Lewis  Edwards,  D.D. 

BALA 


3^ 


z^ 


w 


V 


PREGETHAU 


PREGETHAU, 


GAN    Y 


PARCH.     LEWIS     EDWARDS,     D.D., 
BALA. 


TSGRIFENWTD    WRTH^U_^VmANDO_G4ÌÌU£. 

2  8''tì90 


WRTH    EU    Q WgANUO ,  tJAaL-A. JÍMU  iWwrtJ. 

p:\- '■•-•ATIOH       I 


).    JÖNES,    M.A. 


t.ä 


(&ztxnnxíon : 

ARGRAPHWYD    A    CHYHOEDDWYD    GAN    W.    GWENLYN    EVAXS. 
1898. 

[all  rights  reseryed.] 


CYNWWSIAD. 


PREGETH     I. 


Hosea  viii.   12. — 


Mi  a  ysgrifenais  irldo  bethau  mawriori  fy  nghyfraith,  ac 
fel  dieithr-beth  v  cyfrifwsd." 


II. 

Philippiaid  ii.    12,  13. —  ...  ...  ...        18 

"  Ani  hyny,  fy  anwylyd,  megi.s  bob  amser  yr  ufiiddhasoch, 
nid  fèl  yn  fy  ngŵj'dd  yn  unig,  eithr  yr  awrhon  yn 
fwy  o  hiwer  }'n  fy  absen,  gweithiwch  allan  eich  iach- 
awdwriaeth  eich  hunain  trwy  ofn  a  dychryn.  Canys 
Duw  yw  yr  hwn  sydd  yn  gweithio  ynoch  ewyllysio  a 
gweithredu  o'i  ewj'Uys  da  ef." 

III. 

Phil.  ii.  7.—...  ...  ...  ...  ■••       31 

"  Eithr  Efe  a'i  dibri-siodd  ei  hun,  gan  gynieiyd  arno  agwedd 
gwas,  ac  a  wnaed  niewn  cyfíelybiaeth  dj'nion." 

IV. 

Sahn  i.   3. — ...  ...  ■••  ■  •••        4° 

"  Ac  efe  a  fydd  fel  pren  wedi  ei  blanu  ar  lan  afonydd  dyfr- 
oedd,  yr  hwn  a  rydd  ei  flrwyth  yn  ei  bryd,  a'i  ddalen 
ni  wywa  ;  a  pha  beth  bynag  a  wnel,  efe  a  Iwydda." 


Psalm  xxiii. —  ...  ...  ••■  •••       4^ 

"  lë,  pe  rhodiwn  ar  hyd  glyn  cysgod  angeu,  nid  ofnaf  niwed  : 
canjs  yr  wyt  ti  gyda  mi :  dy  wialen  a'th  ffon  a'm 
cysurant." 

VI. 

Luc  xxii.   15. —  ••  ...  .••  ...       57 

"  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt,  Mi  a  chwenychais  yn  fawr 
fwyta  y  pasc  hwn  gyda  chwi  cyn  dyoddef  ohonof." 


VI. 
VII. 

TÜDAl 

2  Cor.   V.  20,  21  ;    vi.   i,  2. —      ...  ...  ...       67 

"  Am  hyny  jt  ydym  ni  yn  genhadau  dros  Grist,  megis  pe 
byddai  Duw  yn  deisyf  arnoeh  drwom  ni,  yr  j'dym  yn 
erfyn  dros  Grist,  Cymoder  chwi  â  ûuw.  Canys  yr  hwn 
nid  adnabu  bechod  a  wnaeth  efe  yn  bechod  drosom  ni ; 
fel  y'n  gwnelid  ni  yn  gyfiawnder  Duw  ynddo  ef,"  &c. 

VIII. 

Heb.  xiii.  7,  8. —         ...  ..  ...  ...       JJ 

"  Meddyliwch  ani  eich  blaenoriaid,  y  rhai  a  draethasant  i 
chwi  air  Duw  :  ífydd  y  rhai  dilynwch,  gan  ystyried 
diwedd  eu  hymarweddiad  hwynt.  lesu  Grist,  ddoe  a 
heddyw  yr  un,  ac  yn  dragywydd." 

IX. 

Matth.  xi.  29.—  ...  ...     '        ...  ...       88 

"  Cymerwch  fy  iau  arnoch,  a  dysgwch  genyf,  canys  addfwyn 
ydwyf,  a  gostyngedig  o  galon ;  a  chwi  a  gewch 
orphwysdra  i'ch  eneidiau." 

X. 

I  Tim.  iv.  8. —  ...  ...  ...  ...       92 

"  Canys  i  ychydig  y  mae  ymarfer  corphorol  yn  fuddiol ;  eithr 
duwioldeb  sydd  fuddiol  i  bob  peth,  a  chanddi  addewid 
o'r  bywyd  y  sydd  yr  awrhon,  ac  o'r  hwn  a  fydd." 

XI. 

Salm  cxxvii.   i,  2. —   ...  ...  ...  ...       99 

"  Os  yr  Arglwydd  nid  adeilada  y  tý,  ofer  y  llafuria  ei  adeil- 
adwyr  wrtho;  os  yr  Arglwydd  ni  cheidw  y  ddinas,  ofer 
y  gwylia  y  ceidwad.  Ofer  i  chwi  fore-godi,  myned 
yn  hwyr  i  gysgu,  bwyta  bara  gofidiau  :  felly  y  rliydd 
efe  hûn  i'w  anwylyd." 

XII. 

loan  ix.  4. —  ...  ...  ...  ...     106 

"  Y  mae  yn  rhaid  i  mi  weithio  gwaith  yr  hwn  a'm  hanfon- 
odd,  tra  yr  ydyw  hi  yn  ddydd :  y  mae  j'  nos  yn  dyfod, 
pan  na  ddichon  neb  weithio." 

XIII. 

Salm  xxvii.  4. —         ...  ...  ...  ...     115 

"  Un  peth  a  ddeisyfais  i  gan  yr  Arglwydd,  hyny  a  geisiaf  ; 
sef  caífael  trigo  yn  nhŷ  yr  Arglwydd  holl  ddyddiau 
fy  mywyd,  i  edrych  ar  brydferthwch  yr  Arglwydd,  ac 
i  ymofyn  yn  ei  deml." 


VII. 
XIV. 

Tl'DAL. 

loan  xiv.  21. —  ...  ...  ...  ...      122" 

•*  A  iiíinau  a'i  caraf  ef,  ac  a'm  hegluraf  fy  hun  iddo." 

XV. 
Heb.  vii.  25. —  ...  ...  ...  ...      128 

"  Am  hyny  hefyd  efe  a  ddichon  yn  gwbl  iachau  y  rhai 
trwyddo  ef  sydd  yn  ayfod  at  Dduw,  gan  ei  fod  ef  yn 
byw  bob  amser  i  eiriol  drostynt  hwy." 

XVI. 

Rhuf.  X.  8,  9.—  ...  ...  ...  ...     136 

"  Eithr  pa  beth  3-  mae  efe  3'n  ei  ddywedyd  ?  Mae  y  gair  yn 
agos  atat,  yn  dy  enau  ac  yn  dj-  galon  :  hwn  j'w  gair  y 
ffydd,  yr  hwn  yr  ydym  ni  j'n  ei  bregetlui ;  mai  os  cytfesi 
à'th  enau  yr  Arglwydd  lesu,  a  chredu  yn  dy  galon  i 
Dduw  ei  gyfodi  ef  o  feirw,  cadwedig  fyddi." 

XVII. 

Dat.  ii.  7.—  ...  ...  ...  ...  ...     145 

"  Yr  hwn  sydd  ganddo  glust,  gwrandawed  pa  beth  y  mae 
yr  Yspryd  j'n  ei  ddywedyd  wrth  yr  eglwysi  :  I'r  hwn 
sydd  yn  gorchfygu  y  rhoddaf  iddo  fwyta  o  bren  y 
bywyd,  yr  hwn  sydd  yn  nghanol  paradwys  Duw." 

XVIII. 

Dat.  ii.  7  (Ail  Bregeth)  ...  ...  ...     156 

"  Yr  hwn  sydd  ganddo  glust,  gwrandawed  pa  beth  y  mae 
yr  Yspryd  yn  ei  ddywedyd  wrth  yr  eglwysi  :  I'r  hwn 
sydd  yn  gorchfygu  y  rhoddaf  iddo  fwyta  o  bren  y 
bywyd,  yr  hwn  sydd  yn  nghanol  paradwys  Duw." 

XIX. 

Galatiaid  iii.  20. —      ...  ...  ...  ...      164 

"  A  chyfryngwr  nid  yw  i  un  ;  ond  Duw  sydd  un." 
XX. 

I  Tim.  iv.  8  (Ail  Bregeth).       ...  ...  ...     172 

"  Canys  i  j'chydig  y  mae  ymarfer  corphorol  yn  fuddiol ;  eithr 
duwioldeb  sydd  íuddiol  i  bob  peth,  a  chanddi  addewid 
o'r  bywyd  y  sydd  yr  awrhou,  ac  o"r  hwn  a  fydd." 


VIII. 
XXI. 

TTIDAL. 

loan  i.  41. —  ...  ...  ...  ...      180 

"  Hwn  yn  gyntaf  a  gafodd  ei  frawd  ei  hun,  Simon,  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  îîi  a  gawsom  y  Messîas  ;  yr  hyn  o'i 
ddehongl  yw,  Y  Crist." 

XXII. 

Ephes.  ií.   10. —  ...  ...  ...  ...     195 

"  Canys  ei  waith  ef  ydym,  wedi  ein  creu  yn  Nghrist  lesu  i 
weithredoedd  da,  y  rhai  a  rag-ddarparodd  Duw,  fel  y 
rhodiera  ni  ynddynt." 

XXIII. 

Luc  xvi.   10 — 12. —     ...  .,  ...  ...     203 

"  Y  neb  sydd  ffyddlawn  yn  y  lleiaf,  sydd  ífyddlawn  hefyd 
mewn  Uawer  ;  a'r  neb  sydd  anghj'fìawn  yn  y  lleiaf, 
sydd  anghyfìawn  hefyd  mewn  Ilawer,"  &c. 

XXIV. 

1  Cor.  XV.   17. —  ...  ...  ...  ...     208 

"  A.C  os  Crist  ni  chyfodwyd,  ofer  yw  eicfa  fFydd  chwi ;  yr 
ydych  eto  yn  eich  pechodau." 

XXV. 

2  Cor.  V.   17. —  ...  ...  ...  ...      215 

"  Gan  hyny,  od  oes  neb  yn  Nghrist,  y  mae  efe  yn  greadur 
newydd  :  yr  hen  bethau  a  aethant  heibio ;  wele, 
gwnaethpwyd  pob  peth  yn  newydd." 

XXVI. 

2  Pedr  iii.   17,  18. —    ...  ...  ...  ...      226 

"  Chwyehwi  gan  hyny,  anwj-lj'd,  a  chwi  yn  gwybod  j' 
pethau  hj'n  o'r  blaen,  j'mgedwch  rhag  eich  arwain 
j'maith  trwy  amrj'fusedd  j'r  annuwiol,  a  chwj'mpo 
ohonoch  oddiwrth  eich  sicrwj'dd  eich  hun,"  &c. 

XXVII. 

Galatiaid  iv.  4. —        ...  ...  ...  ...     234 

"  Ond  pan  ddaeth  cj'flawnder  yr  amser,  j-  danfonodd  Duw 
ei  Fab,  wedi  ei  wneuthur  o  wraig.  wedi  ei  wneuthur 
dan  y  ddeddf." 

XXVIII. 

Actau  xxi.   16. —         ...  ...  ...  ...     241 

"  A  rhai  o'r  dysgjblion  o  Cesarea  a  ddaeth  gj'da  ni,  gan 
ddwyn  unMnason  o  Cyprus,  hen  ddysgybl,  gyda'r  hwn 
y  Uettyem." 


PREGETH   I. 


HnsEA  viii.  12  :  "  Mi  a  ysgrifenais  iddo  bethaii  mawrion  fy  ngliyfraitlì. 
ac  fel  dyeithr-beth  y  cyfrifwyd." 

^T'  PETH  cyntaf  sydd  yma  ydyw  Duw  yn  ysgrifenii, 
-■-  ac  wedi  ysgrifenu  i  ddyn,  ac  at  ddyn :  "  Mi  a 
ysgrifenais  iddynt."  Rhyw  gelfyddyd  ryfedd  iawn  ydyw  y 
gelfyddyd  o  ysgrifenu.  Erbyn  i  ni  ystyried,  y  mae  rhywbeth 
gwir  ryfedd  yn  y  ffaith  fod  dyn  yn  gallu  rhoddi  ei  feddv.  1  í 
lawr  ar  femrwn  neu  bapur,  ac  i  ddyn  arall  i'w  weled  ; 
gwneyd  meddwl  yn  weledig.  Yr  ydym  ni  yn  cynefino  â 
hyny,  ac  heb  weled  dim  neillduol  ynddo.  Ond  pe  buasech 
yn  ystyried  yn  awr  beth  yw  hyn.  Y  fath  beth  dirgel  ydyw 
meddwl  dyn  ;  ysbryd  dyn,  yr  hwn  sydd  ynddo  ;  teimladau 
y  galon  ;  ac  eto,  y  mae  y  Duw  mawr  wedi  dysgu  dyn  i 
roddi  ei  feddwl,  a'i  deimlad,  yn  weledig,  mewn  ffurf  weledig 
i  ddynion  ereill.  Ac  nid  dyna'r  cwbl  :  ond  trwy  gyfrwng 
ysgrifen  yr  ydych  yn  gweled  nieddwl  rhai  pell.  Trwy 
leferydd  y  mae  dyn  yn  gallu  gweled  meddwl  un  yn  bresenol : 
ond  trwy  gyfrwng  ysgrifen  yr  ydych  yn  gweled  meddwl 
dyn  y  tudraw  i'r  môr.  Nid  oes  genych  un  gobaith  ei  weled 
yn  bersonol  ;  ond  yr  ydych  yn  cael  golwg  ar  ei  feddwl  ar 
bapur-ddarlun  o'i  feddwl  ef,  a  chwithau  yn  gallu  anfon  eich 
meddwl  ato  yntau.  Y  meddwl  oedd  ynoch  ychydig  yn  ol,  yr 
ydych  yn  gallu  ei  lapio  i  fyny  mewn  papur.  Peth  digon 
rhyfedd  yw  hyny :  fod  yn  bosibl  cau  meddyliau  mewn  papur, 
a'u  hanfon  filldiroedd  dros  y  moroedd  !  Dim  ond  eu  hagor, 
dyna  eich  meddwl  yn  y  golwg  !  Fe  eíTeithia,  fe  gynyrcha 
effaith  priodol  yn  y  darllenydd.     Dyma  beth  yw  ysgrifenu. 


lO  PREGETHAU 

A  thrwy  gyfrwng  ysgrifen  yr  ydych  yn  gweled  medd- 
yliau  rhai  pell  mewn  amser.  Y  mae  y  gelfydydd  yma 
rywsut  yn  difodi  pellder  lle  ac  amser.  Yr  ydych  yn  cael 
gweled  meddyliau  hen  bobl  dduwiol  fu  yn  y  byd  yma  ryw 
oesoedd  aethant  heibio.  Yr  ydych  yn  cael  cymdeithasu  â 
hwy  eto.  Yr  ydych  yn  gweled  darlun  o'u  hysgrif,  o'u 
henaid.  Y  mae  yn  fwy  na  darlun  o'r  corph  o  lawer  iawn. 
Y  mae  yn  dda  genych  gael  darlun  o  agwedd  gorphorol  un 
enwog,  sydd  wedibod,  ag  y  clywsoch  lawer  am  dano. 
Ond,  dim  ond  chwi  ddarllen  ei  ysgrifen,  cewch  ddarlun  o'i 
ysbryd  ;  cewch  weled  y  fath  yspryd,  fath  enaid  oedd 
ganddo.  Xid  oes  neb  o'r  photographers  all  wneyd  hyny — 
tynu  darlun  o  enaid.  Ond  y  mae  hyny  yn  cael  ei  wneyd 
trwy  ysgrifenu.  Y  mae  meddyliau  y  dynion  mawr  fu  yn 
Nghymru — y  maent  i'w  cael  eto  :  Mr.  Charles,  a  Mr.  Lloyd 
o'r  Bala  ;  a  meddyliau  John  Howe,  a  Dr.  Owen.  Y  mae 
eu  cyrph  wedi  malurio  ac  ymgymysgu  â  Hwch  y  ddaear,  ond 
y  mae  eu  meddyliau  yn  fyw  eto.  Pa  fath  un  oedd  Dr. 
Owen  ?  W'el,  darllenwch  ef,  cewch  weled  y  fath  enaid  oedd 
ganddo,  a'r  fath  feddyliau  oedd  ganddo.  GeHwch  gael 
gohvg  ar  feddyliau  John  Bunyan  mewn  ysgrifen  ;  Newton, 
Augustine,  Cahin  a  Luther.  A  fuasai  yn  dda  genych 
dreulio  awr  yn  eu  cwmni  ?  Ond  cewch  dreuho  oriau 
gyda'u  meddyliau  pan  fynoch :  â'u  pethau  goreu ;  oher- 
wydd  y  rhai  hyny  oeddynt  yn  eu  rhoddi  i  lawr.  Y  maent 
wedi  gadael  y  pethau  goreu  i  ni  i  dderbyn  addysg  a 
bendith  oddiwrthynt.     Peth  mawr  ydyw  ysgrifenu. 

I.  Ond  y  mae  yr  adnod  yma  yn  ein  codi  ni  uwchlaw  y 
Di'.  Owen  yn  bell,  bell  :  uwchlaw  Calvin,  Newton.  Dyna 
mae  hi  yn  ddyweyd, — -fod  Duw  %vedi  bod  yn  ysgrifenu  : 
y  Duw  anweledig,  nas  gall  neb  ei  weled  a  byw.  Y  mae  y 
Duw  mawr  wedi  rhoddi  ei  feddyh'au  yn  weledig. 

Dyma  bellder — pellder  rhwng  dyn  a  Duw  !     Ac  eto,  y 


rRKGETHAU.  II 

mae  meddwl  Duw  wedi  dyfod  yma  mewn  ysgrifen.  Y 
mae  yn  anmhosibl  mesur  y  pellder  yma.  Nid  oes  mesur 
arno,  na  dim  tafod  all  ei  ddyweyd.  Te  buasai  angel  yn 
ceisio  cyrhaeddyd  y  pellder  rhwng  dyn  a  Duw,  er  trafaelio 
mil  o  flynyddoedd,  ni  byddai  yn  nes  i'r  pen  draw.  Gellwch 
fyned  yn  nes  i'r  haul,  er  na  ellwch  ei  gyraedd.  Nid  oes  dim 
myned  yn  nes  at  Dduw  o  ran  mawredd,  o  ran  ei  hanfod. 
Pe  bai  yn  gollwng  rhywun  i  deithio  myrdd,  myrdd  o  oesau, 
ni  byddai  ddim  nes  yn  y  diwedd  nag  yn  y  dechreu. 
Byàá  Duw  mor  bell  wedi  hyny.  Bydd  anfeidroldeb  wedi 
hyny  rhyngddo  â'i  Dduw. 

Ac  eto,  dyma  lythyr  wedi  dyfod  o'r  pellder  yna.  Dyma 
ysgrifen,  dyma  lyfr  wedi  dyfod  yr  holl  bellder  anfesurol  yna 
atom  ni  yma  heddyw  ;  a  dim  ond  i  chwi  ei  agor,  dyna  sydd 
ynddo — meddyliau  y  Duwdod  :  meddwl  yr  Anfeidrol  mewn 
ysgrifen. 

A  phaham  y  soniwn  am  bellder  amser  hefyd  ?  Peth  go 
ryfedd  ydyw  fod  ysgrifeniadau  hen  awdwyr  ar  gael — medd- 
yliau  rhai  oedd  yn  byw  ddwy  fil  o  flynyddoedd  yn  ol  ;  a'u 
gwaith  heb  fod  ar  farmor,  ond  ar  bapur.  Pe  ar  farmor  y 
buasent,  buasent  wedi  colli  ;  buasai  amser  wedi  eu  treulio. 
Ond  ar  femrwn  a  phapur  y  maent  i'w  cael  heddyw.  Ond 
dyma  sydd  yn  rhyfedd — Meddwl  Tragywyddol  ar  gael : 
rhyw  hen  feddyliau  cyn  rhoddi  sail  i'r  mynyddoedd, — cyn 
i'r  Duw  mawr  fesur  â  chwmpawd  le  y  greadigaeth, — cyn  i'r 
goleuni  ddyfod  allan  trwy  rinwedd  y  gair  "  Bydded  ;' 
rhyw  hen  feddyliau  yn  nhragywyddoldeb,  y  maent  wedi 
dyfod  atoch  :  gellwch  eu  gweled — gweled  beth  oedd  yn 
meddwl  Duw  yn  nhragywyddoldeb  diddechreu.  Y  mae 
wedi  ei  ysgrifenu.  Xid  oedd  yn  beth  rhy  fach  ac  isel  gan 
y  Duw  mawr  roddi  ei  feddyliau  tragywyddol  mewn  ysgrifen : 
"  Mi  a  ysgrifenais."  A  dyma  fe  :  dyma  y  cwbl  a  ysgrif- 
enodd,     Y    mae  llawer   o    awdwyr    yn  y   byd    yma  wedi 


12  PREGETHAU. 

ysgrifenu  mwy  ;  ac  y  mae  hyn  yn  dangos  mai  nid  wrth 
faint  y  mae  i  ni  fesur  pethau.  Nid  ysgrifenodd  lawer  o 
gyfrolau.  Y  mae  golwg  Duw  ar  y  tlodion  :  ac  ni  buasech 
yn  gallu  prynu  llyfrau  mawr.  Crynhôdd  ei  feddyliau  i 
ychydig  yn  y  fan  yma — yn  Llyfr  :  nid  yn  llyfryn,  ond  yn 
Llyfr.  Y  mae  dynion  yn  gofyn  llawer  iawn  o  le  yn  aml 
i  ddyweyd  rhyw  ychydig,  ac  nis  gallant  ei  wasgu  i  ychydig 
le  ;  ond  medrodd  Duw  roddi  meddyliau  tragywyddol  mewn 
ychydig  o  le  ar  bapyr,  fel  y  gall  pawb  ddarllen  ei  Lyfr. 

Cofiwch  beth  ydyw  y  Beibl  yma — Duw  wedi  ysgrifenu. 
Drwy  ddynion,  mae  yn  wir.  Fel  yr  ydych  chwithau  yn 
ysgrifenu  drwy  y  pin  ;  ac  nid  wyf  yn  ameu  nad  yw  dull  yr 
ofiferynau  i'w  weled,  Nid  oedd  Duw  yn  difodi  priodoHaethau 
yr  offerynau  wrth  ysgrifenu.  Y  mae  priod-ddull  pob  un 
i\v  weled.  Ambell  un  yn  arddunol  ;  y  llall  yn  cyraedd  y 
dymer  ;  y  llall  yn  ymresymiadol.  Gall  Duw  wneyd  hyn  : 
gall  wneyd  defnydd  o  ddull  ac  ewyllys  ei  greadur,  heb 
ddinystrio  priod-ddull  y  dyn  hwnw  ;  ac  eto,  gall  meddwl  y 
Duwdod  redeg  trwyddo  i  ni  yma.     "  Mi  a  ysgrifenais." 

Wel,  dyna  yr  ail  fater, —  V  Petìiau  a  Ysgrifenwyd. 

Y  mae  yn  werth  gofyn  beth  ddywedodd,  os  daeth  i  ysgrif- 
enu.  Y  mae  pawb  yn  holi,  os  clywant  am  un  enwog  yn 
ysgrifenu  llyfr,  "Beth  sydd  ynddo  ?"  "  A  welsoch  chwi  ef  ?" 
"  Y  mae  hwn-a-hwn  wedi  ysgrifenu  llyfr :  Beth  sydd  ganddo 
yn  awr?"  lë,  íy  anwyl  wrandawyr,  y  mae  yn  werth  i  chwi 
ofyn.  Dyma  un  wedi  ysgrifenu  llyfr,  y  mae  yn  syndod  na 
byddai  y  byd  yn  chwilio  beth  sydd  ynddo.  Beth  y  mae  yn 
ei  ddyweyd  ?  Am  beth  y  mae  wedi  ysgrifenu  ?  Beth  a 
gymerodd  yn  destyn  i  ysgrifenu  arno  ?  Rhywbeth  mawr, 
mae  yn  ddiau.  Ond  beth  yw  ef  ?  A  ysgrifenodd  efe  am  y 
sêr  ?  Naddo.  A  ysgrifenodd  efe  draethawd  ar  Astro7ioìny  ? 
Y  mae  yn  dyfod  a'r  sêr  i  mewn  weithiau,  ac  yn  dyweyd  gair 
wrth  fyned  heibio  am  danynt.     Ond  nid  dyna  ei  destyn,  ond 


pki:gi;tiiau.  13 

pcthau  mwy,  A  ddeallasoch  chwi,  gyfeillion,  fod  rhywbeth 
mwy  yn  bod  na'r  greadigaeth,  mwy  na'r  sér,  na'r  heuliau  ?  A 
ddeallasoch  chwi  fod  rhyw  fater  yn  bod  mwy  pwysig  nag 
Asírononiy,  na  philosophi  ?  Nid  ydym  yn  erbyn  i  chwi  eu 
hastudio  :  ond  peidiwch  anghofio  y  pethau  mawr.  Pethau 
bach  ydynt  yn  ymyl  hyn.  Y  maent  yn  fawr  yn  ymyl  pethau 
ereill.  Ond  dyma  fater  sydd  yn  gwneyd  pob  mater  yn  beth 
bach.  Y  mae  yn  ddigon  mawr  i  eclipsio  pob  mater  arall. 
.■Isírofiojiiy  a  philosophi — y  maent  yn  bethau  bach,  distadl, 
dibwys,  yn  ymyl  mater  mawr  y  Beibl. 

Peth  mawr  !  "  Mi  a  ysgrifenais  iddo  bethau  mawrion  íy 
nghyfraith."  Pethau  bach  ydyw  pob  peth  amser  yn  ymyl 
tragywyddoldeb.  Y  mae  amser  yn  fawr  i  ni  ;  ond  yn  ymyl 
tragywyddoldeb  y  mae  yn  beth  bach.  Oesoedd  amser,  a'i 
helyntion,  a'i  drafferthion  :  yr  holl  helynt  rhwng  brenhin- 
oedd — ymladdau,  chwyldroadau  gorseddfeinciau  :  na,  nid 
ydynt  yn  bethau  mawr,  ond  pethau  bach  yn  ngwyneb 
tragywyddoldeb.  Y  mae  delw  amser  ar  bob  peth  ond 
pethau  y  Beibl.  Y  maent  yn  myned  heibio.  Ond  y  pethau 
mawr  yw  y  rhai  sydd  yn  aros — pethau  nad  oes  newid 
arnynt.  Y  mae  rhywbeth  yn  bod  sydd  yn  cyraedd  y 
tudraw  i  amser.  Pethau  y  Beibl,  yn  mhen  myrdd  o  oesoedd, 
dechreu  dyfod  i'r  gohvg  y  byddant.  Ant  yn  fwy,  fwy.  Y 
mae  eu  mawredd   yn  dragywyddol.     "  Pethau    mawrion." 

A  ydych  chwi  yn  astudio  y  pethau  mawrion  yma  ? 
Astudiwch  faînt  fynoch  ar  bethau  mawrion  ;  ond  astud- 
iwch  y  pethau  mawrion  yma.  Astudiwch  bolitics  ;  ond 
deuwch  at  bethau  mawr  y  Beibl.  Y  maent  yn  rhoddi 
mawredd  ar  bob  peth  a  berthyn  iddynt :  ar  foddion  gras  a 
phregethu  uwchlaw  pob  areithio.  Nid  oes  genyf  ddim  yn 
erbyn  i  chwi  ddarlithio  ar  bethau  amser  ;  ond  y  mae  pethau 
y  Beibl  yn  fwy,  am  fod  a  fynont  â  phethau  mawrion  tra- 
gywyddol.     Y  mae  mawredd  y  Beibl  yn  gwisgo   mawredd 


I4  PREGETHAU 

ar  yr  ysbryd  uwchlaw  ysgolion  mawrion  y  byd.  Y  mae 
yn  fwy  pwysig  na  holl  athroniaeth  y  deyrnas.  A  ydych 
gyda'r  pethau  mawrion  yma  ? 

"  Pethau  mawrion,"  a  "  phethau  mawrion  y  gyfraith " 
hefyd.  Y"  mae  pethau  mawrion  Duw  yn  gyfraith.  Nid 
hanes,  ond  cyfraith.  Y  mae  yn  eich  gofyn  chwi,  yn  gofyn 
eich  ufudd-dod,  yn  ei  hawh'o..  Y  mae  yn  siarad  yn  bur 
awdurdodol.  Y  mae  gr^'m  gorsedd  yn  mhobgair.  Cyfraith 
ydyw.  GeUwch  wneyd  fel  y  mynoch  â  llyfrau  ereiU.  Ond 
dyma  lyfr  yr  ydych  yn  bound  o'i  ddarllen.  Y  mae  yn 
hawlio  derbyniad.  Cyfraith  o  orsedd  }'  nefoedd  ydyw 
pethau  y  Beibl.  Cofiwch  chwithau  gymeryd  y  Beibl  yn 
gyíraith.  Beth  bynag  ddywedodd  yr  Arghvydd  ynddo,  y 
mae  wedi  ei  benderfynu  am  byth  :  nid  oes  dim  dyweyd 
yn  ei  erbyn.  GeUwch  ddyweyd  yn  erbyn  awdwyr  ereill, 
ac  ymresymu  :  "  Yr  wyf  fi  yn  cyd-weled  âg  ef  yn  hyn  ;  ond 
dyma  bwnc  arall  nad  wyf  yn  cyd-weled  âg  ef"  Y  mae 
genych  hawl  i  siarad  fel  yna.  Ond  dyma  lyfr  a'ch  barna 
chwi,  yn  lle  i  chwi  ei  farnu  ef  Ac  at  hwn  y  bydd  yn 
rhaid  dyfod  yn  y  dydd  a  ddaw. 

Wel,  sut  y  mae  rhyngoch  â'r  gyfraith — c^'fraith  y 
nefoedd  ?  A  ydych  yn  plygu  iddi.?  W'randawyr  y  Bala, 
a  ydych  yn  plygu  i  roddi  ufudd-dod  iddi  ?  Peidiwch  a 
myned  i  ddadleu  ar  ol  i  Dduw  roddi  cyfraith  ar  y  mater. 
Dyna  ydyw  anian  y  Cristion,  anian  ufudd  i'r  gyfraith.  Beth 
bynag  y  mae  yn  ei  ofyn,  cyfraith  ydyw.  Gall  fod  yn 
anhawdd  i  gig  a  gwaed.  Y  mae  yn  gofyn  i  mi  dynu  y 
llygad  dé,  a'r  fraich  ddè.  Y  mae  yn  anhawdd  ;  onid  oes 
modd  ei  osgoi?  Na  ;  y  mae  Duw  wedi  rhoddi  cyfraith 
*ar  hyny.  Rhaid  i  ni  .ymwadu  â  ni  ein  hunain.  Y  mae  yn 
beth  pur  groes.  Ydyw  ;  ond  dyna  y  gyfraith.  Rhaid  i 
ni  weithio  yn  y  winllan,  a  phroffesu  yr  Arghvydd  lesu,  a 
byw   er  ei   glod,  a  rhoddi    ein   cyrph    a'n    meddianau   yn 


PREGETHAU.  l5 

eiddo  iddo.  Y  mae  yn  bur  groes  i'n  meddyliau ;  ond  dyna 
y  gyfraith.  Vr  y'm  yn  hound  o  blygu.  Byddai  yn  beth 
mawr  pe  deuai  y  bobl  ieuainc  at  y  gyiraith,  yn  lle  myned  i 
ymresymu,  a  gwrando  ar  gig  a  gwaed— ond  cymeryd  gair 
Duw  yn  gyfraith. 

III.    Ymddygiad  dynion  al  y  pethau  niann'ion  a  ysgrif- 
enodd  Duw.     "  Fel  dyeithr-beth  y  cyfrifwyd  hwynt."     Duw 
wedi  ymostwng  i  ysgrifenu  ei  feddyh'au  tragywyddol,  a  dyn 
yn  edrych  ar  y  cwbl  fel  pethau  dyeithr.     Beth  ydyw  hyny  ? 
"  Fel  dyeithr-beth  y  cyfrifwyd  hwynt."     Edrych   arno  fel 
rhywbeth  nad  yw  yn  perthyn  i  ni  :    "  Xid  yw  yn  perthyn  i 
ni ;  gall  fod  i  bobl  ereill  ;  ond  nid  y\v  o  bwys  i  ni."     Felly 
yr  ydym  pan  yr  awn  oddicartref,  a  gweled  canoedd  o  bobl 
ar  yr  ystrydoedd— nid  ydym  yn  aros  i  syhvi  ar  y  naill  na'r 
llall.     Paham  ?     Wel,  nid  ydynt  yn  perthyn  i  ni,  nac  yn 
gyfeillion  i  ni :   ond  pobl  ddyeithr.     Felly  y  mae  canoedd 
yn  ein  gwlad  yn  gwneyd  â  JDhethau  y  Beibl.     Cenadwri  y 
nefoedd,— cenadwri  o  orsedd  Duw  yn  rhwymo— y  maent 
yn  myned  heibio  iddynt  fel  pethau  yn  perthyn  dim  i  ni. 
Ysbryd  Duw  a  ddangoso  i  rywun  yma  fod  pethau  y  Beibl 
yn  perthyn  i  ni.     Mae  a  fynont  â  ni.     Ein  pethau  ni  ydynt. 
Xid  pethau  draw  yn  rhywle  ;  nid  hanes  am  wledydd  pell, 
a  phobl  draw  :  ein  pethau  ni  ydynt.     Y  mae  yma  rywbeth 
deublyg— pethau  mawrion,  a  phethau  i  ni :  pethau  mawrion 
Duw,  a  phethau  yn  dwyn    perthynas  á'n  cyflwr  ni.     Ein 
péthau  ni  ydynt.     Y  mae  llawer  iawn  o  wybodaeth  yn  y 
byd  ;  ond  nid  ydynt  ddim  i  ni.     Xid  oes  dim  a  fynont  yn 
neillduol  à'n  cyflwr.     Y    maent   yn  dyweyd  am  fydoedd, 
oesoedd,  a  gwledydd  ereill.     Ond  dyma  lyfr  yn  dyweyd 
am  danat  ti,  ac  wrthyt  ti.     Y  mae  wedi  ei  ddirectio  atat  ti 
— y  llythyr  hwn.     Pwy  bynag  sydd  ganddo  glustiau,— lle 
bynag  y  mae  dyn  a  pherchen  enaid  ar  y  ddaear,  y  mae  a 
fyno  y  Beibl  á   hwnw.     A   dyna  sydd  rhyngoch  a  rhcddi 


l6  PREGETHAU 

parch  i'r  Beibl,  a  lle  priodol  i'w  bethau — cymaint  sydd 
rhyngoch  â'i  weled  fel  peth  i  chwi.  Daliwch  eich  hunain  yn 
ei  wyneb,  a  chymerwch  ef  i  chwi  eich  hunain.  Ti  y w  y  gwr. 
Y  mae  yn  son  am  ddynion  drwg  iawn  er's  llawer  dydd  ;  am 
bechodau  a  chyflwr  drwg  iawn.  Wel,  ti  yw  y  gwr  !  Y  mae 
yn  son  am  y  perygl  o  anghrediniaeth,  a  sefyllfa  y  rhai  hyny 
sydd  yn  gwrthod  lesu  Grist ;  a  cholli  yr  enaid  wrth  enill  y 
ddaear.  Ti  yw  y  gwr  :  am  danat  ti  y  mae  yn  son.  Y  mae 
yn  son  am  werth  enaid,  a  rhyw  gyfrif  Wel,  ti  yw  y  gwr  ! 
Am  y  Farn  a  fydd,  am  ddiwrnod  y  bydd  y  beddau  yn  agor, 
a  rhyw  dyrfa  fawr  yn  sefyll  wrth  y  bar,  a'r  Judge  yn  eistedd 
i  farnu  dirgeloedd  dynion.  Y  mae  yn  son  am  ryw  rai  yn 
gorfod  ymddangos  ger  ei  fainc  ef  Wel,  ti  yw  hwnw !  Byddi 
diyno  !  Fe  ddaw  y  Farn,  er  i  chwi  daflu  geiriau  Duw  o'ch 
ol,  ac  edrych  arnynt  yn  bethau  heb  berthyn  i  chwi.  Duw 
Tragwyddoldeb  a'r  dydd  mawr!  Byddidiyno!  Ac  y  mae 
y  gair  yn  adsain  yn  ol  i'r  pwlpud  yma,  Byddaf  fi  yno 
Cymerwn  eiriau  y  Beibl  i  ni,  Cyflwr  pechadur.  'lë,  dy 
gyflwr  di.  Y  mae  dyn  yn  golledig  wrth  natur.  Wel,  ti  y\\ 
hwnw !     Ti  y w  y  gwr  ! 

Y  mae  yma  ochr  arall.  Y  mae  yn  son  am  fìfordd  i  gadw,  a 
Cheidwad  i  bechadur.  Wel,  i  ti  y  mae  hwnw  !  Y  mae  yn 
son  am  ryw  un  yn  gyfiawnder,  yn  brynedigaeth,  ac  yn  sanc- 
teiddrwydd.  I  ti  y  mae  hwnw  !  A  gymerwch  chwi  ef, 
gyfeiUion  ?  Peidiwch  a'i  gymeryd  yn  beth  i  ereill.  Y  mae 
Duw  wedi  ysgrifenu  ei  fod  wedi  caru  y  byd  nes  anfon  ei 
unig-anedig  Fab.  Rhoes  hyny  ar  bapyr,  ac  anfonodd  ef  i  ni. 
Cred  ynddo.  Y  mae  holl  gyfoeth  yr  iachawdwriaeth  i  ti  yn 
cael  ei  chynyg.  Y  mae  Duw  yn  cynyg  ei  Fab  i  ti  yn  awr. 
Deued  Yspryd  Duw  i  dy  wahanu  am  heno  oddiwrth  bawb 
arall,  yn  ngwyneb  y  gyfraith,  fel  na  byddo  genyt  le  i  ddianc 
ond  trwy  yr  lawn  ;  i  ddangos  fod  yn  rhaid  i  ti  fentro  dy 
fywyd  dy  hunan,  a'th  enaid  dy  hunan  ar  yr  hwn  a  osododd 


PKKC.KT1IAU.  17 

Duw  yn  lawn.  Y  mae  yn  cael  ei  gynyg  i  ti,  pwy  bynag 
^vyt,— i  bechadur,  i'r  hwn  a  ddél.  Pwy  bynag  sydd  yn 
ochain,  »ac  heb  ddim,  yn  drwmlwythog  yn  y  fan  yma,  i 
hwnw  y  mae  y  cynyg,  a'r  newydd  da.  Y  mae  y  llythyr 
wedi  ei  ddirectio  o'r  Xefo°dd,  o  Galon  y  Duwdod,  o  Arfaeth 
Tri  yn  Un. 

Dyma  drefn  a'i  golwg  arnat  ti  ;  a'i  gwahoddiad  yn 
bersonol  i  ti  i  ddyfod  i  mewn.  O  dyro  dderbyniad  i'r 
pethau  mawrion  yma  heno  !  W'el,  gyfeillion,  dyma  Duw 
wedi  ysgrifenu  atoch  chwi.  A  wnewch  chwi  ei  dderb'yn  ? 
A  rhoddwch  le  i'r  pethau  mawrion,  pethau  .mawrion  trefn 
yr  iachawdwriaeth,  a'r  cyfamod  gras. 

Y  mae  yma  Dduw  mawr  1  Y  mae  modd  ei  gael  yn  Dduw 
i  ti !  A  Cheidwad  mawr !  Y  mae  modd  ei  gael  yn  Geidwad 
itil  Ac  lachawdwriaeth  Fawr!  Y  mae  modd  ei  chael  i  ti ! 
Bendith  Duw  er  mwyn  ei  enw,  Amen. 


PREGETH   II. 


Philippiaid  41.  12,  13: — "  Am  hyny,  fy  anwylyd,  megis  bob  amser  3-r 
uiuddhasoch,  nid fel  yn fy  ngŵydd  yn  unig,  eithr  ^r  av/rhon  yn  fwy 
o  lawer  yn  fy  absen,  gweithiwch  allan  eich  iachawdwriaeth  eich 
hunain  trwy  ofn  a  dj-chi-yn.  Canys  Duw  yw  yr  hwn  sydd  yn 
gweithio  ynoch  ewyllysio  a  gweitlu-edu  o'i  ewyllys  da  ef." 

YR  oedcl  yr  Apostol,  fel  y  mae  y  geiriau  yn  dangos,  yn 
absenol  oddiwrth  y  Philippiaid  ;  ond  nid  oedd,  oher- 
wydd  hyny,  yn  eu  hanghofio,  nac  yn  ddifater  yn  eu  cylch. 
Y  mae  yn  gwneyd  defnydd  o'r  cyfleusdra  i  wasgu  at  eu 
meddyliau  yr  angenrheidrwydd  am  fod  yn  fwy  ymdrechgar, 
o  gymaint  a'i  fod  ef  yn  absenol  :  "  Yr  awrhon  yn  fwy  o 
lawer  yn  fy  absen."  Y  mae  yn  eu  galw  i  ymdeimlo  â'u 
cyfrifoldeb  yn  fwy,  ac  i  ymaflyd  yn  fwy  egníol  yn  eu 
gwaith,  ac  i  gofio  mai  nid  ar  bresenoldeb  Paul,  na  neb  o'r 
apostolion,  yr  oedd  hyny  i  ymddibynu,  ond  ar  Dduw,  yr 
hwn  oedd  yn  gweithio  yn  mhob  ewyllys  a  gweithred,  o'i 
ewyllys  da  ef 

Yr  ydym  yn  cael  yma  engraipht  o'r  hyn  sydd  mor  amlwg 
drwy  yr  holl  Feibl — y  gwirioneddau  cyferbyniol  :  y  naiU  ar 
gyfer  y  llall,  a'r  naill  yn  taflu  goleu  ar  y  llall.  Yr  achos 
cyfìfredin  o  fychander  mewn  barn,  ac  mewn  profiad,  ydyw 
cymeryd  rhyw  un  gwirionedd  ar  wahan  oddiwrth  wirion- 
eddau  ereill.  Felly  gyda'r  pwnc  yma.  Byddwn  ni  yn  fynych 
yn  teimlo  fel  pe  byddai  rhyw  anogaeth  i  ddyn  i  weithio  yn 
tueddu  i  gymylu  gras  Duw  yn  iachawdwriaeth  pechadur. 
Ac  wedi  hyny,  y  mae  rhai  yn  ofni  dyweyd  llawer  ar  Ben- 
arglwyddiaeth  Duw,  ac  etholedigaeth,  a  gwaith  yr  Ysbryd 
Glân,  rhag  i  hyn  fod  yn  achlysur  i'n  segurdod  ni.  Y  mae 
yn  bosibl  i  ddyn  wneyd  camddefnydd  felly  o'r  gwirionedd. 


PREGETHAU.  19 

Ond  y  ffordd  oreu  ydyw  dyweyd  y  gwir  fel  y  mae  yn 
amlwg  yn  y  Gair,  yn  ei  eangder  a'i  helaethrwydd,  a  gofalu 
ani  ddyweyd  yr  holl  wir,  ac  nid  rhyw  ran  ohono. 

Ac  nid  yn  unig  hyny  hefyd,  ond  y  mae  perygl  rhag  gadael 
allan  rhyw  un  gwirionedd.  Byddwn  ni  yn  fynych  iawn  yn 
gwanhau  y  naill  wirionedd  wrth  godi  y  llall,  er«ein  bod  yn 
addef  y  ddau.  Ond  y  mae  yn  anhawdd  ein  cael  i  o.sod  allan 
)•  ddau  yn  y  grym  a'r  helaethrwydd  sydd  yn  perthyn  iddynt 
yirddynt  eu  hunain.  Xi  raid  i  ni  ddim  gwasgu  ar  derfynau 
un  gwirionedd  er  mwyn  cael  lle  i  wirionedd  arall.  Xi  ráid  i 
ni  ddim  rhoddi  rhy>v  eithriadau  a  rhyw  derfynau  i  ddyled- 
swydd  dyn  rhagofn  i  ni  fyned  yn  rhy  bell  i  ormesu  ar  waith 
Duw.  Ac  ni  raid  i  ni  byth  roddi  rhyw  derfyn  i  waith  Duw 
rhag  ofn  i  hyny  ormesu  ar  waith  dyn. 

Edrychwch  fel  y  mae  yr  apostol  yn  dangos  y  ddau  fater. 
V  mae  yn  dangos  dyledswydd  dyn  mor  ddifloesgni  a  phe 
bai  y  cwbl  yn  ymddibynu  ar  ddyn.  "  Gweithiwch  allan 
eich  iachawdwriaeth  eich  hunain  trwy  ofn  adychryn."  Xid 
oes  yma  ddim  rhyw  derfynau  yn  cael  eu  rhoddi.  Xid  yw 
yn  meddwl  dyweyd,  Gofalwch  beidio  myned  yn  rhy  bell 
hefyd.  Xa  ;  Gweithiwch,  gweithiwch,  a  gweithiwch  allan. 
Ystyr  y  gair  ydyw,  gweithiwch  yn  effeithiol,  gweithiwch  yn 
gyson,  gweithiwch  hyd  y  diwedd,  gweithiwch  allan.  Xid 
yw  yr  Apostol  yn  golygu,  gweithiwchchwi  y  tuallan,  ac  fe 
weithia  Duw  y  tufewn.  Xid  dyna  y  meddwl  ;  ond 
gweithiwch  yn  ddiflino,  gweithiwch  o  hyd,  gweithiwch  allan, 
a  gweithiwch  allan  eich  iachawdwriaeth.  Gwelwch  mor 
ddifloesg  ydyw  geiriau  yr  Apostol :  Gweithiwch  chwi,  a 
gweithiwch  chwi  eich  iachawdwriaeth  eich  hunain.  Xid 
yw  yn  petruso  galw  ar  ddynion  i  weitho  allan  eu 
hiachawdwriaeth. 

Ond  yn  nglyn  á  hyn  y  mae  y  geiriau  mwyaf  helaeth  sydd 
yn  bosibl  gael  am  waith  Duw  yn  y  cwbl.     "  Duw  y\v  yr 


20  PREGETHAU. 

hwn  sydd  yn  gweithio  ynoch  ;"  yn  gweithio  ynoch.  Ac  nid 
Duw  sydd  yn  gwneyd  rhyw  ran  o'r  gwaith,  ond  Duw  sydd 
yn  gwneyd  y  cwbl,  yr  ewyllysìo  a'r  gweithredu.  Pe  bai  efe 
yn  rhoddi  yr  ewyllysio,  a  ninau  yn  rhoddi  y  gweithredu  ? 
Na  ;  ni  wnewch  chwi  ddim  ;  Duw  sydd  yn  gweithio  ynoch 
ewyllysio  a.  gweithredu  ;  ac  y  mae  yn  gwnej^d  hyny  o'i 
Benarglwyddiaeth,  heb  i  un  ohonoch  haeddu  ;  y  mae  yn 
gwneyd  y  cwbl  o'i  ewyllys  da  ef. 

Y  mae  yr  apostol,  fel  yna,  yn  rhoddi  y  ddau  bwnc  yn 
ymyl  eu  gilydd.  Nid  yw  yn  rhoddi  dim  rhyngddynt  rhag 
iddynt  fyned  i  ymryson.  Y  mae  yn  gosod  y  ddau  ochr  yn 
ochr  ;  ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  y  mae  yn  eu  cysylltu  a'u 
cylymu,  "  canys  Duw."  Y  mae  yn  rhoddi  y  naiU  yn  sail  i'r 
llall  ;  gwaith  Duw  yn  rheswm  dros  waith  dyn.  Gweithiwch 
allan,  canys  Duw^yw  yr  hwn  sydd  yn  gweithîo  ynoch. 

Ni  gymerwn  y  gwirîoneddau  hyn  fel  y  maent  yn  eu 
cysylltiad — Givaith  Duw  yn  sail  ac  yn  rhe^W7n  i  zuaith 
dyn.  Nid  oes  modd  i  chwi  fyned  yn  ormod  gyda'r  naill 
na'r  llall,  ond  i  chwi  beidio  eu  rhoddi  yn  erbyn  eu  gilydd. 
Nid  oes  modd  i  chwi  fod  yn  rhy  ymdrechgar  gyda  gwaith 
eich  iachawdwriaeth,  ond  gofalu  am  roddi  y  cwbl  i  bwyso 
ar  waith  Penarglwyddiaeth  Duw  yn  y  cwbl.  Ni  edrychwn 
ar  y  mater  mewn  tri  golygiad. 

/.   Gwaitli  Dicw  yu  sylfacn  iwaiíli  dyn  cyn  ci  dröcdigaetli. 

II.  Gioaith-  Dìcw  yn  sylfacn  i  wait/i  dyn  yn  ei  dröedigaeth. 

III.  G'waith  Duw  yn  sylfacn  i  waitli  dyn  ar  ol  ei 
dröedigaeth. 

I.  Gwaith  Duw  yn  sy/facn,  neu  yn  gahv  ani  wait/i  dyn 
cyn  ei  drUedigaeth. 

Carwn  ddyweyd  rhyw  air  fyddo  yn  dwyn  perthynas  â 
rhai  sydd  yma  yn  gwrando.  Pe  medrem  gael  gafael  yn  ein 
crilydd  i  ddyweyd  rhywbeth  fyddo  yn  dwyn  perthynas  â 


i'rkí;ktiial'.  21 

sefj'llfa  y  gwrandawyr  î  Yr  wyf  yn  meddwl  mai  yn  y  fan 
yma  y  mae  dosbarth  mawr  o  wrandawyr  Cymru  y  dyddiau 
hyn — yn  aros  am  rywbeth  a  ddywedir,  rhywbeth  na 
chawsant  ef  eto,  cyn  meddwl  am  drciedigaeth.  Y  maent  yn 
meddwl  am  fyned  i'r  nefoedd  i  gyd  wedi  marw.  Pawb 
ohonoch  chwi,  nid  ydych  yn  meddwl  llai  na  chael  y  nefoedd 
yn  y  diwedd.  Ond  y  mae  yn  bosibl  fod  yma  amryw  yn  y 
gynulleidfa  hon  yn  aros  mewn  difaterwch  a  diffrwythdra  nes 
y  daw  y  tro,  oddiar  ryw  dybiaeth  nad  yw  o  un  dyben  iddynt 
wneyd  dim,  na  cheisio  gwneyd  dim  nes  y  daw  y  tro  yn 
gyntaf  Yn  enwedig  ar  ol  y  diwygiadau  a  gawsom,  yr 
ydym  wedi  myned  yn  fwy  i'r  fan  yma  nag  o'r  blaen.  Y 
mae  y  dyn  fel  pe  bai  yn  dyweyd,  Y  mae  y  diwygiad  wedi 
myned  heîbio  er's  Ilawer  dydd,  ac  yr  wyf  heb  gael  tro,  ac 
nid  oes  dim  i  mi  wneyd  ond  aros  nes  y  daw  diwygiad  eto. 
Mi  ddymunwn  gael  tro  iawn  ;  ond  nid  oes  help  am  dani. 
Dyma  y  Ilanw  wedi  myned  heibio,  a  mirtau  heb  gael  tro. 
Yr  wyf  yn  dyfod  i'r  moddion  i  aros  a  disgwyl,  pwy  ŵyr 
na  ddaw  rywbryd  ;  nid  oes  genyf  ond  gobeithio  y  goreu. 
Nid  oes  genyf  ddim  i'w  wneyd  ond  gobeithio  y  goreu  ;  ond 
fel  hyn  y  mae.     Yr  wyf  yn  disgwyl  y  goreu. 

Wel,  fy  nghyfaill,  y  mae  genyt  rywbeth  i'w  wneyd.  Y 
mae  gan  bawb  rywbeth  i'w  wneyd  heddyw.  Ni  raid  i  chwi 
ddim  oedi,  hyd  yn  nod  y  dyddiau  tawel  yma.  Ni  raid  i 
chwi  aros  nes  y  daw  diwygiad.  Y  mae  genych  rywbeth  i'w 
wneyd  gyda  mater  enaid  yn  ddioed.  Gweithiwch  allan. 
Y  mae  yn  dyweyd  wrth  bawb.  Gweithiwch  allan.  Wel, 
rhaid  i  Dduw  roddi  y  tro.  Rhaid  ;  Duw  biau  achub.  Yr 
ydym  yn  cael  y  ddau  wirionedd  ar  gyfer  eu  gilydd.  Ni 
fedraf  fi  newid  fy  nghalon.  Na  fedri  ;  ni  fedri  di  ddim. 
Yr  ydym  yn  cymeryd  gwirioneddau  y  Beibl  fel  y  maent. 
"  Ni  ddichon  neb  ddyfod  ataf  fi,  oddieithr  i'r  Tad,  yr  hwn 
a'm  hanfonodd,  ei  dynu  ef."    Nis  gaüwch  ddyfod  ato.     Nid 


22  PREGETHAU 

oes  dim  i'w  wneyd  felly  ond  aros  nes  i  Dduw  weled  yn 
dda  ?     Xa  ;  y  mae  genych  rywbeth  i  wneyd  yn  awr. 

Ac  ni  enwn  ryw  bethau  ag  y  gall  pawb  eu  gwneyd,  pe 
baech  yn  sícr  eich  bod  heb  eich  achub. 

r.  Darllen  y  Beibl,  chwilio  yr  Ysgrythyrau.  Dyma 
gyngor  lesu  Grist  i'r  luddewon.  Chwiliwch  yr  Ysgrythyrau  ; 
canys  ynddynt  hwy  yr  yd^'ch  chwi  yn  meddwl  cael  bywyd 
tragywyddol.  Y  mae  bywyd  i'w  gael  trwy  chwilio  yr 
Ysgrythyrau.  Xid  pob  math  o  ddarllen  y  Beibl,  ond  ei 
ddarllen  gan  chwilio,  chwilio  iddo,  treiddio  i  mewn  i  feddwl 
Duw  yn  ei  Air  ;  chwilio  am  y  bywyd  sydd  ynddo.  Y  mae 
bywyd  yn  y  Beibl.  Y  mae  efe  yma  ;  a  chwiliwch  chwi  am 
dano,  chwi  cewch  ef ;  dim  ond  chwilio,  yn  y  dyddiau  yma, 
dyddiau  marw,  nad  oes  un  diwygiad  ynddynt.  Ond  y  mae 
yr  hen  Feibl  yr  un  peth  eto.  Chwiliwch  chwi  am  grefydd 
iawn,  chwi  a'i  cewch  hi.  ChwiHwch  am  dani  fel  am  drysorau 
cuddiedig.  Byddwch  gymaint  o  ddifrif  gyda  mater  enaid 
ag  ydyw  pobl  y  byd  hwn  gyda  mater  y  corph.  Chwiliwch ; 
chwi  cewch  o  yn  y  man.  Y  mae  Duw'  wedi  dyweyd  y 
gellwch  ei  gael  ;  ac  nid  yw  yn  meddwl  galw  hyny  yn  ol.  A 
fyddwch  yn  darllen  y  Beibl  fel  rhai  am  gael  bywyd  ynddo, 
disgwyl  cael  bendith  drwyddo  ?  Os  nad  ydych  wedi 
gwneyd  felly,  a  wnewch  chwi  ddechreu  heddyw,  gyfeillion  ? 
Dyna  ddybŵi  y  cwbl — eich  cael  ato. 

2.  Dyna  beth  arall  y  gellwch  ei  wneyd  cyn  cael  tro,  ydyw 
meddwl  am  y  pethau  yr  ydych  yn  eu  darllen  ac  yn  eu 
gwrando.  Xid'  wyf  yn  eich  anog  i  wrando  ;  yr  wyf  yn 
deall  eich  bod  i  gyd  yn  gwrando ;  ond  darllen,  heblaw 
gwrando,  a  meddwl  yn  ystyrjol.  Yn  y  fan  yma  y  mae. 
dififyg  mawr  llawer  o  wrandawyr  caredig.  Y  maent  yn 
dyfod  i'r  moddion  yn  bur  gyson  ;  ond  nid  oes  yna  ddim 
ystyrîed.  "  A  hwy  yn  ddiystyr  ganddynt,  a  aethant 
ymaith,  un  i'w  taes,  ac  arall  i'w  fasnach."     Yn  ddiystyr  ! 


PREGETIIAU.  23 

Y  mae  yn  dyweyd,  ''  A  neb  heb  ystyried."  A  f^'ddwch 
chwi  >-n  myfyrio  ar  y  pethau  hyn,  yn  rhoddi  i  eiriau  y  Heibl 
eich  myfyrdodau.  W'el,  dyna  beth  y  gall  pawb  ohonoch  ei 
wneyd.  A  fedrwch  fyfyrio?  Xid  oes  eisieu  i  chwi  aros 
nes  y  daw  y  tro  i  fyfyrio  ar  bethau  y  Beibl.  Y  mae  yn 
anhawdd,  y  mae  yn  wir.  Y  mae  yn  anhawdd  iawn  myfyrio 
ar  rywbeth  ysbrydol  ;  ond  y  mae  yn  beth  y  gellwch  ei 
wneyd  heb  un  gras.  Ac  yr  wyf  yn  bur  sicr,  pe  bai  yma  ryw 
un  yn  myfyrio  ar  bethau  crefydd,  er  ei  fod  yn  ddyn  annuwiol, 
y  cai  fendith  drwy  hyny.  Dim  ond  adnod  fechan  ■  iSv 
chymeryd  yn  destyn  myfyrdod,  y  mae  bendith  ynddi. 
Try  yn  fendith  i'ch  eneidiau. 

\Ve],  Duw  biau  achub.  Wel,  íe  ;  yr  ydym  yn  dal  hyny  o 
hyd.  Duw  biau  y  tro  mawr.  Ond  y  mae  yn  disgwyl  i 
ninau  arfer  y  moddion  ;  a  son  am  y  pethau  hyny  yr  ydym 
ninau — Darllen  y  Beibl  am  ein  bywyd. 

3.  Peth  arall  y  gellwch  i  gyd  ei  wneyd  heddyw  cyn  cael 
tro,  yw  gweddio.  D}'na  ein  dyben  yn  dyfod  atoch  yn  )• 
fan  lle  yr  ydych  yn  awr.  Yr  ydych  yn  cwyno  oherwydd  eich 
bod  heb  gael  tro.  A  ydych  yn  disgwyl  tro,  os  ydych  heb  ei 
gael  ?  W'el,  a  fyddwch  chwi  yn  gweddio  am  y  tro  yma  ?  A 
fyddwch  chwi  o  ddifrif  yn  gofyn  am  i  Dduw  eich  achub,  ac 
yn  parhau  i  ofyn  ?  Parhau  i  ofyn  ?  Xid  gwneyd  rhyw 
ffurf  a  seremoni,  mewn  rhyw  impulse,  oddiar  -deimlad  y 
foment,  ond  para  yn  daer  i  ofyn  am  iachawdwriaeth  eich 
eneidiau  ?  Yr  ydym  yn  dyfod  atoch  chwi,  íy  nghyfeillion, 
sydd  yn  dyweyd  na  fedrwch  newid  y  galon.  Xa  fedrwch  ; 
ond  medrwch  ofyn  i  Dduw.  Rhaid  cael  yr  Ysbryd 
Glán  i  droi  yr  enaid,  medd  y  dyn.  Rhaid  ;  nid  oes  dim 
dadl  am  hyny.  Ond  gofynwch  am  yr  Ysbryd  Glán,  a  chwi 
a'i  cewch  ef  W'el,  ni  fedrwn  ni  ddim  gweddio  yn  iawn  nes 
cael  y  tro.  Beth  dal  i  ni  weddio,  a  ninau  yn  annuwiol  ? 
Xi  fedrwn  ni  ddim  gweddio  yn  iawn.     Xa  fedrwch,  gyfeill- 


24  PREGETHAU 

ion  anwyl.  Ac  ni  fedr  neb  ohonom  ;  pe  bai  yn  troi  ar 
hyny,  buasai  yn  anobeithiol  ar  bawb  yn  yr  oedfa  yma.  Xid 
oes  yma  neb  yn  gweddio,  nad  yw  yn  gweddio  geiriau  yn 
llawn  o  angrhediniaeth  ac  anmherffeithrwydd.  Xid  oes 
genym  ond  gweddio  fel  y  medrwn.  A  wnewch  chwi  dreio, 
fy  nghyfeillion  ?  Ac  os  gwnewch,  y  mae  lesu  Grist  wedi 
dyweyd  yn  amlwgiawn,  dim  ond  i  chwi  ofyn,  y  rhoddir  i 
chwi.  Mi  a  ddarllenaf  ei  eiriau  i  chwi  ;  ei  eiriau  ef  ei 
hunan  :  "  Gofynwch,  a  rhoddir  i  chwi  ;  ceisiwch,  a  chwi  a 
gewch  ;  curwch,  ac  fe  agorir  i  chwi."  Curwch  ;  os  na 
fedrwch  siarad,  curwch,  ac  fe  agorir  i  chwi.  A  glywch  chwi 
fel  y  mae  yr  Arglwydd  lesu  Grist,  yr  Athraw,  yn  dyweyd 
wrthych  am  wneyd  ?  "  Canys  pob  un  sydd  yn  gofyn  sydd 
yn  derbyn  ;  a'r  neb  sydd  yn  ceisio,  sydd  yn  cael."  Xid 
yw  felly  gyda  phethau  y  ddaear  yma.  X'id  yw  pawb 
sydd  yn  ceisio  pethau  y  byd  hwn  yn  eu  cael.  "  Ac  i'r  hwn 
sydd  yn  curo  yr  agorir."  Ond  yn  y  fan  yna  y  mae  rhai 
ohonoch  yn  awr.  Y  mae  arnaf  ofn  twyllo  (y  hunan — dyna 
sydd  ar  íy  ffordd  i.  Byddaf  yn  meddwl  am  y  grefydd  yma 
yn  aml  iawn  ;  ond  y  mae  arnaf  ofn  twyllo  fy  hun.  Y  mae 
cymaint  o  ragrith  ynddi ;  y  mae  arnaf  ofn  rhagrith,  ofn 
cymeryd  crefydd  heb  gael  tro  iawn. 

W'el,  dyma  eiriau  yn  union  ar  y  mater,  yr  adnod  nesaf 
"  Xeu  a  oes  un  dyn  ohonoch,  yr  hwn  os  gofyn  ei  fab  iddo 
fara,  a  rydd  iddo  gareg  ?"  Gofynwch  chwithau  am  grefydd 
iawn,  a  chrefydd  iawn  a  gewch  chwi.  Xi  ddyry  Duw  gareg 
i  neb  yn  lle  bara.  Y  mae  arnoch  ofn  twyllo  eich  hunain,  a 
chael  rhagrith  yn  lle  gwir.  \Vel,  gofynwch  am  y  gwir,  a 
chwi  a'i  cewch  ef.  "  Os  chwychwi,  gan  hyny,  a  chwi  yn 
ddrwg,  a  fedrwch  roddi  rhoddion  da  i'ch  plant,  pa  faint  mwy 
y  rhydd  eich  Tad,  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd,  yr  Yspryd 
Glân  i'r  neb  a  ofyno  ganddo  ?  Yr  Ysbryd  Glân.  Chwi 
wnaech  bob  peth,  ond  cael  hyn,  yr    Ysbryd   Glân.      Yr 


i'RK(;etiiai'.  25 

ydych  yn  cwyno  na  fedrwch  newid  y  galon.  Wel,  chwi 
gewch  yr  Ysbryd  Glân,  fe  wna  efe  yn  union.  Mae  arnoch 
ofn  twyllo  eich  hunain.  Gofynwch  am  yr  Ysbryd  Glân,  a 
chwi  a'i  cewch  ef  Fe  fedr  ef  greu  calon  newydd,  a  rhoddi 
ysbryd  uniawn  o'ch  mewn. 

//.   Gwaith  Dhzv yn  sylfaen  i  luaiíh  y  dynyn  ei  dröedigaeth. 

Neu  fel  y  mae  yn  fwy  priodol,  ac  unol  â  threfn  y  geiriau, 
Gwaith  Duw  yn  galw  am  waith  dyn  yn  ei  droedigaeth.  A 
oes  gan  ddyn  rywbeth  i'w  wneyd  yn  ei  droedigaeth  ?  Wel, 
mi  feddyliwn  i  fod.  Er  mai  Duw  sydd  yn  gwneyd  y  cwbl, 
er  mai  Duw  yw  yr  hwn  sydd  yn  gweithio  ynoch.  Ond  nid 
ewch  i'r  nefoedd,  fy  mhobl,  mewn  cwsg  a  diogi,  heb  weithio. 
Mae  yn  rhaid  i  chwi  wneyd  rhywbeth.  Nîd  y  gwnewch 
ddim  heb  Dduw,  mae'n  wir.  Ond  nid  Duw  sydd  yn  credu. 
Dyn  raid  gredu.  Xi  chredi  ddim  heb  ras  Duw  ;  y  mae 
hyny  yn  ddigon  amlwg. 

Wel,  peidiwch  a  disgwyl  i  Dduw  gredu  drosoch.  A  dyna 
y  peth  y  dymunwn  ei  wasgu  atoch.  Xi  raid  i  neb  aros  am 
gymhwysder  i  gredu.  Dyna  drefn  gras.  Trefn  gras  fel 
yna.  Y  mae  trefn  gras  yn  eich  ffitio  yn  well  nag  un  drefn 
arall.  Pe  buasai  o  weithredoedd,  buasai  genych  lawer  iawn 
o  bethau  i  gymhwyso  eich  hunain  ynddynt,  a  phethau  i'w 
gwneyd.  Ond  gan  ei  bod  o  ras,  trwy  ffydd,  gellwch  gredu 
fel  yr  ydych,  heb  ddim  ynoch  eich  hunain,  i  anghymwyso  yr 
annuwiol. 

Xi  wn  i  ddim  a  ydym  yn  deall  y  pwnc  hwn  i  gyd  ai 
peidio.  Yr  oeddwn  yn  cymeryd  yn  ganiataol  fod  pawb  yn 
ei  ddeall,  oherwydd  yr  oeddwn  yn  bur  sicr  mai  dyma 
athrawiaeth  y  Methodistiaid  bob  amser.  Ond  byddaf  yn 
meddwl  fod  rhywbeth  cyn  credu,  medd  y  dyn.  Rhaid  iddo 
ef  aros  i  gael  ei  ail-eni  yn  gyntaf  cyn  credu.  Cael  y  tro  yn 
gyntaf    Xa  ;  nid  dyna  drefn  y  Beibl.    Credu.   Dyma  y  peth 


26  PREGETHAU. 

cyntaf  mewn  tröedigaeth.  Nid  wyf  yn  meddwl  fod  llawer 
o  amser  rhyngddynt.  Ond  eto,  mewn  trefn,  y  peth  cyntaf 
mewn  achubiaeth  pechadur  ydyw  y  pwnc  o  gredu.  Dyna 
sydd  yn  gwahaniaethu  trefn  gras  oddiwrth  bob  trefn  arall, 
mai  trwy  gredu  y  mae  achub.  Y  mae  hi  o  ras.  Wel,  beth 
sydd  yn  profi  hyny?  Am  ei  bod  trwy  ffydd.  Paham 
y  mae  y  ffaith  mai  trwy  ffydd  y  mae  hi  yn  profi  ei 
bod  o  ras,  mwy  na  rhy wbeth  arall  ?  Wel,  dyna  ydyw  ffydd, 
pechadur  heb  ddim  yn  rhoddi  ei  hunan  i  lesu  Grist.  Fe 
ddaw  yr  ail-eni  o  hynyna.  O'r  Arglwydd  lesu  y  mae  yr 
ail-eni.  Y  mae  pob  bendith  ysbrydol  yn  dyfod  o  lesu  Grist. 
Dyna  drefn  y  Beibl.  Y  mae  yr  ail-eni  yn  golchi,  yn  sanct- 
eiddio,  yn  newid  y  galon.  Y  inae  y  cwbl  yn  dyfod  o  lesu 
Grist.  Ac  y  mae  undeb  â  lesu  Grist  yn  dyfod  trwy  gredu. 
Dyna  drefn  y  Beibl — cyfiawnhau  yr  annuwiol.  Dysgwn 
gymeryd  geiriau  y  Beibl  fel  y  maent — cyfiawnhau  yr 
annuwiol.  Nid  cyfiawnhau  dyn  wedi  ei  ail-eni  ydyw  y  drefn, 
ond  pan  y  mae  yn  annuwiol.  Nid  yw  yn  annuwiol  y 
foment  y  mae  yn  credu  ;  ond  y  mae  yn  annuwiol  hyd  y 
foment  yna.     Cyfiawnhau  yr  annuwiol. 

Dyma  drefn  sydd  yn  dyfod  i'ch  ymyl.  Y  mae  yn  addas 
i  bawb.  Nid  oes  genych  un  esgus.  Pa  le  y  mae  eich 
esgusodion,  gyfeillion  ?  Ni  fedraf  newid  fy  nghalon.  Na 
fedri.  Ond  dyma  drefn  i  gyfiawnhau  yr  annuwiol,  Ni 
fedraf  gredu.  Na  fedri.  Ond  nid  oes  eisieu  nerth  i  gredu, 
fel  y  dywedais  lawer  gwaith.  Ond  gormod  o  nerth  sydd 
genyt.  Ni  chredi  di  byth  cyn  lladd  y  nerth  yna.  Pe  bait 
yn  dyfod  heb  ddim !  Marw  ydyw  credu.  Dyna  gyd- 
mariaeth  Paul — marw  gyda  Christ.  Nid  oes  eisieu  nerth  i 
farw.  Methu  ydyw  marw.  Ni  bydd  marw  heb  i  Dduw 
beri  hyny,  y  mae  yn  wir.  Wel,  felly  ni  chred  neb  heb  i 
Dduw  beri.  Eto,  nid  diffyg  nerth  ydyw  yr  achos  na  bait 
yn  credu.     Ond  methu  ydyw  credu.     Methu  gwneyd  dim  ; 


FREGETIIAU.  27 

methu  ar  bob  tir.     Methu  anadlu.     Darfod  ynot  áy  hunan, 
ac  ymollwng  yn  farw.     Dyna  ydyw  credu. 

Felly  y  mae  lesu  Grist  ei  hunan  yn  esbonio  y  drefn  pan 
y  daeth  Nicodemus  ato  i  ymgynghori  pa  fodd  y  dichon  y 
pethau  hyn  fod.  Ar  ol  rhoddi  pwnc  mawr  yr  ail-eni  o'i  flaen, 
a  dangos  fod  yn  rhaid  cael  rhywbeth  goruwchnaturiol,  y 
mae  Nicodemus  yn  gofyn  iddo  pa  fodd  y  daw.  Wel,  fel 
hyn,  medd  lesu  Grist,  "  Ac  megis  y  dyrchafodd  Moses  y 
sarph  yn  y  diffaethwch,  felly  y  mae  yn  rhaid  dyrchafu  Mab 
y  áyn,  fel  na  choller  pwy  bynag  a  gredo  ynddo  ef,  ond 
cafifacl  ohono  fywyd  tragwyddol."  Oddiyno  y  daw  y  tro. 
Y  mae  yn  rhaid  dyrchafu  Mab  y  dyn,  fel  na  choller  pwy 
bynag  a  gredo  ynddo  ef,  ond  caffael  ohono  fywyd  tra- 
gwyddol.  Dyna  yr  ail-eni  yn  y  bywyd  yna,  Nid  bywyd  y 
nefoedd  feddylir.  Nage  ;  bywyd  yr  ail-eni.  Y  mae  yn 
dragwyddol  ei  barhad,  os  cei  di  ef  Fe  gyrhaedda  i'r 
nefoedd  ;  fe  gyrhaedda  i  dragwyddoldeb.  Ond  y  mae  i 
ddechreu  yma.  Pa  bryd  ?  Y  mae  yn  dechreu  y  foment  y 
cred  y  pechadur  yn  lesu  Grist. 

Wel,  sut  y  caf  dro  iawn  ?  Dim  ond  edrych  í  Galfaria. 
Edrych,  pe  bait  yn  marw.  Wrth  farw,  edrych  i'r  groes. 
Bydd  farw  a  dy  olwg  ar  angeu  yr  Arglwydd  lesu.  Ac  yn 
yr  olwg  arno  ef  yn  marw,  ti  ddeui  yn  fy w  trwy  ei  angeu  ef 
"Caffaelohonynt  fywyd  tragwyddol,"  "Cred  yn  yr  Arglwydd 
lesu  Grist,  a  chadwedig  fyddi."  Beth  os  ydy w  heb  ei  ail-eni, 
Paul  ?  O,  nid  oes  angen  am  hyny.  Cred.  Credu  wnaeth 
y  pen  jailer  oedd  yn  fflangellu  y  mynudau  cyn  hyny. 
Gallai  nad  oedd  tro  iawn  arno  ;  ond  credodd.  Buasai  rhai 
ohonom  yn  dyweyd  wrtho  am  aros  nes  y  deuai  y  tro,  ac  i'r 
Ysbryd  Glân  ddyfod  o'r  nefoedd  i'w  ail-eni.  Na  ;  y  mae 
Paul  wedi  galw  hen  bechadur  i  gredu  yn  lesu  Grist.  Wel, 
y  mae  yn  eich  galw  chwithau,  Geilw  bawb  ohonoch  ;  y 
dynion  sydd  heb  gael  tro,  y  mae  yn  eich  galw  yn  awr  i 


28  PREGETHAU. 

gredu  yn  lesu  Grist.  Y  mae  arnaf  eisieu  cael  tro  yn  gyntaf. 
Y  credu  sydd  yn  gyntaf  Fe  ddaw  y  tro.  Cred  fel  yr  wyt. 
Ti  gredi  heb  galon  newydd.  Cred,  pe  bait  yn  methu 
gwneyd  dim,  yn  methu  symud.  Ymollwng  ar  haeddiant  yr 
Arglwydd  lesu  Grist.     Cred  fel  yr  wyt  ti. 

Wel,  íy  nghyfeillion,  dyma  y  drefn.  Y  mae  yn  eich 
ffitio,  a  chwithau  yn  ffìtio  y  drefn.  O!  na  fedrem  eich  cael 
at  eich  gilydd.  A  wnewch  chwi  dreio  credu  ?  Wel,  Duw 
a  raid  wneyd  peth  fel  yna.  le ;  efe  sydd  yn  cynal  bywyd 
yn  eich  gwaed  chwi,  ac  yn  eich  nerthu  i  godi  a  cherdded  ar 
hyd  y  ddaear.  Ond  nid  ydych  yn  myned  i  ymholi,  a  ydyw 
o  ryw  ddyben  i  chwi  gerdded,  a  chodi,  heb  wybod  a  ydyw 
Duw  yn  eich  helpu.  ' 

Gwnewch  felly  gyda  phethau  crefydd.  Y  mae  wedi 
addaw ;  y  mae  pob  peth  wrth  law.  Cred  fel  yr  wyt,  yn 
annuwiol.  Yn  annuwiol !  Pe  bait  ti  yn  sicr  dy  fod  yn 
annuwiol  yn  awr,  y  mae  sail  i  ti  gredu  fel  yna.  Ac  fel  yna 
y  rhaid  credu.  Fel  yna  y  mae  pawb  yn  credu.  Ac  ni  chei 
di  ddim  derbyniad  gan  lesu  Grist  un  íifordd  arall.  Nid  yw 
yn  galw  y  rhai  cyfìawn  ;  a  phe  bait  yn  cynyg  dy  hunan  yn 
ddyn  cyfiawn,  ni  chait  dderbyniad.  Pe  bai  rhyw  un  yn 
dyfod  at  lesu  Grist,  ac'yn  dyweyd,  Wel  dyma  fi  yn  dyfod 
yn  awr  wedi  fy  ail-eni,  yn  ddyn  da  yn  awr  ;  ac  yr  wyf  yn 
dyfod  atat  am  dderbyniad.  Wel,  ni  chait  dy  dderbyn  ;  fe'th 
wrthodid  y  pryd  hwnw.  Rhaid  i  chwi  anghofio  y  cwbl  a 
dysgu  dyfod  yn  bechaduriaid  at  Fab  Duw.  Dyna  ydyw 
credu — rhoddi  dy  hunan,  yn  annuwiol.  Nid  oes  dim  a 
fynoch  â'r  pwnc  a  ydych  wedi  eich  ail-eni  ai  peidio.  Nid  oes 
eisieu  i  chwi  dreulio  mynyd  gyda'r  cwestiwn.  Pe  baech  heb 
eich  ail-eni,  rhaid  i  chwi  ddyfod  at  lesu  Grist  yn  bechad- 
uriaid.  A  phe  wedi  eich  ail-eni,  rhaid  i  chwi  ddyfod  at  lesu 
Grist  vn  bechaduriaid  yr  un  fath  a'r  tro  cyntaf. 


1'ri;gi:thal.  29 

///.  Gioaiíli  Duii.'  ì'u  gah>.'  aiu  i  uinait  ulÌí/iìo  ar  ol  cin 
tnìcdigacth. 

Y  mae  arnaf  braidd  ofn  i  rai  fethu  yn  y  fan  yma.  Y 
mae  yma  lawer  o  honoch  chwi  gyda'r  grefydd  yma.  Dyma 
y  perygl  eich  bod  yn  cymeryd  yn  ganiataol  gyda  hyn  yna. 
Hwyrach  eich  bod  wedi  eich  derbyn  at  fwrdd  yr  Arglwydd. 
Y  mae  perygl  i  chwi  gymeryd  yn  ganiataol  fod  pob  peth 
yn  dda.  Xid  oes  dim  i  wneydond  treio  myned  i'r  moddion 
nes  y  daw  yr  amser  i  chwi  fyned  i'r  nefoedd.  Y  mae  pob 
peth  yn  dda.  Xa ;  y  mae  rhy w  waith  eto.  Rhaid  cloddio  hyd 
y  diwedd,  cloddio  a  myned  yn  ddwín.  Y  mae  eisieu  bod 
gyda'r  mater  mawr  o  hyd.  Y  mae  eisieu  chwiHo  rhag  ein 
bod  yn  twyllo  ein  hunain.  Y  mae  eisieu  dechreu  o'r  newydd 
bob  dydd  fel  y  dywedwyd.  'Y  mae  eisieu  cloddio  am  y 
graig.  Pe  bait  yn  hen  grefyddwr  deugain  mlynedd,  wedi 
rhoddi  dy  hunan  lawer  canwaith  i  lesu  Grist,  y  mae  eisieu 
cloddio  bob  dydd,  yn  moddion  gras,  yn  y  weddi  ddirgel,  a 
myfyrdodau  ;  myned  yn  ddyfnach,  ddyfnach,  ddyfnach  o 
hyd  i  adeiladu  ar  y  graig  ;  ac  y  mae  eisieu  gweithio  mewn 
defnyddioldeb,  ac  mewn  cynydd  crefyddol. 

Mynwch  grefydd  a  chynydd  yn  perthyn  iddi  hi,  fy 
nghyfeillion.  Yr  oedd  Paul  gyda'r  peth  yn  wastadol.  Dar- 
llenaf  ychydig  o'i  brofiad  ef  i  chwi.  Fel  hyn  yr  oedd 
yr  Apostol  yn  teimlo:  "  Xid  fel  pe  bawn  wedi  ei  gyr- 
haeddyd  eisoes,  neu  íod  eisoes  wedi  îy  mherffeithió ; 
eithr  dilyn  yr  wyf,  fel  y  gallwyf  ymaflyd  yn  y  peth 
hwn  yr  ymaflwyd  ynof  gan  Grist  lesu."  "  P'el  yr  ad- 
nabyddwyf  ef."  Dyma  ei  brofiad  ef;  dyma  ei  grefydd 
ef,  "a  grym  ei  adgyfodiad  ef,  a  chymdeithas  ei  ddyoddef- 
iadau  ef,  gan  fod  wedi  iy  nghydíTurfio  â'i  farwolaeth 
ef.  Os  mewn  un  modd  y  gallwn  gyrhaeddyd  adgyf- 
odiad  y  meirw."  Y  mae  crefydd  iawn  yn  ymgyrhaedd  am 
berfifeithrwydd.     "  Xid    fel    pe    bawn  wedi  ei  gyrhaeddyd 


30  PREGETHAU. 

eisoes,  neu  fod  eisoes  wedi  fy  mherffeithio.  Eithr  dilyn  yr 
wyf ;"  dilyn  yr  wyf  O  dyma  grefydd  iawn  !  Yr  ydych  yn 
son  am  grefydd  dda  yn  aml.  Dyma  hi,  Crefydd  y  dilyn. 
"  Fel  y  gallwyf  ymaflyd  yn  y  peth  hwn  hefyd  yr  ymaflwyd 
ynof  gan  Grist  lesu."  "Y  brodyr,  nid  wyf  fi  yn  cyfrif 
ddarfod  i  mi  gael  gafael."  Ond  un  peth  sydd  genyf  Y 
mae  fy  nghrefydd  i,  i  gyd  yn  gynwysedig  mewn  un  peth. 
A  dyma  fe,  "  Ond  un  peth,  gan  anghofio  y  pethau  sydd  o'r 
tu  cefn,  ac  ymestyn  at  y  pethau  sydd  o'r  tu  blaen,  yr 
ydwyf  yn  cyrchu  at  y  nôd,  am  gamp  uchel  alwedigaeth 
Duw  yn  Nghrist  lesu." 

A  ydym  yn  llafurio  yma  yn  ein  crefydd  ninau  ?  Yn 
llafurio  yn  wastadol  ?  Yn  ymestyn  at  y  pethau  sydd  o'r  tu 
blaen  ?  A  ydych  yn  peidio  gorphwys  ar  rywbeth  a 
gyrhaeddasoch  ?  A  ydych  yn  peidio  myned  i  feddwl  eich 
bod  wedi  ymgyfoethogi,  ac  nad  oes  arnoch  eisieu  dim  ?  A 
ydych  chwi  yn  ymestyn  o  hyd  at  y  pethau  sydd  o'r  tu 
blaen?  A  oes  yna  ryw  lafur  yn  ymestyn  at  berffeithrwydd? 
Rhyw  deimlo  eich  bod  heb  ei  gael  eto.  Bydded  hyn  yn 
ein  crefydd,  rhyw  ymestyn  ymlaen.  Os  cawn  rhyw  dir 
ncwydd  yn  yr  oedfa  ar  y  Sabbath,  ymlaen  wedi  hyny.  Os 
cawn  rywbeth  yn  y  weddi  ddirgel,  peidiwn  aros  yn  y  fan 
hono,  ond  ymlaen  wedi  hyny.  Os  cawn  gymdeithas  â'r 
Arglwydd  lesu  wrth  fwrdd  y  cymun,  peidio  myned  i  bwyso 
ar  hyny,  a  diogi  ar  hyny  ;  ond  ymlaen  o  hyd,  ymestyn,  pe 
bai  bosibl,  hyd  at  adgyfodiad  y  meirw. 

Wel,  pwyswn  ar  ras  Duw  yn  y  cwbl.  Gras  i  weithio  ydyw 
gras  Duw.  Nid  gras  i'ch  cadw  yn  segur  ;  ond  gras  i'ch 
gwneyd  i  weithio,  i'ch  gwneyd  o  ddefnydd  i  buro,  i  sanct- 
eiddio  ;  gras  i'n  cadw  mewn  llafur  gwastadol  gyda  gwaith 
yr  Arglwydd  lesu.  Rhodded  ei  fendith  ar  hyn,  er  mwyn 
ei  enw,  Amen. 


PREGETH   III. 


Phil.  ii.  7  :  "  Eithr  Efe  a'i  dibrisiodd  ei  hun,  gan  gymeiyd  arno  agwedd 
gwas,  ac  a  wnaed  mewn  cyfifelybiaeth  dyniou." 

UN  o'r  pethau  sydd  yn  hynodi  Paul  y\v  undod  yr 
athrawiaethol  a'r  ymarferol.  Trinia  bob  athraw- 
iaeth  yn  ymarferol.  Y  mae  yn  anog  y  Phih'ppiaid  i  fyẁyd 
ymarferol,  ac  y  mae  yn  cysylltu  hyny  â'r  athrawiaeth  am 
Berson  yr  Arglwydd  lesu  a'i  ymostyngiad  a'i  angau.  Pan  y 
mae  yn  anog  y  Corinthiaid  i'r  ddyledswydd  o  gyfranu,  y 
mae  yn  seilio  hyny  ar  waith  Crist :  "  Chwi  a  adwaenoch  ras 
ein  Harglwydd  lesu  Grist,  iddo  ef  ac  yntau  yn  gyfoethog, 
ddyfod  er  eich  mwyn  chwi  yn  dlawd,"  &c. 

Felly  yn  y  fan  yma.  Y  ddyledswydd  yma  ydyw  yr  un  o 
hunanymwadiad  a  gostyngeiddrwydd.  Yr  achlysur  oedd 
ei  fod  yn  gweled  fod  yno  ryw  gymaint  o  berygl,  oddiwrth 
gamddealltwriaeth  neu  rywbeth  arall,  er  mai  eglwys  Phih'ppi 
oedd  yr  eglwys  buraf  o'r  holl  eglwysi.  "  Xa  wneler  dim 
trwy  gynen  neu  wag-ogoniant,  eithr  mewn  gostyngeidd- 
rwydd,  gan  dybied  eich  gilydd  yn  well  na  chwi  eich  hunain." 
Yr  oeddynt  i  fod  yn  ostyngedig  yn  eu  hymddygiadau  y 
naill  tuagat  y  llall.  Ond  nid  dangos  gostyngeiddrwydd 
oeddynt  i'w  wneyd,  ond  bod  yn  ostyngedig.  Nid  yn  unig 
rhaid  iddynt  beidio  ei  ddangos  heb  ei  deimlo,  ond  rhaid 
iddynt  ei  deimlo  ;  a'r  ffordd  i'w  deimlo  yw  fod  y  meddwl 
yr  un  a'r  eiddo  Crist.  "  Canys  bydded  ynoch  y  meddwl 
yma,  yr  hwn  oedd  hefyd  yn  Nghrist  lesu."  Rhaid  cael  y 
meddwl  i'w  le,  a'r  ffordd  i  hyny  yw  meddwl  llawer  am  Grist, 
a  chyfranogi  o'r  meddwl  oedd  ynddo  Ef :  "  Yr  hwn  hefyd 
oedd  yn  Nghrist  lesu."     Pan  y  mae  yn  gosod  yr  Arglwydd 


32  PREGETHAU. 

lesu  ger  ein  bron  yn  ei  ostyngeiddrwydd,  y  mae  yn  gwneyd 
hyny  fel  esiampl.  Y  mae  perygl  i  ni  anghofìo  hyny — rhodio 
megys  y  rhodiodd  Efe.  Ond  yr  hyn  sydd  yn  rhoddi  grym 
iddo  yw  dau  beth  :  Yn  laf,  Mawredd  Crist ;  yn  2il,  Dyfnder 
ei  ddarostyngiad.  Os  gwadwch  y  naill  neu  y  llall,  yr  ydych 
yn  dinystrio  grym  y  cyfan. 

Y  mae  llawer  sydd  yn  son  am  Grist  fel  esiampl  yn  gwadu 
Duwdod  Crist  ;  ac  y  maent  felly  yn  gwneyd  i  ffordd  a'r 
esiampl.  Ac  i  ninau  fyned  i  ddangos  hyn — ei  agor  o  flaen 
y  meddwl — Y  fath  Berson,  yr  hwn  ac  efe  yn  fíurf  Duw,  mor 
fawr  a  Duw.  Y  mae  gwahaniaeth  barn  am  ystyr  y  gair,.fel 
y  gwyddoch.  Golygir  wrth  "  ffurf "  mai  y  gogoniant  oedd 
ganddo  gyda'r  Tad  cyn  bod  y  byd,  ac  mai  hwn  y  darfu  iddo 
ei  roddi  heibio,  ac  mai  hwn  y  gofynai  am  dano  yn  ol  yn  yr 
xvii.  o  loan.  Ond  yr  oedd  yr  Hen  Dadau  fel  arall,  a 
dywedir  fod  Esgob  Lightfoot  yn  eu  dilyn.  Golygent  hwy 
fod  "  ffurf "  yma  yn  golygu  hanfod  Duw,  Yr  un  gair 
gyfieithir  "  agwedd  "  yn  yr  adnod  nesaf.  Agwedd  gwas, 
gwas  'mewn  gwirionedd,  nid  ymddangosiad.  Felly  wrth 
ffurf  Duw  y  meddylir  Duw  mewn  gwirionedd.  Yr  oedd  yn 
hanfod  Duw.  "  Yr  hwn  ac  efe  yn  ffurf  Duw  ni  thybiodd 
yn  drais  fod  yn  ogyfuwch  a  Duw."  Y  mae  amheuaeth  yn  y 
fan  yma  pa  un  a  ydyw  Paul  yn  meddwl  yr  un  peth  ag  o'r 
bjaen.  Mi  feddyliwn  nad  oedd.  Y  mae  y  rhan  olaf  o'r 
adnod  yn  cyfeirio  át  ei  ddarostyngiad.  Am  ei  fod  yn  Dduw 
ei  hunan,  ni  thybiodd  yn  drais  fod  yn  ogyfuwch  â  Duw. 
Nid  aeth  i  ddadleu  ei  hawliau.  Yr  oedd  ganddo  hawl  ; 
ond  nid  aeth  i  sefyll  ar  ei  hawl  i  fod  yn  ogyfuwch  â  Duw. 
Eitln- — dyma'r  cyferbyniad — yn  lle  dadleu  ei  hawliau, 
"  Efe  a'i  dibrisiodd  ei  hunan."  Y  mae  y  cyfieithwyr 
yn  y  fan  hyn  yn  darllen  y  gair  yn  "gwaghaodd."  Ac  feîly 
y  mae  y  cyfieithiad  newydd  Seisonig  yn  darllen  :  "  He 
cììipticd  /iiìnscl/y      Y    mae    yn     debyg    fod    yr    hen   gyf- 


PREGETIIAU.  33 

ieithwyr  yn  ofni  rhoddi  gair  mor  gryf  a  "gwaghaodd."  Ond 
dyna  y  meddwl  ddewisodd  yr  Ysbryd  Glân.  Ac  felly  ninau. 
Dyna  air  yr  Ysgrythyrau.  "  Efe  a'i  gwaghaodd  ei  hunan." 
Nid  wyf  yn  proffesu  medru  dyweyd  ystyr  y  geiriau  yma. 
Carwn  addoli  a  rhyfeddu  uwchben  y  geÌFÌau — Mab  Duw  yn 
gwaghau  ei  hunan  ! 

Wel,  pa  sud  y  mae  i  ni  ddeall  ei  fod  wedi  gwaghau  ei 
hunan  ?  A  beidiodd  Efe  a  bod  yn  Dduw  ?  Naddo  yn 
ddiameu.  Y  ffordd  y  byddai  yr  Hen  Ddiwygwyr  Protest- 
anaidd  yn  esponio  hyn  oedd — iddo  guddio  ei  fawredd, 
cuddio  ei  Dduwdod,  fel  y  bydd  yr  haul  yn  myned  o'r  gohvg 
wrth  fyned  y  tu  cefn  i'r  cwmwl.  Y  mae  hyna  yn  olygiad 
da  cyn  belled  ag  y  mae  yn  myned.  Ond  nid  cuddio  yw 
gwaghau.  Y  n^^e  yma  rywbeth  arall.  Nid  dyna  ddywed- 
odd  yr  Ysbryd  Glân  ;  ond  fe'i  gwaghaodd  ei  hun.  Y  mae 
duwinyddion  yn  gyffredin  y  dyddiau  yma  ar  y  Cyfandir 
yna,  er  mwyn  gwneyd  cyfiawnder  âg  ystyr  y  gair,  yn  casglu 
fod  y  Person  dwyfol  wedi  rhoddi  heibio  ei  briodoliaethau. 
Ni  roes  heibio  ei  hanfod,  ond  yr  oedd  yn  Dduw  fel  o'rblaen. 
Ond  y  maent  hwy  yn  meddwl  fod  y  gair  yn  dysgu  iddo 
roddi  heibio  y  priodohaethau  dwyfol.  Y  mae  y  dybiaeth 
yna  wedi  myned  yn  gyffredin  iawn,  yn  enwedig  yn  Lloegr. 

W'el,  fy  nghyfeilHon,  byddai  yn  dda  i  chwi  gredu  fod  yn 
amhosibl  i  Berson  dwyfol  roddi  heibio  ei  briodoliaethau  ;  «y 
mae  yn  amhosibl  iddo  beidio  bod  yn  hoHwybodol  a  holl- 
bresenol.  Ond  gadewch  i  ni  fyned  yn  ol  at  y  testyn.  Pa 
sud  y  mae  i  ni  ddeall  fod  Mab  Duw  wedi  gwaghau  ei  hunan  ? 
Dyna  air  Beiblaidd  ;  dyna  air  yr  Ysbryd  Glân.  Wel,  ni 
awn  heibio  y  duwinyddion,  ac  ni  edrychwn  pa  sud  y  mae 
Paul  ei  hun  yn  dweyd.  Gadewch  i  ni  gymeryd  geiriau  yr 
Ysbryd  Glân  yn  syml  fel  y  maent.  P'el  hyn  y  dywcd  Paul, 
"  Eithr  efe  a'i  gwaghaodd  ei  hun,  gan  gymeryd  arno 
agwedd  gwas." 


34    •  PREGETHAU. 

Dyna  y  gwaghad.  A  ydych  chwi  yn  gweled  ?  Y  mae  y 
Gymraeg  yn  well  na'r  Saesoneg.  And  medd  y  Saesoneg  : 
"  And  took  upon  him  the  form  of  a  servant."  Ond  nid  oes 
yma  ond  un  weithred.  Fe'i  gwaghaodd  ei  hun  gan  gymeryd 
arno  agwedd  gwas  ;  trwy  gymeryd  agwedd  gwas.  Hyny 
ydyw,  os  dilynwn  eiriau  Paul,  fe'i  gwaghaodd  ei  hunan  trwy 
roddi  ei  hunan,  a'r  holl  briodoliaethau  dwyfol  oedd  yn 
perthyn  iddo  mewn  gwasanaeth.  Fe'i  taflodd  ei  hunan  i 
wasanaeth.  Nid  rhoddi  heibio  ei  allu,  ond  rhoddi  ei  allu  i 
wasanaethu.  Nid  rhoddi  heibio  ei  hollwybodaeth  a'i 
dragywyddoldeb,  ond  fe  daflodd  y  cwbl  i'r  gwaith.  Fel 
y  bydd  gwas  da  yn  gwneyd,  fe  daflodd  ei  holl  nerth  i'r 
gwaith.  Dyna,  feddyHwn,  yw  geiriau  Paul.  Y  Person 
anfeidrol  !  O!  yr  wyf  yn  crynu  rhag  dweyd  dim  yn 
anheilwng  am  dano  ;  yr  Hollalluog,  fe  daflodd  ei 
holl  allu  i  wneyd  gwasanaeth — i  wneyd  gwaith  yr  lawn  ! 
Y  Person  tragwyddol,  fe  roes  ei  dragwyddoldeb  yn  y 
gwaith  o  ufudd-dod  i'w  Dad!  "  Gan  gymeryd  arno 
agwedd  gwas."  Natur  gwas,  yn  hollol  ac  yn  drwyadl.  Y 
mae  "  gwas  "  yn  arwyddo  slave  yma,  y  gwas  iselaf  o  bob 
un  yn  nghreadigaeth  y  Duw  mawr.  Dyma  y  mwyaf 
wedi  myned  i'r  isaf;  ac  eto,  ni  pheidiodd  ddim  a  bod 
yn  Dduw.  Gwnaed  Ef  yr  hyn  nad  oedd  ;  ond  ni 
pheidiodd  a  bod  yr  hyn  ydoedd. 

Ar  hyn  yr  oeddwn  yn  meddwl  aros  ychydig. 

I.  Ei  Dragiuyddoldeb  Ef.  Fe  roes  dragwyddoldeb  mewn 
ufudd-dod.  Ni  buasai  ufudd-dod  holl  greaduriaid  Duw 
byth  yn  ufudd-dod  tragwyddol.  Ni  fuasai  hyny  ddim  yn 
llanw  gofynion  y  ddeddf ;  na  holl  greaduriaid  Duw  yn  y 
nefoedd.  Pe  byddent  yn  ufuddhau  oesoedd  ac  oesoedd  ar 
ol  oesoedd,  fe  fyddai  tragwyddoldeb  o'u  blaen  wedi  hyny. 
Pebyddent  yn  ufuddhau  wedi  hyny  am  oesoedd  ac  oesoedd, 
fe  fyddai  tragwyddoldeb  o'u  blaen  wedi  hyny.     Gadewch 


PREGETHAU.  35 

iddynt  fyned  yn  mlaen  eto  am  oesoedd  rifedi   y  tywod,  a 
rhoddi    ufudd-dod    difwlch.       Wel,    dyna    ufudd-dod    tra- 
gwyddol  ?       Xa :    y    mae   tragwyddoldeb    o'u    blaen    eto. 
Anmhosibl  i  greaduriaid  wneyd  hyn  byth.     Byddwn  ni  yn 
nhragwyddoldeb  yn  fuan  iawn,  fy  mhobl  ;  byddwn  yno  yn 
yr  ûceíifi  ddiderfyn  ;  ond  ni  byddwn  yn  ci  llenwi.    Ond,  nid 
oedd  y  Mab  ddim  yn  nhragwyddoldeb.     Beth,  ynte  ?    Tra- 
gwyddoldeb  oedd  yn  bod  ynddo  Ef!     Ydwyf!     "  Ydwyf 
yr  hwn  ydwyf "     Y  mae  yn  ddiddadl  mai  Efe  oedd  yn  llef- 
aru  wrth  Moses.     Ac  felly  y  mae  yn  dweyd,  Ydwyf,  Ydwyf 
o  dragwyddoldeb  i  dragwyddoldeb  yn  mhob  man.     Felly 
yr  oedd  ufudd-*dod  Mab  Duw  yn  ein  natur  ni  yn  llenwi 
tragwyddoldeb.    Yr  oedd  Tragwyddoldeb  yn  bod  yn  y  dyn 
Crist  lesu  pan  oedd  ar  y  ddaear,  a'r  Tragwyddoldeb  hwnw 
yn  dragwyddoldeb  o  ufudd-dod.     Meddyliwch  am  ei  HoU- 
alluowgrwydd — ni   roes  ei   Hollalluowgrwydd   heibio.      Ni 
pheidiodd  ddim  a  bod  felly  ;  ond  fe'i  gwaghaodd  ei  hun. 
Fe  roes  ei  Hollalluowgrwydd  yn  y  gwaith  a  roddwyd  iddo 
gan  y  Tad  ;  a  buasai  yn  anhawdd  iddo  gyflawni  y  gwaith 
hebddo.     Ni  buasai  modd  iddo  farw  heb  fod  ei   Hollallu- 
owgrwydd  dan  y  baich.     "  Yr  Arglwydd  a  roddes  arno  ef 
ein  hanwiredd  ni  i  gyd."    A  phwy  all  ddweyd  y  pwys  oedd 
ar  y  Meichiau  yn  ein  hachos  ni !     Yr  oedd  yn  annyoddefol 
i'r  cryfaf  o  ddynolry w  ;    ac   y  mae   pob  arwydd  ei  fod   yn 
pwyso  yn  ofnadwy  ar  ysgwydd  gref  y  Mab.     Nid  rhoddi  ei 
Hollalluowgrwydd    heibio  a  ddarfu,  ond    ei    roddi  dan    y 
baich.    Ac  er  ei  fod  ef  yn  hollalluog,  clywn  Ef  yn  gwaeddi, 
"  Os  yw  bosibl,  aed  y  cwpan  hwn  heibio  oddiwrthyf."     Fe 
fuasai  pwysau  cymaint  ag  un  pechod  yn  ddigon  i  suddo  y 
greadigaeth  i  Gehenna  am  dragwyddoldeb.    Ond  fe  aeth  Ef 
dan  bwysau  eich  pechod— yr  anwiredd  a  gasglwyd  o  bob 
cẁr  er  holl  oesoedd  y  byd.     Ond  fe  ddaliodd.     Aeth  trwy 
y  gwaith.     Paham  ?     Am  fod  ei  Hollalluowgrwydd  yn  y 


36  PREGETHAU. 

gwaith.  Diolch  iddo !  fe  roes  ei  Hollalluowgrwydd  yn  yr 
ufudd-dod  trwy  fyned — trwy  roddi  ei  Hollalluowgrwydd 
dan  y  gyfraith.  Nid  oedd  un  gyfraith  yn  y  nefoedd  yn 
gofyn  hwn  fel  Person  dwyfol.  Er  fod  y  ddeddf  mor  uchel, 
yr  oedd  hwn  yn  rhy  uchel  iddi.  Ond  aeth  yn  ei  Hollallu- 
owgrwydd :  rhoes  ei  allu  i  gyd  dan  gyfraith  er  mwyn 
ufuddhau  i'r  Tad.  Ac  felly  y  dywed,  "  Nid  oes  neb  yn  ei 
dwyn  oddiarnaf,  ond  myfi  sydd  yn  ei  dodi  hi  i  lawr  ohonof 
fy  hun  ;  y  mae  genyf  feddiant  i'w  dodi  hi  i  lawr,  ac  y  mae 
genyf  feddiant  i'w  chymeryd  hi  drachefn."  Yr  oedd  ganddo 
feddiant  ar  ei  einioes.  Ni  fuasai  neb  Uai  na'r  Hollalluog 
yn  meddu  meddiant  arni.  "  Ac  y  mae  genyf  feddiant  i'w 
chymeryd  hî  drachefn."  Yr  oedd  yn  Hollalluog  yn  eí 
ostyngeiddrwydd,  yn  ei  iselder.  Ond  cofiwch,  sylwch,  "  Y 
gorchymyn  hwn  a  dderbyniais  i  gan  fy  Nhad."  Rhoddai 
ei  einioes  i  lawr  yr  un  pryd  yn  wirfoddol  o  ufudd-dod  i'r 
Tad.  Yr  oedd  ei  Hollaìluowgrwydd  dan  gyfraith  y  Tad  ; 
ac  am  hyny  yr  oedd  ei  elynion  yn  dweyd  y  gwir  am  dano, 
"  Ereill  a  waredodd  efe  ;  ei  hunan  nis  gall  efe  ei  waredu." 
Paham  ?  Yr  oedd  ei  allu  dan  gyfraith.  Gallasai  chwalu 
y  cwbl  o'i  elynion  i  ddistryw  mewn  moment.  "  Efe  ei 
hunan  nis  gall  ei  waredu."  Yr  oedd  gorchymyn  yn  bod, 
ac  yntau  wedi  ymrwymo  i  roddi  ufudd-dod  iddo. 

Felly  am  ei  Hollwybodaeth.  Yr  oedd  Efe  yn  gwybod, 
nid  trwy  gofio,  ond  trwy  weled.  Yr  oedd  yn  gwybod 
pethau  yn  y  tragwyddoldeb  diddechreu  a  diddiwedd.  Ac 
yr  oedd  ei  ufudd-dod  yn  hollbresenol.  Pe  buasai  holl  ufudd- 
dod  a  gwasanaeth  holl  greaduriaid  Duw  yn  y  byd  hwn  ac 
yn  y  bydoedd  dirifedi,  ni  buasai  yna  ufudd-dod  holl- 
bresenol  wedi  hyny.  Ond  dyma  ufudd-dod  cyn  uchled  a 
lletted  a  deddf  Duw  ei  hunan.  Dyna  y  fath  un  yw  ein 
Ceidwad  ni. 

Meddyliwch  am  ei  Gariad  a'i  Briodoliaethau  Moesol,  y 


PREGKTHAU.  37 

rhai  sydd  yn  llenwi  y  cwbl.  Vr  oedd  ei  dragwyddoldeb 
yn  dragwyddoldeb  Cariad  ;  yr  oedd  ei  Hollbresenoldeb  yn 
hollbresenoldeb  Ca'riad,  a'i  Hollalluowgrwydd  yn  holl- 
alluowgrwydd  Cariad.  Cariad  oedd  yn  llywodraethu  y 
cwbl.  Deddf  cariad  oedd  y  Ddeddf.  Cyfiawnder  cariad 
oedd  yn  peri  i'r  Tad  ofyn  ganddo,  a  dyma  HoUalluowg- 
rwydd  yn  rhoddi  ei  hiinan  iddo.  Deddf  yr  holl  ddyn  yw 
deddf  Duw,  a  dyma  un  Hollalluog  yn  rhoddi  ei  hunan  iddi. 
Ac  fe  roes  ei  hunan  yn  ei  Gariad.  Ei  Gariad  oedd  yn 
dwyn  ymlaen  ei  holl  Briodoliaethau.  Ei  Gariad  oedd  yn 
dwyn  ymlaen  ei  Dragwyddoldeb,  ei  Hollbresenoldeb,  a'i 
HoUalluowgrwydd.  Ac  nid  dyna'r  cwbl,  ond  Efe  ei  hunan, 
ei  Hanfod: — fe  roes  ei  hunan  :  "  Yr  hwn  trwy  ei  Ysbryd 
tragwyddol,  a'i  hofifrymodd  ei  hun  yn  ddifai  i  Dduw  "  Nid 
neb  llai  !  Efe  yw  yr  îawn.  Efe  wnaeth  lawn  ?  Xa  :  nid 
yw  hyny  ddim  haner  digon.  Efe  yw  yr  lawn !  Dyna  beth  yn 
cael  ei  ddweyd  am  yr  lawn  na  ddywedwyd  am  ddim  arall 
wnaeth  y  Duwdod.  Efe  wnaeth  yr  haul,  ond  nid  Efe  yw  yr 
haul,  Efe.wnaeth  y  sêr  a'r  bydoedd  i  gyd  yn  ddirifedi  ;  ond 
nid  Efe  ydynt.  Ruasai  yn  gabledd  dweyd  mai  Efe  yw  y 
greadigaeth.  Ond  dyma  un  peth  am  achubiaeth  pechadur 
— Mab  Duw  yw  Efe  ;  Efe  yw  yr  lawn.  Pwysa  heno,  íy 
nghyd  bechadur  tlawd,  ar  haeddiannau  yr  lawn  a  dyna  ti  yn 
pwyso  ar  Fab  Duw  ei  hunan.  Xid  oes  dim  modd  difodi 
hwn.  Person  dwyfol  yw  Efe.  Gellir  difodi  y  greadigaeth  ; 
ond  fe  fydd  Duw  yn  bod  wedi  hyny.  Ond  amhosibl 
difodi  yr  lawn  a'r  Aberth,  oblegid  amhosibl  difodi  y 
Duwdod.  Y  mae  yma  rai  yn  pwyso  ar  yr  lawn,  ac  wrth 
bwyso  ar  yr  lawn,  dyna  Berson  anfeidrol  Mab  Duw 
rhyngo  a  dy  ddamnio. 

Ond  da  genyf  ddweyd  un  gair  eto  cyn  eich  gollwng. 
Efe  a'i  gwaghaodd  ei  hunan.  X'id  heb  ryw  ddyben.  Fe'i 
gwaghaodd  ei  hunan  er  mwyn  llenwi   deddf  ei   Dad.     Fe 


38  PREGETHAU. 

waghaodd  ei  hunan,  ac  ni  adawodd  ei  Dad  mohono  yntau 
yn  wag  byth.  Na  ;  nid  yw  yn  wag  heddyw.  Fe  fu  yma 
wedi  gwaghau  ei  hunan  er  mwyn  rhoddi  ei  hunan  yn  y 
gwaith.  Ond  y  mae  y  Tad  bellach  wedi  ymrwymo  i'w 
lenwi  yntau  â  boddlonrwydd.  Fe  wel  o  lafur  ei  enaid,  ac 
fe'i  díwellir.  Fe'i  llenwir  ryw  ddiwrnod.  Fe  lenwir  ei 
feddwl  dwyfol  wrth  weled  ei  bobl  ar  ei  ddelw.  Pan 
gyfarfyddom  oll,  yn  wr  perffaith,  at  fesur  oedran  cyflawnder 
Crist.  Unto  the  measure  of  the  stature  of  the  fulness  of 
Christ.  At  fesur  maintioli  cyflawnder  Crist.  Dyna  fel  y 
mae  y  Saeson  yn  cyfieithu  ;  ac  am  wn  i  nad  ydynt  yn 
iawn, — y  saint  wedi  cyrhaedd  y  fath  faintioli,  yr  un  mesur 
a  chyflawnder  Crist.  Pa  sud  y  gall  dynion  byth  ddyfod 
yr  un  faint  a  Mab  Duw  ?  Nid  y  meddwl  yw  y  byddant 
wedi  eu  gwneyd  fel  y  Creawdwr  ;  ond  cyfeirio  y  mae  hyn 
at  waith  Duw  arnynt,  a  gwaith  Duw  ynddynt  :  Cyf- 
iawnder  y  Mab  a'u  Cyfiawnder  hwythau,  Sancteiddrwydd 
y  Mab  a'u  Sancteiddrwydd  hwythau.  O'u  rhan  eu  hunain, 
ni  fydd  y  saint  yn  y  nefoedd  at  faint  cyflawnder  Crist, 
ond  fe  fydd  Efe  yn  eu  llenwi  hw)-,  a  hwythau  yn  ei  lenwi 
yntau,  y  Cyfryngwr  am  byth. 

Wel,  fy  mhobl,  yr  wyf  yn  eich  gadael  trwy  ofyn  y 
c\vestiwn — Un  fel  yna  oedd  lesu,  un  yn  rhoddi  ei  hunan — 
a  dyrra'r  cwestiwn,  A  ydych  chwithau  wedi  gwneyd 
rhyw  dipyn  drosto  yma  ?  Y  mae  rhai  o  honoch  wedi 
gwneyd  llawer.  A  ddarfu  i  chwi  roddi  eich  hunain  ? 
A  ddarfu  i  chwi  roddi  eich  hunan  yn  y  gwasanaeth  ?  Nid 
yw  yn  ddigon  gwneyd  gwasanaeth  i  Fab  Duw.  "  Fy  mab, 
moes  i  mi  dy  galon."  Rhaid  iddo  gael  dy  galon,  dy  gorph 
a'r  enaid  yn  gyfan  gwbl  iddo  ei  hunan.  Rhaid  iddo  eich 
cael  yn  aberthau  byw  sanctaidd  a  chymeradwy.  Yr  wyf 
yn  gofyn  eto,  A  ddarfu  i  chwi  roddi  eich  hunain  ?  O  fe 
fydd  yn  ofnadwy  wedi  i  chwi  wasanaethu  gyda'i  waith  Ef, 


PREGETHAU.  39 

a  chyda'i  achos,  os  byddwch  chwi  eich  hunain  yn  ol  yn 
y  diwedd.  Ond  nid  yw  yn  rhy  ddiweddar  heno.  Ment- 
rwch  arno  ;  rhoddwch  eich  hunain  fel  yr  ydych  chwi,  yn 
bechaduriaid  tlodion,  heb  ddim  ond  pechod.  Rhoddwch 
eich  hunain  iddo.  V  mae  yn  dweyd,  Yr  hwn  a  ddel  ataf, 
'nis  bwriaf  ef  allan  ddim.  Y  mae  genyf  un  cwestiwn  eto, 
A  roddwch  chwi  eich  hunain  iddo  heno  ?  A  wnewch  chwi 
roddi  eich  hunain  iddo  heno  ?  Nid  oes  eisiau  i  chwi  wella, 
ond  rhoddi  eich  hunain  fel  yr  ydych.  Y  mae  yn  addaw 
cich  llenwi  a  gras,  a'ch  cymhwyso  i  ogoniant.  O  bydded 
fod  y  Cyfarfod  hwn  yn  dwyn  llawer  i  roddi  eu  hunain  i'r 
Gwaredwr.     Ei  fendith  fyddo  arnoch  yn  Nghrist,  Amen. 


PREGETH  IV. 


Salm  i.  3 :  "  Ac  efe  a  fydd  fel  pren  wedi  ei  blanu  ar  lan  afonj'dd 
dyfroedd,  yr  hwn  a  rydd  ei  fErwyth  yn  ei  bryd,  a'i  ddalen  ni  wywa; 
a  pha  beth  bynag  a  wnel,  efe  a  Iwydda." 

YMAE  hyn  yn  un  peth  sydd  yn  ymddangos  yn 
rhyfedd  yn  nysgeidíaeth  yr  Arglwydd  lesu  :  fel  y 
gwelwch  yn  y  bregeth  ar  y  mynydd,  ei  fod  yn  rhoddi 
cymaint  o  bwys  ar  fod  dynion  yn  gweled  ein  gweithredoedd 
da  ni  ;  ac  mewn  man  arall,  ei  fod  yn  rhoddi  cymaint  o 
bwys  ar  i  ni  beidio  gwneyd  dim  er  mwyn  cael  ein  gweled 
gan  ddynion.  Y  mae  mewn  un  man  yn  dangos  hyn  fel  un 
o'r  pethau  mwyaf  pwysig  mewn  erefydd — fod  dynion  yn 
gweled  ein  gweithredoedd  da  ni :  "  Chwi  yw  goleuni  y  byd ; 
dinas  a  osodir  ar  fryn,  ni  ellir  ei  chuddio.  Ac  ni  oleuant 
ganwyll  a'i  dodi  dan  lestr,  ond  mewn  canwyllbren,  a  hi  a 
oleua  i  bawb  sydd  yn  y  ty.  Llewyrched  felly  eich  goleuni 
gerbron  dynion,  fel  y  gwelont  eich  gweithredoedd  da  chẃi, 
ac  y  gogoneddont  eich  Tad,  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd." 
Nid  oes  dim  crefydd  iawn  os  na  bydd  yn  w'eledig  i 
ddynion.  Drachefn,  y  mae  yn  dyweyd,  "  Gochehvch  rhag 
gwneuthur  eich  elusen  yn  ng^ỳydd  dynion,  er  mwyn  cael 
eich  gweled  ganddynt ;  os  amgen,  ni  chewch  dâl  gan  eich 
Tad,  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd.  Am  hyny,  pan  wnelych 
elusen,  na  udgana  o'th  flaen,  fel  y  gwna  y  rhagrithwyr  yn 
y  synagogau,  ac  ar  yr  heolydd,  fel  y  molianer  hwy  gan 
ddynion.  Yn  wir,  meddaf  i  çhwi,  y  maent  yn  derbyn  eu 
gwobr.  Eithr  pan  wnelych  di  elusen,  na  wyped  dy  law 
aswy  pa  beth  a  wna  dy  law    ddehau."     Dyna   un   o  brif 


PREGETHAU.  4I 

ddyledswyddau  crefydd,  ydyw  elusengarwch  ;  ac  eto, 
gorchymynir  i  ni  beidio  gwneyd  hyny  i'n  gweled  gan 
ddynion.  Un  arall  o  brif  ddyledswyddau  crefydd  yw 
gweddio.  "  A  phan  weddíoch,  na  fydd  fel  y  rhagrithwyr  ; 
canys  hwy  a  garant  weddío  yn  sefyll  yn  y  synagogau,  ac 
yn  nghonglau  yr  heolydd,  fel  yr  ymddangosont  i  ddynion. 
Yn  wir,  meddaf  i  chwi,  y  rnaent  yn  derbyn  eu  gwobr.  Ond 
tydi,  pan  weddíech,  dos  i'th  ystafell  ;  ac  wedi  cau  dy  ddrws, 
gweddía  ar  dy  Dad,  yr  hwn  sydd  yn  y  dirgel  ;  a'th  Dad,  yr 
hwn  a  wêl  yn  y  dirgel,  a  dâl  i  ti  yn  yr  amlwg."  Nid  ydym 
i  weddío  er  mwyn  cael  ein  gweled  gan  ddynion  :  yr  ydym 
i  ofalu  rhag  hyny. 

Dyna  athrawiaeth  lesu  Grist.  Y  mae  yna  rhyw  ym- 
ddangosiad  o  anghysondeb  allanol.  Ofid  nid  yw  ond 
ymddangosiad  :  y  mae  yma  wir  gysondeb,  er  hyny,  yn  y 
cwbl.  Dyna  fel  y  mae  pob  gwirionedd  mawr  :  y  mae  yn 
ymddangos  yn  anghyson  i  ddynion  arwynebol,  y  rhai  na 
fedrant  gymeryd  y  cwbl  i  mewn.  Nid  ydym  i  gymeryd  y 
naill  wirionedd  heb  y  llall.  A'r  addysg  oddiwrth  y  cwbl 
ydyw,  fod  dwy  ran  hanfodol  mewn  gwir  grefydd,  sef  yr 
Anweledig,  a'r  Gweledig.  Nid  yw  pob  crefydd  weledig 
ddim  yn  gywir  ;  a  rhagrith  ydyw,  os  na  bydd  yno  grefydd 
anweledig.  A  pha  le  bynag  y  bydd  yno  grefydd  anweledig, 
y  mae  hon  yn  sicr  o  weithio  ei  hunan  i'r  goleu,  i  fod  yn 
weledig  gan  ddynion. 

Y  mae  y  ddau  fater  yna  yn  yr  adnod  a  ddarllenwyd. 
Dyna  paham  y  cymerais  i  hi,  er  mwyn  galw  eich  sylw  at 
y  ddau  beth  hyn  mewn  cysylltiad  a'u  gilydd  yn  yr  un 
adnod. 

Y  mater  ydyw,  Crefydd,  Crefydd  dda,  Crefydd  gyflawn. 
Ond  dangosir  hi  yn  yr  adnod  hon  yn  y  ddwy  wedd  yma  : — 

/.    Yn  Anweledig.      11.    Yn    Weledig. 
D 


42  PREGETHAU. 

1.  Crefydd  Aiiweledig. 

"  Efe  a  fydd  fel  pren  wedi  ei  blanu  ar  lan  afonydd 
dyfroedd,  yr  hwn  a  rydd  ei  ffrwyth  yn  ei  bryd,  a'i  ddalen 
ni  wywa  ;  a  pha  beth  bynag  a  wnel,  efe  a  Iwydda." 

Dyna  y  gwahaniaeth  rhwng  byw  a  marw  ;  rhwng  pren 
byw  a  phren  wedi  ei  dori.  Y  mae  i'r  pren  byw  wreiddiau 
anweledig.  Y  mae  yn  estyn  ei  wraidd  i'r  afonydd  dyfroedd, 
ac  yn  derbyn  rhinwedd  a  maeth  oddiyno.  Y  mae  yno 
rywbeth  anweledig.  Yr  afonydd  dyfroedd  yw  yr  hyn  y 
mae  yr  adnod  o'r  blaen  yn  son  am  dano,  "  Yr  hwn  sydd  a'i 
ewyllys  yn  nghyfraith  yr  Arglwydd,  ac  yn  myfyrio  yn  ei 
gyfraith  ef  ddydd  a  nos."  Y  mae  hwn  fel  pren  yn  lledu  ei 
wraidd  i'r  afonydd  dyfroedd.  Y  mae  yma  gymdeithas 
anweledig  â  Duw.  Y  mae  yma  fywyd  anweledig.  Pren 
byw  ydyw.  Ac  y  mae  bywyd  pob  peth  yn  anweledig. 
A  dyma  y  gwahaniaeth  mawr  gwreiddiol  rhwng  gwir 
grefyddwr  a  rhagrithiwr.  Y  mae  yma  fywyd  mewn 
gwir  grefydd.  Y  mae  yma  r^^wbeth  anweledig.  Trwy  y 
bywyd  yma  y  mae  yn  dal  cymundeb  â'r  ysbrydol.  Trwy 
y  bywyd  hwn  y  mae  yn  gallu  effeithio  ar  yr  holl  gorph. 
Nid  y  bywyd  ydyw  yr  ysbryd  mewn  dyn  ;  ond  eto,  ni  all 
yr  ysbryd  mewn  dyn  ddim  efîeithio  a  dylanwadu  ar  y 
corph,  os  na  bydd  bywyd  yno.  Trwy  y  bywyd  y  mae  yr 
ysbryd  a'r  corph  rywfodd  yn  cymdeithasu  â'u  gilydd. 
Felly  mewn  crefydd  ;  y  mae  yma  fywyd,  a  thrwy  y  bywyd 
hwnw,  yr  ydym  yn  dal  cymdeithas  â'r  Ysbryd  anweledig. 
A  thrwy  y  bywyd  hwn  y  mae  yr  Ysbryd  yn  estyn  maeth  a 
chyfnodd  i'r  holl  aelodau  o  gorph  Crist.  Gofynwn  am 
grefydd  a  bywyd  ynddi  y  boreu  heddyw,  bywyd  pren  wedi 
ei  blanu  ar  lan  afonydd  dyfroedd.  A  pha  le  bynag  y  mae 
bywyd  y  mae  yno  gymdeithasu  â  phethau  ysbrydol.  Y 
mae  ei  ewyllys  yn  nghyfraith  yr  Arglwydd.  Y  mae  yn 
myfyrio  yn  ei  gyfraith  ef  ddydd  a  nos.     Y  mae  yr  ewyllys 


PREGETHAU.  43 

yn  y  gyfraith.  Dyma  ysbr>'d  gweddi.  Heth  ydyw  ei 
ewyllys  ?  V  peth  y  mae  yn  ei  ddeisyf.  ac  yn  gofyn  am 
dano.  Nid  yw  ddim  yn  teimlo  ei  fod  yn  ateb  i'r  gyfraith  ; 
ond  dyma  ei  ewyllys.  Y  mae  yn  ymwybodol  o  ddiffygion  ; 
ond  y  mae  ei  ewyllys  yn  nghyfraith  yr  Arglwydd.  Am 
hyn  y  mae  yn  gweddio,  sef  am  gael  ei  gydffurfio  â 
chyfraith  yr  Arglwydd. 

Ac  y  mae  hyn  yn  rhywbeth  dirgel.  Y  mae  yn  gweddio 
llawer  yn  y  dirgel  na  ŵyr  y  byd  ddim  am  dano.  "  Dos 
i'th  ystafell,  ac  wedi  cau  dy  ddrws,  gweddia  ar  dy  Dad,  yr 
hwn  -sydd  yn  y  dirgel  ;  a'th  Dad,  yr  hwn  a  wel  yn  y  dirgel, 
a  dâl  i  ti  yn  yr  amlwg."  Dyma  le  i  ni  brofi  ein  crefydd 
eto  y  boreu  hwn.  Sut  y  mae  hi  gyda  ni  ?  A  ydym  yn 
gweddio  yn  y  dirgel,  yn  daer,  yn  gweddio  o  ewyllys  calon  ? 
A  ydym  yn  gweddio  llawer  yn  y  dirgel  ?  Xi  bydd  nerth 
at  fywyd  crefydd  oddiallan,  na  ffrwyth  i'w  weled  ar  y  pren, 
heb  y  gymdeithas  yma  â'r  anweledig.  "  Gweddia  ar  dy 
Dad,  yr  hwn  sydd  yn  y  dirgel."  Nid  peth  bach  yw  hyn  : 
nid  gwaith  hawdd  yw.  Dyma  un  o  brif  anhawsderau 
crefydd,  Gweddio.  Y  mae  yn  haws  pob  peth  na  gweddio 
yn  iawn.  O,  fel  y  mae  y  meddyliau  yn  crwydro !  Mor 
anhawdd  cael  y  meddwl  i  ymsefydlu  mewn  gweddi  ! 
Hawdd  iawn  yw  myned  trwy  gylch  o  gyflawniadau.  Y 
mae  yn  llawer  haws  i'r  Pabydd  a'r  pagan  fyned  trwy  y 
seremonîau  mwyaf  poenus  na  gweddio  am  bum'  munyd. 
Cael  y  meddwl  i'w  le,  ac  ymdrechu  am  ychydig,  dyma  y 
gwaith  anweledig. 

Heb  hyn  y  mae  crefydd  yn  rhwym  o  wywo.  Gweddiwn 
am  fwy  o  ysbryd  gweddi.  Yr  Ysbryd  Glân  sydd  yn  help. 
Lle  y  mae  yr  Ysbryd  y  mae  ysbryd  gweddi.  Nid  oes 
dim  gwell  prawf  i  farnu  ein  cyflwr  oddiwrtho,  ac  i  wybod 
pa  faint  o  grefydd  sydd  genym,  na  galw  ein  hunain  i 
gyfrif,  a  gofyn  a  ydym  yn  gweddio  Ilawer  yn  y  dirgel. 


44  PREGETHAü. 

Myfyrio  eto.  Dyma  ffordd  arall  y  mae  y  pren  yn  estyn 
ei  wreiddiau  i'r  afonydd  dyfroedd.  Y  mae  yn  myfyrio  yn 
y  gyfraith  ddydd  a  nos.  Y  mae  yn  cymdeithasu  â'r  an- 
weledig  trwy  fyfyrdod.     Pwnc  mawr  y  Salmau  yw  myfyrdod. 

Y  mae  o  hyd,  o  hyd,  yn  son  am  hyn — bod  ei  fyfyrdod  ef 
yn  nghyfraith  yr  Arghvydd.  Y  mae  rhai  yn  esbonio  y 
gair  hwnw  fel  hyn,  "  Digonir  fì  pan  ddihunwyf  â'th  ddehv 
di."  Cymerant  ef  am  fyfyrdod.  Digonir  fì  â'th  ddelw 
trwy  fyfyrdod.     "  Myfì  mewn  myfyr,"  medd  Edmund  Prys. 

Myfi  mewn  mytyr  fel  mewn  hun, 
A  welaf  lun  d'wynebpryd. 

Y  mae  y  gair  hwn  yn  arwyddo  myfyrdod.  Dyn  wedi 
anghofio  y  byd,  fel  mewn  cwsg  ;  holl  draíTerthion  y  byd 
wedi  eu  hanghofio  yn  llwyr  ;  ac  yntau  fel  dyn  mewn  hun, 
mewn  gweledigaeth,  mewn  myfyrdod,  yn  cymdeithasu .  â'r 
Anfeidrol : 

Myfi  mewn  myfyr  fel  mewn  hun. 

A  welaf  lun  d'wj'nebpryd  ; 
A  phan  y  deuaf  o'r  hun  hon, 

Y  byddaf  ddigon  hyfryd. 

Y  mae  yn  cael  rhyw  hyfrydwch  wedi  gweled  Duw  mewn 
gweledigaeth  a  myfyrdod,  wedi  gweled  llun  ei  wynebpryd. 
"  Digonir  fi  pan  ddihunwyf  â'th  ddelw  di."  Ymofynwn  am 
y  grefydd  yma,  gyfeillion. 

//.  Crefydd  yn    Weledig. 

Lle  y  mae  dyn  fel  yna,  fel  pren  wedi  ei  blanu  ar  lan 
afonydd  dyfroedd,  yn  estyn  ei  wreiddiau  i'r  anweledig,  i'r 
byd  ysbrydol,  y  mae  yna  ffrwyth  yn  weledig  arno  :  "  Fe 
rydd  ei  íTrwyth  yn  ei  bryd,  a'i  ddalen  ni  wywa  ;  a  pha  beth 
bynag  a  wnel  efe  a  Iwydda." 

Fel    yna  y  mae  i  ni  gysoni  geiriau  yr  Arglwydd   lesu. 

Y  mae  crefydd  o  ran  ei  hanfod,  o  angenrheidrwydd,  yn 


PREGETMAU.  45 

dynwys  rhyw  fywyd  anweledig  i  ddynion.  Ond  eto,  yr 
ydym  ni  i  ofalu  am  fod  ein  gweithredoedd  da  ni  yn  weledig. 
Ond  nid  ydym  i  wneyd  dim  er  mwyn  y  gweled  ;  nid  er 
mwyn  y  gweled.  Nid  ydym  i  wneyd  elusen  er  mwyn  ein 
gweled.  Nid  ydym  i  weddio  er  mwyn  ein  gweled  gan 
ddynion.  Y  mae  y  cwbl  yn  dibynu  ar  hyn,  pa  beth  yw  yr 
amcan,  a'r  egwyddor  y  mae  ein  gweithredoedd  yn  tarddu 
ohoni.  Y  mae  y  rhagrithiwr  yn  gwneyd  y  cwbl  er  ei  fwyn 
ei  hunan,  hunan-leshad,  hunan-barch.  Y  mae  crefydd  lesu 
Grist  yn  myned  dan  wraidd  pob  hunan.  Nid  ydym  i 
wneyd  dim  er  mwyn  hunan-barch.  Yr  ydym  i  wneyd 
cymaint  allom  er  mwyn  ereill.  Nid  er  mwyn  ein  hunaîn, 
ond  i  fod  yn  lles  i  ereill,  ac  yn  ogoniant  i  Dduw.  Yr 
amcan  gan  ddynion  rhagrithiol  ydyw  hunan  ;  ond  y  prif 
amcan  gan  y  dyn  duwiol  yw  gogoniant  Duw  ;  ac  amcan 
arall,  yn  is-raddol  i'r  amcan  mawr,  yw  lles  ein  cyd-ddynion. 
Rhaid  i  ni  ymladd  yn  erbyn  yr  hunan.  Rhaid  i  ni  groes- 
hoelio  yr  hunan.  Byw  nid  i  ni  ein  hunain.  Teimlo  grym 
croes  lesu  Grist  yn  ein  croeshoelio  ni  i  ni  eiri  hunain. 
Marw  i  ni  ein  hunain.  Ac  nid  rhywbeth  unwaith  mewn 
oe.s  yw  hyn,  ond  bob  dydd,  rhaid  i  ni  farw  i  ni  ein  hunain. 
I  beth  yr  ydym  i  fyw  ?  Wel,  byw  i  ereill,  i'n  cyd-ddynion ; 
amcanu  gwneyd  cymaint  o  les  ag  a  fedrom  i'n  cyd-ddynion ; 
ac  uwchlaw  y  cwbl,  cyfeirio  ein  golwg  at  ogoniant  y  Duw 
mawr. 

Yn  gyntaf,  y  mae  eîsîeu  crefydd  i  wneyd  lles  i  ereill. 
Dyna  ffrwyth.  Dyna  ydyw  y  pren  iawn.  Y  mae  yn  dwyn 
ffrwyth  i  ereiU,  nid  iddo  ei  hunan.  Felly  y  mae  y  dyn 
duwiol.  Y  mae  yn  amcanu  bod  o  rhyw  les.  "  Chwi  yw 
halen  y  ddaear."  Y  mae  eisieu  bod  ein  crefydd  yn  weledig. 
Cofiwch  hyny.  Dinas  ar  fryn  ni  ellir  ei  chuddio. 
"  Llewyrched  felly  eich  goleuni  ger  bron  dynion,  fel  y 
gwelont  eich  gweíthredoedd   da  chwi,  ac   y  gogoneddont 


46  PREGETHAU. 

eich  Tad,  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd."  Peidiwch  gwneyd 
dim  er  mwyn  eich  gweled  ;  ac  eto,  byddwch  fyw  fel  na 
fedr  dynion  ddim  peidio  eich  gweled. 

Nid  fel  y  clywsant  yw  y  gair.  Nid  oes  eisieu  i  chwi 
siarad  llawer.  Nid  clywed  yw  y  gair  ;  ond  fel  y  gwelont. 
"  Anwylyd,  yr  wyf  yn  atolwg  i  chwi,  megis  dieithriaid  a 
phererinion,"  medd  yr  apostol,  "  ymgedwch  oddiwrth 
chwantau  cnawdol,  y  rhai  sydd  yn  rhyfela  yn  erbyn  yr 
enaid."  Fel  yna  y  mae  i  ni  fyw  yn  y  byd  yma  ;  mewn 
ymdrech  gwastadol.  Y  mae  y  byd  a  ninau  i  fod  mewn 
ymdrech  gwastadol.  "  Anwylyd,  yr  wyf  yn  atolwg  i  chwi, 
fel  dieithriaid  a  phererinion,  &c.,  gan  fod  a'ch  ymarweddiad 
yn  onest  yn  mysg  y  cenhedloedd."  Dywedir  mai  ystyr  y 
gair  "  onest "  yma  ydyw  prydferth,  "  a'ch  ymarweddiad 
yn  brydferth."  O,  feibion  a  merched  an\yyl,  bydded 
eich  ymarweddiad  yn  brydferth  !  Nid  wyf  yn  erbyn  i 
chwi  wisgo  yn  brydferth  ;  ond  dyma  y  pwnc  mawr. 
Bydded  eich  ymarweddiad  yn  brydferth.  Bydded  eich 
ymarweddiad  yn  brydferth  yn  mysg  y  cenhedloedd,  "  fel 
lle  y  maent  yn  eich  goganu  megis  drwgweithredwyr,  y 
gallont,  oherwydd  eich  gweithredoedd  da  a  welant,  ogon- 
eddu  Duw  yn  nydd  yr  ymweliad." 

Yn  ail,  yr  ydym  i  ddwyn  ffrwyth  er  gogoniant  i  Dduw 
hefyd.  Nis  gallwn  wneyd  y  naill  heb  y  llall.  Trwy 
amcanu  at  les  ein  cyd-ddynion  y  byddwn  yn  ogoniant  i 
Dduw  ei  hun.  Y  maent  wedi  eu  cysylltu  â'u  gilydd. 
Gwnev/ch  gymaint  o  les  ag  a  fedrwch  i  ereill  ;  felly  y  caiff 
Duw  ei  ogoneddu.  Fel  y  gogoneddont  Dduw ;  fel  y 
gogoneddont  eich  Tad,  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd. 

Y  mae  yn  bosibl  i  bawb  ohonoch  chwi  wneyd  rhywbeth 
fel  hyn.  Ni  raid  i  chwi  ddim  bod  yn  rhyw  ddoniol  iawn  i 
wneyd  hyn.     Dim  ond  byw  yn  dduwiol,  byw  yn  dduwiol  ; 


PREGETHAU.  47 

dyna  y  ffordd.  Pe  na  íeddech  ddawn  i  bre^ethu,  na  dysgu, 
na  siarad.  Fe  fydd  rhyw  rai  yn  gogoneddu  Duw  yn  nydd 
yr  ymweliad,  am  ryw  les  a  gawsant  drwyddoch  chwi. 
Byddant  yn  diolch  i  Dduw  am  ddanfon  y  dyn  yna  atynt, 
am  iddynt  gael  byw  yr  un  amser  ag  ef:  "  Fel  y  gogon- 
eddont  Dduw  yn  nydd  yr  ymweHad."  Wel,  y  mae  y 
fifrwyth  yma  yn  íTrwyth  pr}-dferth,  ffrwyth  yn  ei  bryd. 

Yn  drydedd,  y  mae  yn  barhaus.  Y  mae  yn  para  o  hyd. 
Y  mae  yn  bren  gwyrddlas.  Ni  ẁyr  oddiwrth  wres  yrhaf, 
na  rhew  y  gauaf.  Y  mae  ei  wreiddiau  yn  rhy  ddwfn  wrth 
yr  afonydd  dyfroedd. 

"  A  pha  beth  bynag  a  wnel,  efe  a  hvydda."  Nid  aiff 
bywyd  hwn  ddim  yn  ofer.  Dyma  fywyd  a  hvydda.  Y 
mae  llawer  o  son  am  elfenau  gwir  Iwyddiant.  Dyma  wir 
hvyddiant.  Bywyd  o  rhyw  les  i'n  cyd-ddynion  ;  bywyd 
sydd  yn  ogoniant  i'r  Duw  mawr.  Dyma  (ywyd,  fy  anwyl 
bobl,  nad  aiff  byth  yn  ofer.  Pe  medrech  gasglu  aur  ac 
arian  at  eu  gilydd — bywyd  ofer !  Os  na  bydd  genych 
rywbeth  uwch,  aiff  eich  bywyd  i  gyd  yn  ofer.  Pe  gallech 
gyrhaedd  y  pinaclau  uwchaf  mewn  anrhydedd  a  fedd  y 
ddaear — bywyd  ofer  !  O  mor  ofer  y  mae  miloedd  o'n 
cyd-ddynion  yn  treuHo  eu  bywyd  !  Daw  angeu  yn  y  man. 
Rhaid  i  chwi  adael  y  cwbl  ;  a  byddwch  heb  ddim  os  na 
chewch  grpfydd  iawn,  crefydd  y  Beibl. 

Dyma  y  dyn  gwir  wynfydedig.  Gwyn  fyd  hwn,  Nid 
yn  unig  gwyn  ei  fyd  yr  ochr  yma,  ond  gwyn  ei  fyd  i 
dragwyddoldeb.  Beth  bynag  a  wnel  efe  a  hvydda.  Rhoed 
Duw  y  grefydd  hon  i  ni.     Amen. 


PREGETH  V. 


PsALM  xxiii. :  "  lë,  pe  rhodiwn  ar  hyd  glyn  cysgod  angeu,  nid  oínaf 
niwed :  canys  yr  wyt  ti  gyda  mi :  dy  wialen  a'th  íîon  a'm 
cysurant." 

\/^  MAE  yr  adnod  hon  yn  dangos  gwerth  crefydd  yn 
-^  amser  marw.  Er  fod  dynion  yn  gwahaniaethu  yn  eu 
meddwl  yn  nghylch  gwerth  crefydd  yn  amser  ieuenctid  a 
mwyniant  bydol,  pan  y  maent  yn  cael  pethau  y  ddaear  ; 
eto,  y  mae  bron  bawb  yn  cytuno  fod  crefydd  o  werth  mawr 
yn  amser  marw.  Y  mae  llawer  yn  bresenol  yn  edrych  ar 
grefydd  fel  rhyw  bwysau.  Y  mae  dynion  ieuainc  yn 
cymeryd  y  golwg  hwnw  ar  grefydd, — fel  rhywbeth  heb  un 
elfen  o  bleser  ynddi.  Ond  pan  y  mae  y  rhai  hyn  yn  rhodio 
glyn  cysgod  angeu,  y  mae  y  meddwl  yn  gweled  crefydd  yn 
beth  gwerthfawr.  Dymuniad  cyíìfredinol  ydyw  hwnw, 
"  Marw  a  wnelwyf  o  farwolaeth  yr  uniawn  ;  a  bydded  fy 
niwedd  fel  yr  eiddo  yntau."  Ond  eto,  i  farw  marwolaeth  y 
duwiol,  y  mae  yn  wir  angenrheidiol  i  fyw  bywyd  yr  uniawn. 
Felly  yr  oedd  y  Salmydd  :  yr  oedd  yn  by w  yn  dduwiol  ; 
yr  oedd  yn  byw  trwy  ras  Duw.  Ac  yn  awr,  yn  amser 
marw,  yr  oedd  yn  cael  cysur  trwy  ei  fywyd,  fel  ag  y  mae 
yr  amgylchiad  yma  yn  dywedyd,  "  lë,  pe  rhodiwn  ar  hyd 
glyn  cysgod  angeu,  nid  ofnaf  niwed  ;  canys  yr  wyt  ti  gyda 
mi ;  dy  wialen  a'th  ffon  a'm  cysurant"  Gwerth  crefydd 
sydd  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  y  geiriau.  Dyma  y  mater  fydd 
genym  am  ychydig  amser.  Ac  fe  ddaw  hyn  i'r  golwg  wrth 
ystyried  nas  gall  angeu  ddinystrio  crefydd.  Bydd  crefydd 
yn  dinystrio  angeu. 


I'RiaiETIIAU.  49 

/.  xV/s  g<ìil  A  'igcn  ddinystì'io  Crcfydd. 

Y  mae  angeu  yn  malurio  pethau  y  ddaear  yma.  Y  mae 
cyfoeth  a  mwyniant  bydol  yn  myned  i  fifordd  o  flaen 
cyffyrddiad  angeu.  Y  mae  angeu  yn  gosod  ei  droed 
haiarnaidd  ar  holl  bethau  gwerthfawr  y  byd.  Ond  y  mae 
crefydd  uwchlaw  angeu,  Y  mae  crefydd  fel  pe  byddai  yn 
bodoli  mewn  awyr  nas  gall  angeu  anadlu  ynddi.  Fe  fydd 
crefydd  yn  myned  trwy  angeu  heb  ddim  niwed,  fel  yr  aeth 
yr  Arglwydd  lesu  trwy  y  byd  heb  ei  lygru  ei  hunan.  Felly 
y  bydd  crefydd  yn  myned  trwy  angeu  a'r  glyn  heb  ddim 
niwed, — heb  gael  ei  dinystrio  ganddo.  Fe  aeth  y  dynion 
ieuainc  trwy  y  ffwrn  dân  heb  sawyr  tân  arnynt.  Felly  fe 
fydd  crefydd  yn  rhywbeth  fel  hyn  :  fe  fydd  yn  myned  trwy 
angeu  heb  ddim  niwed. 

Ni  all  angeu  ddinystrio  crefydd  yn  ei  chysylltiadau,  nac 
yn  ei  llawenydd,  nac  yn  ei  rhagolygon. 

I.  Nis  gall  ddinystrio  crefydd  yn  ei  chysylltiadau. — 
Cysylltiad  crefydd  â.  Duw  fel  Duw  cyfamodol.  Y  mae 
Duw  wedi  myned  i  gyfamod  â'i  bobl  ;  ac  y  mae  hwnw  yn 
gyfamod  o  hedd  a  gras  :  "  Oblegid  hwn  yw  y  cyfamod  a 
amodaf  fi  â  thŷ  Israel  ar  ol  y  dyddiau  hyny,  medd  yr 
Arglwydd  ;  myfi  a  ddodaf  fy  nghyfreithiau  yn  eu  meddwl, 
ac  yn  eu  calonau  yr  ysgrifenaf  hwynt :  a  mi  a  fyddaf  iddynt 
hwy  yn  Dduw,  a  hwythau  a  fyddant  i  minau  yn  bobl." 
Beth  all  angau  wneyd  â  hwn  ?  Dyma  document  ac  amod 
y  cyfamod  nas  gall  angeu  wneyd  dim  ohono.  Mi  a  fyddaf 
iddynt  hwy  yn  Dduw.  Fe  aiff  y  grefydd  yma  gyda'r 
crefyddwr  trwy  Iyn  cysgod  angeu.  Nis  gall  ei  dinystrio. 
Er,  feallai,  y  bydd  yr  ystormydd  yn  arw  iawn  i  lawer  yn  y 
glyn,  a  phob  peth  yn  ymddangos,  feallai,  yn  bur  dywyll  i 
lawer  yno.  Ond  er  hyny,  fe  fydd  y  grefydd  yma, — fe  fydd 
yr  amod  yma,  fel  yr  haul  uwchben  pob  ystorm,  "  Mi  a  fyddaf 
iddynt  hwy  yn  Dduw."     Nis  gàll  angeu  ddinystrio  hwn. 


50  PREGETHAU. 

Fe  aiff  y  ddau  hyn,  yn  holl  gyflawnder  eu  nerth,  trwy  y 
glyn  heb  ddim  niwed.  "  Mi  a  fyddaf  iddynt  hwy  yn 
Dduw."  Fel  y  mae  angeu  yn  dryllio  amodau  a  wneir  ar 
hyd  y  ddaear !  Y  mae  angeu  yn  eu  chwalu  fel  mẁg, 
ac  yn  eu  llosgi  fel  tân.  Ond  dyma  gyfamod  nas 
gall  angeu  wneyd  dim  ohono.  Cyfamod  ydyw  uwchlaw 
cyraedd  angeu  ;  cyfamod  tragywyddol  ydyw.  Ynddo  y 
byddom  i  gyd  ! 

Ond  cysylltiad  crefydd  â  Christ.  Y  mae  undeb  agos 
iawn  rhwng  y  dyn  duwiol  â  Christ  ;  ac  eglurir  ef  trwy  lawer 
o  gydmariaethau  yn  y  Beibl.  Y  mae  Crist  yn  Ben  iddynt ; 
y  mae  Crist  wedi  eu  prynu  ;  Crist  yn  Frenin,  ac  y  mae  y 
crefyddwyr  yn  ddeiliaid.  Y  mae  pob  perthynasau  ereill  yn 
ffaelu  yn  y  glyn.  Y  maent  yn  cael  eu  tori  i  fyny  a'u 
dinystrio  i  gyd  gan  angeu,  ond  y  berthynas  wirioneddol 
yma  sydd  rhwng  Crist  a'i  bobl.  Y  mae  y  cy ffelybiaethau 
yna  yn  dangos  fod  yr  undeb  sydd  rhwng  Crist  a'i  bobl  yn 
rhy  glos  i  angau  fyned  rhyngddynt.  Y  mae  y  cymundeb 
sydd  rhwng  Crist  a'i  bobl  y  fath  fel  nas  gall  angau  mo'i 
ddinystrio,  na'i  dori.  Y  perthynasau  a'r  undebau  a  ffurfir 
ar  hyd  y  ddaear  yma,  y  mae  angeu  yn  eu  dinystrio.  Chwi 
brofasoch  hyn  oll.  Y  mae  angeu  wedi  eu  dinystrio  a'u 
chwalu  hwynt  fel  mwg.  Ond  dyma  undeb  a  chysylltiad 
nas  gall  angeu  ei  hunan  ddim  ei  dori  :  "  Byw  wyf  fi,  a  byw 
fyddwch  chwithau  hefyd."  Fy  mywyd  i  yw  eich  bywyd 
chwi ;  eich  bywyd  chwi  yw  fy  mywyd  i ;  "  Canys  byw  wyf 
fi,  a  byw  fyddwch  chwithau  hefyd."  "  Fel  y  byddont  oll 
yn  un  ;  megis  yr  wyt  ti,  y  Tad,  ynof  fi,  a  minau  ynot  ti  ; 
fel  y  byddont  hwythau  un  ynom  ni."  Dyma  undeb  a  aiff 
yn  eithaf  diogel  trwy  y  glyn  heb  ddim  niwed. 

Pe  ond  y  cysylltiad  rhwng  pobl  dduwiol  a'u  gilydd,  nid 
yw  angeu  yn  gallu  dinystrio  hwnw  ychwaith.  Y  maent  yn 
aelodau  o  gorph  Crist.     Y  maent  yn  Nghrist,  a  thrwyddo 


PREGETHAU.  51 

ef.  V  mae  cysylltiad  agos  rhj'ngddynt,  y  fath  gysylltiad 
nas  gall  angeu  ei  dori.  Y  mae  yma  rai  ohonoch  wedi 
claddu  eich  perthynasau  yn  yr  Arglwydd.  Ond  nid 
aethant  ar  goU  ;  wedi  myned  yn  mlaen  y  maent.  Nid  yw 
angeu  wedi  tori  y  cysylltiad  hwnw  oedd  rhyngoch.  Yn  wir, 
gallai  fod  yma  rai  ag  y  bydd  angeu  yn  tori  y  cysylltiad 
sydd  rhyngoch  yn  y  byd  hwn  :  rhieni  duwiol,  a  phlant 
annuwiol;  gwr  duwiol,  a  gwraig  annuwiol;  gwraig  dduwiol, 
a  gwr  annuwiol.  Y  maent  yn  berthynasau  agos.  Y  mae 
cysylltiad  agos  iawn  rhyngoch,  a  theimladau  cynes  iawn. 
Ond  bydd  angeu  yn  ei  ddryllio.  O  blant  anwyl,  bydd 
angeu  yn  dinystrio  y  cysylltiad  sydd  rhyngoch  â  rhieni 
duwiol  am  dragwyddoldeb.  Byddwch  yn  myned  i'r  byd 
arall,  ac  i  le  arall  yno.  Ti  fyddi  yn  cyd-oesi  â'th  dad 
duwiol ;  ond  chwi  fyddwch  yn  anfeidrol  bell  oddiwrth  eich 
gilydd.  O  Arglwydd  mawr,  drwy  dy  ras,  cofia  y  plant 
annuwiol  yma,  fel  yr  uner  hwynt  à  Christ ;  fel  trwyddo  Ef 
y  caffont  gysylltiad  a'u  rhieni  y  fath  nas  datoda  angeu  ef 
Ond  y  mae  y  cysylltiad  sydd  rhwng  y  rhai  sydd  yn  credu 
a'u  gilydd  yn  gyfryw  nas  gall  angeu  ei  ddinystrio.  Gwr 
duwiol  a  gwraig  dduwiol  ;  plant  a  rhieni  duwiol  ;  er  fod 
angeu  yn  eich  dosranu  am  ychydig  amser, — byddwch 
chwi  yn  cyfarfod  eto  ar  Fynydd  Seion,  a  dinas  y  Duw 
byw,  y  Jerusalem  nefol  ;  oherwydd  y  mae  y  fath  undeb 
rhyngoch  chwi  â  Christ  nas  gall  angeu  ei  ddinystrio.  Ac  y 
mae  hyn  yn  rhyw  gysur  ar  hyd  y  ddaear  yma,  y  byddwn 
eto  yn  cyfarfod  a'n  gilydd.  Hen  weinidogion  a  phobl 
dduwiol — y  mae  y  cysylltiad  trwy  lesu  Grist  mor  agos 
fel  na  thyr  angeu  mo  hono. 

Crefydd  yn  ei  llawenydd.  Medd  y  credadyn :  Ni 
ewyllysiwn  golli  y  mwynhad  wyf  yn  gael  ar  y  ddaear  yma 
gyda  chrefydd  ;  yr  wyf  yn  cael  Ilawer  o  bleser  yma  na 
leiciwn  mo'i  golli.     Ni  cholli  mo  hono,  gyfaill.     Ni  cholli 


52  PREGETHAU. 

byth  mohono  \is  gall  angeu  ei  ddinystrio.  Y  mae 
anghrefyddwyr  yn  cael  rhyw  bleser  hyd  y  ddaear.  Y  maent 
yn  mwynhau  llawenydd  yn  mhethau  y  byd  hwn.  Ond  fe 
fydd  holl  bleserau  yr  anghrefyddwyr  yn  gwywo  o  flaen 
gwynt  oer  angeu.  O  ddynion  anwyl,  y  rhai  sydd  yn  cael 
eu  pleser  yn  y  ddaéar  yma,  bydd  y  ffynhonau  hyn  yn  troi 
yn  ddyfroedd  chwerwon  iawn.  Bydd  y  llysiau  a'r  blodau 
hyn  yn  myned  yn  atgas  iawn  y  pryd  hwnw.  Y  mae  y 
crefyddwyr  yn  cael  pleser  hefyd  ar  hyd  y  ddaear.  O,  y 
mae  ffynhonau  yn  tarddu  ar  hyd  y  ddaear  yma  yn  moddion 
gras,  ac  yr  ydym  yn  yfed  gyda  hyfrydwch  ohonynt.  Dyma 
rai  ohonynt.  Maddeuant  pechod.  Yr  ydym  yn  cael 
drachtiau  hyfryd  yma.  Heddwch  â  Duw,  a  chymundeb  á 
Christ.  Dyma  y  pethau  sydd  yn  melysu  y  byd  hwn,  a'r 
blodau  sydd  yn  perarogli  yn  yr  anialwch  i'r  crefyddwr. 
Ffynhonau  na  sych  angeu  mohonynt !  Blodau  na  wywa  y 
glyn  a'i  wynt  oer  mohonynt  !  Xi  chollwch  mo  faddeuant 
yn  y  glyn.  Na,  bydd  mor  ddwfn  fel  ffynon  cysur  ag  y 
mae  yma.  Heddwch  â  Duw  ;  cymundeb  â  Christ;  fe  fydd 
y  bendithion  hyn,  gyfeiilion,  yn  myned  drwy  angeu  heb  eu 
,  dinystrio.  Gwybod  y  byddom  i  gyd  am  faddeuant  pechod, 
ac  am  heddwch  â  Duw.  Yn  y  mwynhad  o'r  bendithion 
hyn  byddwn  mewn  meddiant  o  bethau  na  ddinystria  angeu 
mo  honynt. 

Crefydd  yn  ei  rhagolygon.     Edrych  yn  mlaen  y  mae  hi. 

Y  mae  dynion  yn  y  byd  yma  yn  edrych  yn  mlaen.  Dyna 
y  dyn  ieuanc  fel  prentis  mewn  lle — y  mae  yn  edrych  yn 
mlaen.  Y  mae  y  dyn  ieuanc  yn  edrych  yn  mlaen  at  yr 
amser  y  bydd  yn  un-ar-hugain  oed.  Ond  yn  aml  iawn  y 
mae  angeu  yn  dyfod,  ac  yn  dinystrio  y  prospecís  i 
gyd,  ac  yntau  yn  myned  i  íTordd.  Wel,  beth  a  wnaeth 
hyny  ?     Wel,  angeu.     Y   mae  gan  grefydd  ei  rhagolygon. 

Y  mae  hi  yn  disgwyl,  ac  yn  edrych  yn  mlaen.     Y  pethau 


PREGETHAU.  53 

sydd  ar  y  ddaear  yma  a  phechod,  y  tu  yma  i  angeu 
y  maent ;  ac  oherwydd  hyny  y  mae  angeu  yn  sathru 
y  rhai  hyny  i  gyd.  Ond  rhagolygon  crefydd,  y  tu 
draw  i  angeu  y  maent.  Adgyfodiad  y  corph ;  eu  rhyddid 
yn  cael  ei  gyhoeddi  yn  nydd  y  farn.  Yr  ydych  oll 
yn  dysgwyl  hyn,-  ddynion  duwiol.  Dyma  ran  o'r  pethau 
mawr  a  ddysgwyliwch.  Wel,  nis  gall  angeu  wneyd  dim 
ohonynt,  oherwydd  y  maent  y  tu  draw,  yr  ochr  draw  i 
angeu.  Xis  gall  eu  dinystrio,  nis  gall  ond  yn  unig  eich 
dwyn  chwi  yno  atynt.  Xis  gall  angeu  ddinystrio  crcfydd. 
Peidiwch  ofni  eich  crefydd.  .  Y  mae  angeu,  er  mor  gryf 
ydyw,  yn  rhy  wan  i  grefydd  y  dyn  duwiol. 

//.  y  inae  gwerth  Crefydd  iiv  zveled  /lefyd,  os  ystyriiV7i 
y  bydd  Crefydd  yn  Dinystrio  Angeu. 

Yna  bydd  yr  ymadrodd  a  ysgrifenwyd,  "  Angeu  a 
lyncwyd  mewn  buddugoliaeth.  Y  gelyn  diweddaf  a  ddin- 
ystrir  yw  yr  angeu."  A  pheth  yw  iaith  y  testyn  ond  iaith  o 
fuddugoliaeth  ?  "  le,  pe  rhodiwn  ar  'hyd  glyn  cysgod 
angeu,  nid  ofnaf  niwed  ;  canys  yr  wyt  ti  gyda  mi  ;  dy 
wialen  a'th  ffon  a'm  cysurant."  Beth  yw  hyn  ?  Wel,  iaith 
crefydd,  a  iaith  fuddugoh'aèthus  crefydd  yn  y  glyn  yw  hyn, 
Xid  ofnaf  niwed.  Y  mae  yn  dinystrio  angeu  yn  ei  enw,  ei 
golyn,  ac  yn  uffern  angeu. 

Y  mae  yn  gyntaf  yn  dinystrio  ei  enw.  Y  mae  angeu 
yn  colli  ei  enw  o'i  blaen  ;  ac  nid  yw  yr  un  a  gollodd  ei 
enw  o  fawr  bwys.  A  phan  y  mae  yr  Ysgrythyrau  yn 
son  am  angeu  mewn  cysylltiad  â  chrefydd,  nid  angeu 
ydyw,  ond  huno.  "  Y  rhai  a  hunasant  yn  yr  lesu." 
"  Y  mae  ein  cyfaill  Lazarus  yn  huno  ;  ond  yr  wyf  fi 
yn  myned  i'w  ddihuno  ef"  Y  mae  angeu  wedi  colH  ei 
enw  :  y  mae  crefydd  wedi  ei  ddinystrio.  Y  mae  arnaf  ofn 
angeu,  medd  rhyw  Gristion.     Xid  angeu  ydyw,  ond  huno 


54  PREGETHAU. 

y\v  ei  enw.  Drwy  nerth  crefydd,  a'th  gysylltiad  â  Christ, 
y  mae  angeu  wedi  colli  ei  enw,  Myned  i  gysgu.  Y  mae 
y  Cristion  yn  cael  ei  gladdu.  Wel,  beth  ydyw  hyny  ? 
Wedi  myned  i  lawr  i'w  wely  i  gysgu  y  mae.  Medd  yr 
apostol  hefyd,  "  Dydd  fy  ymddatodiad  i  a  nesaodd."  Ym- 
symudiad  hefyd.  Felly  y  siarada  yr  apostol  am  dano. 
Symudiad  yn  unig  ydyw.  Fel  pe  meddyliech  am  un  yn 
symud  o'r  ty  hwn  i  dŷ  arall.  Felly  yr  edrycha  yr  apostol 
ar  angeu, — fel  symudiad  o'r  byd  hwn  i'r  byd  arall.  Yr 
oedd  yn  teimlo  fel  pe  buasai  yn  dweyd  fod  y  clhnate  yma 
yn  oer  iawn.  Y  mae  arnaf  awydd  myned  i  le  mwy  twymn, 
Y  mae  pechod  yn  fy  nilyn  yma.  Y  mae  arnaf  flys  symud 
i  fyd  nad  oes  pechod  yn  bod  o'i  fewn.  Symud  yr  edrychai 
yr  apostol  arno.  "  Yr  hwn  a  ddiddymodd  angeu."  O, 
peidiwch  ofni  marw  !  Peidiwch  ofni  marw  !  Nid  yw  ddim 
i'r  dyn  duwiol  ond  myned  i  gysgu.  Y  mae  eich  undeb  a'ch 
cysylltiad  â'r  Arglwydd  lesu  wedi  distrywio  ei  enw.  Colyn 
angeu,  y  mae  crefydd  yn  ei  ddinystrio.  Yn  y  colyn  y  mae 
y  niwed.  Yn  y  pechod  y  mae  y  niwed.  Ond  y  mae  y 
Cristion  yn  dweyd,  "  O,  angeu,  pa  le  y  mae  dy  golyn  ?  O, 
uffern,  pa  le  y  mae  dy  fuddugoliaeth  ?"  Colyn  angeu  y\v 
pechod.  Y  mae  crefydd  wedi  lladd  pechod  yn  yr  enaid  ; 
ac  y  mae  yr  euogrwydd  wedi  ei  symud,  a  llywodraeth 
pechod  wedi  cael  ei  diorseddu,  a  bywyd  pechod  yn  yr  enaid 
wedi  cael  ergyd  farwol.  Y  mae  y  colyn  wedi  ei  ddinystrio, 
Xid  oes  dim  yn  y  Cristion  yn  awr  i'r  colyn  afael  arno. 

Yn  ail,  Y  mae  yn  dinystrio  uffern  angeu.  Y  mae  angeu 
yn  taflu  yr  annuwiol  i  uffern.  Y  mae  uffern  yn  dilyn  angeu 
i'r  dyn  annuwiol,  O,  ddyn  annuwiol,  bydd  angeu  yn  dy 
daflu  i  uffern  am  byth  !  Ond  y  mae  crefydd  yn  dinystrio 
uffern, — yn  taflu  angeu  i  uffern  ei  hunan.  Y  mae  lesu 
Grist,  yn  ei  le  ef,  wedi  dyoddef  cosb  ei  bechod.  Y  mae 
lesu  Grist  wedi  dyoddef  uffern  y  crefyddwr  ;  ac  oherwydd 


PREGETHAU.  55 

hyny  y  mae  efe  yn  dianc  ato  ef.  Vn  amser  marw  bydd 
enaid  y  crefyddwr  yn  myned  ar  adenydd  angylion,  heibio  i 
uffern,  gerbron  gorsedd  Duw  a'r  Oen,  i  addoli  yno  am 
dragwyddoldeb.  O,  wrandawyr,  gadewch  i  ni  weddîo  am 
y  grefydd  sydd  yn  dinystrio  angeu,  ag  nas  gall  angeu  ei 
dinystrio  hi. 

Cyn  diweddu,  dyna  un  sylw — Yr  ansicrwydd  mawr  o 
gael  crefydd  ýn  amser  marw.  Yr  ydych  oll  yn  disgwyl 
cael  crefydd  y  pryd  hwnw.  Ac  wrth  ddisgwyl  felly,  y  mae 
yn  ddigon  tebyg  eich  bod  yn  twyllo  eich  hunain  ;  oherwydd 
y  mae  yn  beth  ansicr  iawn  y  cewch  grefydd  y  pryd  hwnw. 
Dyna  un  peth  sydd  yn  dangos  hyny — fod  dynion  y  pryd 
hwnw  yn  ceisio  crefydd  dan  ddylanwad  ofn  uffern,  ac  nid 
o  egwyddor  o  edifeirwch.  Ofn  uffern  sydd  yn  peri  i'r  dyn 
weddío  am  grefydd.  Ofn  cael  ei  daflu  i'r  tân  tragwyddol 
sydd  arno  !  Os  gwaeddi  o  dan  ddylanwad  ofn,  gyfaill,  nid 
oes  un  addewid  o  faddeuant  i'r  rhai  sydd  yn  ofni  uffern- 
Nid  yw  maddeuant  ddim  yn  cael  ei  addaw  i'r  hwn  sydd  yn 
gwaeddi  oherwydd  ofn  myned  i  uffern.  Xa  ;  i'r  rhai  sydd 
yn  edifarhau  oherwydd  pechod  y  rhoddir  ef.  Xid  ofn 
uffern  yw  edifeirwch  :  ni  roddir  maddeuant  ond  i'r  rhai 
sydd  yn  edifarhau.  Nid  oes  un  addewid  felly.  Onid  ydym 
yn  darllen  am  y  lleidr  ar  y  groes,  ac  am  ddynion  yn  cael 
eu  cyflogi  ar  yr  unfed  awr  ar  ddeg  ?  Digon  gwir.  Es- 
iamplau  ydynt  i  ddangos  fod  Duw  yn  abl  i  achub,  a'i  fod 
yn  gallu  gwneyd  ;  ond  nid  addewid.  Siamplau.  Y  mae 
hyny  yn  dangos  beth  y  gall  efe  ei  wneyd  ;  ond  nid  addew- 
idion  ydynt  y  bydd  Duw  yn  dy  achub  di.  "  Yn  awr  yw  yr 
amser  cymeradwy  ;  wele  yn  awr  ddydd  yr  iachawdwriaeth." 

Bydd  crefydd  yn  amser  marw  yn  gwneyd  pob  colled  i 
fyny.  Bydd  pob  peth  yn  colli  yno.  Ond  fe  fydd  crefydd 
yn  gwneyd  y  golled  i  fyny  :    "  Yn  wir,   yn    wir,   meddaf  i 


56  PREGETHAU. 

chwi,  nid  oes  neb  a'r  a  adawodd  dŷ,  neu  frodyr,  neu  chwi- 
orydd,  neu  dad,  neu  fam,  neu  wraig,  neu  blant,  neu  diroedd, 
o'm  hachos  i  a'r  Efengyl,  a'r  ni  dderbyn  y  càn  cymaint  yr 
awrhon  y  pryd  hwn,  dai,  a  brodyr,  a  chwiorydd,  a  mamau  a 
phlant,  a  thiroedd,  yn  nghydag  erlidiau  ;  ac  yn  y  byd  a 
ddaw  fywyd  tragywyddol."  Byddwch  yn  colli  llawer,  ond 
cewch  lawer  mwy. 

Gwybod    a    gaffom    am    danynt    oll,    trwy    lesu     Grist. 
Amen,  , 


PREGETH  VI.* 


Lüc  xxii.  15 :  "  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt,  Mi  a  chwenychais  yn 
fa^T  fw^-ta  y  pasc  hwn  gyda  chwi  cyn  dyoddef  ohonof." 


\/'R  enw  mwyaf  hoff  gan  lesu  Grist  o  bob  enw  oèdd  yr 
^  enw  Mab  y  dyn  ;  ac  y  mae  yn  ddiau  ei  fod  ef  yn 
hoíf  ohono,  am  ei  fod  yn  enw  ag  sydd  yn  Ilawn  o  gysur  i'w 
bobl  yn  mhob  oes.  Y  mae  yn  rhaid  ein  bod  ninau  yn 
amddifadu  ein  hunain  o  lawer  ogysur,  os  ydym  yn  anghofio 
fod  ardderchowgrwydd  mewn  gwirionedd  yn  y  geiriau  Mab 
y  dyn.  Y  mae  yn  gymaint  cyfeiliornad  cuddio  ei  ddyndod 
a  chuddio  ei  Dduwdod.  Mae  yn  sicr  nad  oes  yma  neb 
yn  gwadu  ei  ddyndod  o  ran  geiriau.  Ond  y  mae  Ilawer  yn 
gwrando  yn  mhlith  y  Methodistiaid  heb  ystyried  pa  beth 
feddylir  wrth  ei  fod  yn  F'ab  y  dyn  ;  a  phrin  iawn  y  goddef 
rhai  i  ni  geisio  dangos  ei  fod  yn  wir  ddyn,  ond  ei  fod  heb 
bechod  ;  ei  fod  yn  meddu  enaid  dynol  yn  gystal  a  chorph  ; 
yn  meddu  ar  ewyllys  ddynol,  a  theimladau  dynol,  a'i  fod 
yn  cynyddu  mewn  doethineb. 

Nid  rhyw  Berson  canol  oedd  lesu  Grist,  rhwng  Duw  a 
dynion.  Yr  oedd  yn  Berson  canol  rhwng  y  Tad  a'r 
Ysbryd,  ond  nid  canol  rhwng  Duw  a  dyn.  Mae  ganddo 
swydd  ganöl,  ond  nid  y\v  yn  Berson  canol.  Yr  oedd 
yn  ogyfuwch   â    Duw,    ac    yn    wir    Dduw,  ac    ar    yr    un 

*  A  draddodwyd  gan  Dr.  Edwards   ar    Sabbath   y  Pasc,   yn   Jewin 
Crescent,  Llundain,  yn  y  flwyddyn  1872. 
E 


58  PREGETHAU. 

pryd  yr  oedd  yn  wir  ac  yn  berffaith  ddyn.  Y  mae 
yr  holl  ddynoh'aeth  i'w  gweled  yn  ei  pherffeithrwydd 
ynddo  ef,  yr  hon  sydd  yn  rhanedig  yn  mhawb  arall.  Fe 
fyddai  meithrin  hyn  yn  gysur  i  ni,  yn  help  i  ni  i  gredu 
ynddo,  ac  yn  rhyw  help  i  fyned  i  mewn  i  ystyr  geiriau  y 
testyn  yma  heddyw  :  "  Mi  a  chwenychais  yn  fawr  fwyta  y 
pasc  hwn  gyda  chwi  cyn  dyoddef  ohonof " 

Beth  oedd  y  chwenychiad  hwn,  yr  hiraeth  dirfawr  hwn, 
oedd  yn  lesu  Grist  am  fwyta  y  pasc  hwn  gyda'i  ddysg- 
yblion  ?  Ar  ymyl  y  ddalen,  fel  hyn  y  rhoddir  ef :  "  Gan 
chwenych,  mi  a  chwenychais."  Yr  oedd  teim.lad  o  hiraeth 
ac  awydd  yn  enaid  y  Cyfryngwr  am  y  cyfleustra  hwn. 

Yr  wyf  yn  tybied  fod  yma  ddau  beth  yn  amlwg  iawn  yn 
ygeiriau  hyn  : — 

1.  Fod  yr  Arghvydd  lesu  yn  teimlo  awydd  cryf  i  fwyta 
y  pasc  hwn  gyda'i  ddysgyblion,  er  mwyn  dangos  ei  gyd- 
ymdeimlad  â'i  frodyr  yn  eu  profedigaeth.  Yr  oedd  arno 
awydd  gweini  cysur  iddynt,  trwy  ddangos  cydymdeimlad 
â'i  frodyr  druain  yn  eu  trallod.  Nid  dyna  y  cwbl  :  y  mae 
yma  ryw  ystyr  arall  eto, — 

2.  Nid  yn  unig  yr  oedd  lesu  Grist  yn  hiraethu  am  y 
cyfle  i  ddangos  cydymdeimlad  â'i  frodyr,  ond  yr  oedd  yn 
hiraethu  am  gael  bwyta  y  pasc  hwn  gyda'i  ddysgybhon,  er 
mwyn  derbyn  cysur  i'w  feddwl  sanctaidd  oddiwrth  eu  cyd- 
ymdeimlad  hwythau.  Yr  oedd  hi  yn  gydymdeimlad  o'r 
ddwy  ochr :  y  dysgyblion  yn  cydymdeimlo  â'r  lesu,  a'r 
lesu  yn  cydymdeimlo  â'r  dysgybHon.  Cofiwch  o  hyd  ei 
fod  yn  ddyn  yn  teimlo  fel  ninau.  Rhaid  i  chwi  oddef  i  mi 
siarad  yn  ddynol  am  Berson  fel  hyn.  Oblegid  yr  oedd  efe 
yn  Dduw.  Yr  wyf  yn  credu  yn  ddiysgog  ei  fod  yn  Dduw  ; 
ond  mor  ddiysgog  a  hyny,  yr  wyf  yn  credu  ei  fod  yn  ber- 
ffaith  ddyn. 


PREGETHAU.  59 

/.  ]'r  ot'íid  ít'su  Grìst yìi  aivyddus  iaiv)i  am  fii.'yta  y  pasc 
Jnv7i  er  inivyn  gwcini  cysur  i'iv  incddyliau  hivy  yn  cu  trallod 
du  profcdigaetìi. 

Yr  oedd  hi  yn  dywyll  iawn  ar  y  dysgyblion — yr  am- 
gylchiad  mwyaf  trist  wedi  dyfod  i'w  cyfarfod  :  un  oedd 
mor  barchus  ac  anwyl  ganddynt  yn  dweyd  ei  fod  yn  myned 
i'w  gadael.  Ond  nid  oedd  am  eu  gadael  heb  eu  cysuro  a'u 
cadarnhau.  Yn  yr  amgylchiad  hwn  y  llefarodd  y  penodau 
hyny  yn  loan.     Felly  y  teifl  y  naill  Efengyl  oleu  ar  y  llall. 

Un  o'r  gwirioneddau  gwerthfawrocaf  yn  y  Beiblyw  y 
gwirionedd  am  gydymdeimlad  yr  Arghvydd  lesu  â'i  frodyr. 
Yr  wyf  yn  arfer  y  gair  "  cydymdeimlad,"  am  mai  dyna  y 
gair  mwyaf  cyffredin.  Ond  y  mae  gair  y  Beibl  yn  gryfach 
eto.  Gair  cryf  iawn  yw  y  gair  y  mae  Ysbryd  Duw  yn  ei 
gydnabod  :  "  Canys  nid  oes  i  ni  archoffeiriad  heb  fedru 
cyd-ddyoddef  gyda'n  gwendid  ni."  "  Cyd-ddyoddef  â'n 
gwendid  ni."  Fe  lefarwyd  y  gair  yna  wedi  iddo  esgyn  i 
jogoniant.  Y  mae  yn  awr  yn  medru  cyd-ddyoddef  Y 
(mae  wedi  gorphen  dyoddef  Nid  yw  wedi  gorphen  cyd- 
'ddyoddef.  Y  mae  yn  anhawdd  i  ni  ddirnad  beth  sydd  yn 
y  gair.  Yr  ydym  ni  yn  dueddol  iawn  i  fyned  heibio  i  eiriau 
fel  hyn  heb  weled  eu  hystyr.  Byddai  yn  dda  i  ni  agor 
ychydig  ar  y  gair  hwn — cyd-ddyoddef  Dyna  ydyw' 
dyoddef  g)'da  ni.  Mab  Duw  yn  dyoddef  eto  gyda'i  bobl- 
Dyna  eiriau  y  Beibl.  Xi  buaswn  i  yn  anturio  dweyd  y  fath 
beth,  oni  bai  ei  fod  yma.  Y  mae  eto  yn  dyoddef  gyda  ni. 
Fe  ddyoddefodd  drosom  ni  ;  a  diau  mai  dyna  y  dyoddef 
mwyaf.     ünd  y  mae  yn  dyoddef  gyda  ni.     Ac  ni  byddai 

Iyn  ormod  dweyd,  yn  gyntaf,  iddo  ddyoddef  dros  ei  bobl,  er 
mwyn  iddo  ddyoddef  gyda  hwy.  Nid  dyna  y  cwbl. 
Dyoddefodd  drostynt  i  wneyd  lawn  i  gyfiawnder  dwyfol. 
Ond  yr  oedd  hwn  yn  bwriadu  bod  yn  archofifeiriad  perffaith 
addas   i   ni.       Fe  ddyoddefodd  drosom   ni   fel    y  gallasai 


6o  PREGETHAU. 

ddyoddef  gyda  ni.  Cofiwch  hyn  ;  a  chofiwch  ei  fod  yr  un 
eto.  Dyna  sydd  yn  werthfawr  :  "  lesu  Grist  ddoe  a  heddyw 
yr  un,  ac  yn  dragywydd."  Y  mae  ei  Dduwdod  yn  tra- 
gwyddoli  ei  gydymdeimlad.  Heb  fod  yn  ddyn,  nis  gall- 
asaí  gydymdeimlo  ;  heb  fod  yn  Dduw,  ni  buasai  y 
cydymdeimlad  yn  anghyfnewidiol.  Y  mae  ei  Dduwdod 
yn  tragwyddoli  teimladau  ei  ddyndod.  Y  mae  ei  Dduwdod 
yn  hollbresenoli  teimladau  ei  ddyndod.  Y  maent  yn  cyd- 
gymysgu  yn  y  Person  anfeidrol.  Eto,  am  ei  fod  yn  Dduw, 
y  mae  yn  agos  atom.  Mae  yr  un  sydd  yn  cyd-ddyoddef 
â  ninau  yma  hecldyw  ;  ac  y  mae  teimladau  y  natur  ddynol 
ynddo,  ac  y  mae  ei  ddwyfoldeb  mor  agos  fel  y  gallwn  ni 
fyned  ato.  GaHwn  gyffwrdd  âg  ef  trwy  weddio  :  "  Yr  wyf 
fi  gyda  chwi  bob  amser  hyd  ddiwedd  y  byd." 

Yr  oedd  am  gael  bwyta  y  pasc  hwn  i  ddangos  cydym- 
deimlad.  Y  mae  yn  cydymdeimlo  â  chwithau,  frodyr,  yn 
eich  profedigaethau  a'ch  tristwch.  Os  oes  yma  rai  wedi 
colli  eu  perthynasau,  y  mae  yr  lesu  yn  cydymdeimlo  â 
chwi.  Y  mae  yr  un  heddyw  a  phan  yr  oedd  yn  wylo 
uwchben  bedd  Lazarus.  Dyna  un  o'r  penodau  rhj'feddaf 
yn  y  Beibl.  Yr  adnod  bach  hono — adnod  fawr  y  byddaf  fi 
,yn  arfer  ei  gahv  hi,  "  Yr  lesu  a  wylodd."  A  ddarfu  i  chwi 
sylwi  ar  yr  adnodau  blaenorol  ?  "  Yr  lesu,  gan  hyny,  pan 
welodd  hi  yn  wylo,  a'r  luddewon  y  rhai  a  ddaethai  gyda  hi 
yn  wylo,  a  ruddfanodd  yn  yr  ysbryd,  ac  a  gynhyrfwyd." 
Yr  ystyr  yn  y  fan  yma,  medd  esbonwyr,  ydyw  fod  yna  ryw 
gynhyrfiad — ryw  ymdrech  yn  mynwes  yr  lesu  i  gadw  ei 
deimladau  i  mewn  :  "  Ac  a  ruddfanodd  yn  yr  ysbryd."  Fe'i 
cynhyrfwyd  ef ;  ond  ni  thorodd  allan  ar  y  pryd.  Nid  yw 
y  dyn  o  deimladau  coeth  ddim  yn  hoffi  dangos  ei  deimladau 
i  bawb.  Cadwodd  ei  deimladau  i  mewn  ;  ond  yr  oedd  yn 
ymdrechu.  Yr  oedd  efe  yn  ddyn  gwirioneddol — nid  esgus. 
Fe  ymdrechodd  gadw  ei  deimladau  o'r  gohvg  hyd  nes  y 


PREGETIIAU.  6l 

daeth  at  fedd  ei  hen  gyfaiU.  ÌMethodd  ddal  dim  ychwaneg. 
Gyda  pharch  y  dywedaf  hyny  ;  íe,  gyda  mwy  na  pharch, 
am  y  Person  bendigedig — gydag  addoliad  !  Ond  nid  y\v 
yn  anmharch  arno  i  ddweyd  i'w  gariad  fyned  yn  drech  nag 
ef.  Torodd  ei  deimladau  allan  yn  ffrwd  :  "  Yr  lesu  a 
wylodd."  Mi  a  feddyliwn  fod  yr  ysgrifenydd  sanctaidd  yn 
gweled  rhywbeth  mawr  yn  y  fan  yma.  Nid  fel  darn  o 
frawddeg  y  dywedodd  hyn  ;  ond  y  mae  yn  gwneyd  paicse 
mewn  syndod.  Xid  A'r  lesu  a  wylodd,  fel  darn  o  rywbeth 
arall.  Xa  :  Yr  lesu  a  wylodd  !  Dyma  lon'd  byd  o  adnod. 
Cofiwch.  y  mae  yr  un  eto  :  "  lesu  Grist  ddoe  a  heddyw  yr 
un,  ac  yn  dragywydd." 

V  mae  ei  gydymdeimlad  i'w  weled  yn  ei  dynerwch.  Y 
mae  yma  ryw  eiriau  bychain  i'w  cael  ;  ond  y  maent  yn 
dlws  :  "  Fe'i  rhoddes  ef  i'w  fam."  Dyna  air  tlws.  Cododd 
efofarw.  Do.  Xid  oedd  hyny  yn  rhyfedd.  Ond  dyma 
sydd  yn  rhyfedd,  gofalu  am  deimladau  y  fam.  Y  mae  efe 
yr  un  eto.     Ond  beth  araü  ? 

Y  mae  yn  cydymdeimlo  â'i  frodyr  yn  eu  temtasiynau. 
"  Xid  oes  i  ni  archoffeiriad  heb  fedru  cyd-ddioddef  â'n 
gwendid  ni,  ond  wedi  ei  demtio  yn  mhob  peth  yr  un  ffunyd 
a  ninau,  eto  heb  bechod."  Gwendid  dyn  yn  ngwyneb 
temtasiynau  a  feddylir.  Ein  gwendid  i  ymladd  á'r  diafol. 
Y  mae  yr  lesu  wedi  bod  yn  yr  ymdrech  o'r  blaen.  Y 
mae  wedi  ei  demtio  yn  mhob  peth  yr  un  ffunyd  a  ninau^ 
eto  heb  bech.od.  Y  mae  yn  medru  cydymdeimlo  á'r 
bechgyn  ieuainc  yn  eu  brwydrau  â'r  diafol.  Ewch  ato  am 
help.  Llefwch  ar  yr  lesu  pan  y  byddwch  yn  gweled  y 
diafol  ýn  dyfod  atoch.     Y  mae  efe  yn  cydymdeimlo. 

Pe  dywedwn  beth  arall  yn  y  fan  yma  :  ^'^id  yn  unig  y 
mae  yn  cydymdeimlo  â'i  frodyr  pan  yn  cael  eu  temtio  i 
bechu,  ond  y  mae  yn  medru  cydymdeimlo  â'r  gweiniaid 
pan  yn  cael  eu  gorchfygu  gan  y  demtasiwn.     Y  mae  hyn 


02  PREGETHAU. 

yn  wir,  yr  wyf  yn  credu.  Y  mae  Mab  Duw  yn  medru 
cyd-ddyoddef  a  chydymdeimlo  â'r  pechadur  gwan  sydd  yn 
cael  ei  orchfygu  gan  y  diafol.  Ond  nid  yw  yn  cydym- 
deimlo  â'r  rhagrithiwr.  Ond  os  wyt  yn  ceisio  ymdrechu  ; 
os  wyt  yn  ceisio  byw  heb  bechu  o'i  flaen  ;  os  wyt  yn  gywir  ; 
er  i  ti  weithiau  gael  dy  orchfygu,  y  mae  lesu  Grist  yn 
medru  cyd-ddyoddef  Y  mae  sail  yn  y  Beibl  i  hyn.  Fe 
edrychodd  ar  Pedr.  Dyna  dro  angharedig  wnaeth  Pedr 
gyda'i  Feistr  ;  ond  eto,  ni  ddarfu  i'r  lesu  ei  roddi  i  fyny : 
"  Yr  Arglwydd  a  drodd."  Pe  baem  ninau  yn  íwy  bywiog 
ein  meddyliau,  braidd  na  allem  ei  sylweddoli.  Yr  lesu 
mawr  yn  troi,  yn  edrych,  nid  gyda  gẁg,  ond  gyda  thosturi 
anfeidrol,  nes  y  pelydrai  ei  dosturi  i  galon  yr  hen  Bedr,  fel 
y  gorfu  arno  fyned  allan  a  wylo  yn  chwerw-dost.  Dyma 
hanfod  eiriolaeth  Mab  Duw.  Dyma  enaid  ei  eiriolaeth  ef : 
«'  O  phecha  neb  y  mae  i  ni  Eiriolwr  gyda'r  Tad,  lesu  Grist, 
y  Cyfiawn  ;  ac  efe  yw  yr  lawn  dros  ein  pechodau  ni  ;  ac 
nid  dros  yr  eiddom  ni  yn  unig,  eithr  dros  bechodau  yr  holl 
fyd."  Meddwl  mawr  a  gaíìfom  ni  am  dano,  a  chymhorth  i 
addoli  wrth  son  am  un  mor  fawr.  Dyna  ddywedaf  ar  y 
mater  cyntaf 

//.  Yr  oedd  yr  A rglwydd  lesii  yn  aiuyddns  iawn  i  fnyta 
y  pasc  hwn  gyddi  ddysgyblien,  er  niwyn  derbyn  cysiir  i'w 
enaid  sanctaidd  oddiiurth  eu  cydyiìideimlad  hwythau. 

Nid  oedd  efe  ddim  uwchlaw  derbyn  cysur.  Yr  Arghvydd 
lesu,  Creawdwr  y  bydoedd,  yr  oedd  wedi  dyfod  i  agvvedd 
mor  isel, — yr  oedd  mor  gyfyng  ar  ei  enaid  sanctaidd  ef,  fel 
yr  oedd  yn  gysur  gweled  ei  ddysgyblion  o'i  amgylch,  a 
derbyn  eu  cydymdeimlad.  Y  mae  hyny  ynddo  yn  ddi- 
ameu.  "  Chwenychais  yn  fawr  fwyta  y  pasc  hwn  gyda 
chwi  cyn  dyoddef  ohonof  Byddaf  yn  rhy  bell  yn  fuan  : 
cyìi  dyoddef.     Byddaf  y  tuhwnt  i  neb  ohonoch  allu  estyn 


PREGETHAU.  63 

cymhorth  i  mi  yn  fuan.  Yr  wyf  yn  myned  i'r  tywyllwch, 
lle  y  mac  Duw  o'r  gohvg.  Xis  geUwch  wneyd  dim  i  mi  y 
pryd  hwnw.  Ond  cyìi  dyoddef  ohonof  Y  mae  yn  dda 
genyf  gael  eich  cwmni,  Da  genyf  eich  cael  o'm  hamgylch, 
i  ni  gael  helpu  ein  gilydd."  Yr  oedd  yn  derbyn  cysur. 
"  Chwi  yw  y  rhai  a  arhosasoch  gyd  mi  yn  fy  mhrofedig- 
aethau."  Nid  geiriau  gwâg  ydyw  y  rhai  yna  ;  yr  oedd  yn 
teimlo  beth  oedd  yn  ei  ddweyd.  "  Chwi  yw  y  rhai  a  arhos- 
asoch  gyda  mi  yn  fy  mhrofedigaethau."  Gobeithio  fod  yma 
rai  ohonynt,  wedi  aros  yn  y  dref  fawr  yma  yn  nghanol  y 
gwyntoedd  croesion.  Y  mae  yma  lawer  wedi  dyfod  yma  ; 
ac  y  mae  yma  lawer  wedi  aros  gyda'r  lesu  yn  ei  brofedig- 
aethau.  Wel,  y  mae  yn  rhoddi  pris  mawr  ar  hyn.  Y 
mae  ganddo  syhv  ar  hyny.  Y  mae  lesu  Grist,  Pen  Mawr 
yr  Eglwys,  yn  rhoddi  gwerth  mawr  ar  ymlyniad  ei  bobl 
wrtho  ef  yn  ei  eghvys.  "  Chwychwi  yw  y  rhai  a  arhosasoch 
gyda  mi  yn  fy  mhrofedigaethau.  x\c  yr  wyf  fi  yn  ordeinio 
i  chwi  deyrnas,  megis  yr  ordeiniodd  íy  Xhad  i  minau."  Mi 
gofiaf  am  danoch  chwi  byth.  "  Megis  yr  ordeiniodd  fy 
Nhad  i  minau."  Cewch  yr  un  peth  a  minau.  Cymerasoch 
yr  un  driniaeth  a  mi  yma  ;  cewch  yr  un  peth  a  minau  draw. 
Darfu  i  chwi  gyd-ddyoddef ;  cewch  gyd-etifeddu  gyda 
minau.  Yr  wyf  yn  ordeinio  i  chwi  deyrnas,  megis  yr 
ordeiniodd  fy  Nhad  i  minau  :  fel  y  bwytaoch  ac  yr  yfoch 
ar  fy  mwrdd  i  yn  fy  nheyrnas,  ac  yr  eisteddoch  ar  orsedd- 
feydd,  yn  barnu  deuddeg  llwyth  Israel."  Fe  gei  di  fod 
yno  ;  ac  nid  fel  loaitcrs  y  byddwch  chwi  yno.  Y  mae  yma 
rai  gaiff  eistedd  ar  yr  un  bwrdd  a  lesu  Grist  yn  fuan  iawn. 
Y  mae  ffyddlondeb  ei  bobl  y  perl  gwerthfawrocaf  yn  ngol wg 
lesu  Grist.  Nid  eich  doniau,  nid  eich  siarad,  ond  eich 
ffyddlondeb  :  aros  gydag  ef  yn  ei  brofedigaethau. 

Y   mae  hyn   yn   help  i'r   Arglwydd   lesu.     Pe  medrwn 
wasgu  hyn  at  eich  meddyliau.     Yn  yr  un  benod  yr  ydym 


64  PREGETHAU. 

yn  cael,  "  Ac  angel  o'r  nef  a  ymddangosodd  iddo,  yn  ei 
nerthu  ef."  Dyna  greadur  yn  nerthu  y  Creawdwr.  Y  mae 
yma  ddyfnder  a  dirgelwch  nad  wyf  yn  ceisio  ei  esbonio. 
Nid  oes  genyf  ond  dyweyd  pethau  fel  yr  wyf  yn  eu  cael. 
Creadur  yn  nerthu  y  Creawdwr:  "  Ymddangosodd  angel 
'iddo,  yn  ei  nerthu  ef "  Ac  os  oedd  cy mhorth  angel  yn  rhyw 
help  i'r  Gwaredwr,  ai  tybed  nad  oedd  cydymdeimlad  ei 
frodyr  yn  llavvn  cymaint  peth  ?  Yr  oedd  yn  derbyn  cysur 
wrth  weled  ei  frodyr  yn  cydymdeimlo  âg  ef  Beth  allwn 
ni  wneyd  heddyw  ?  Y  mae  uwchlaw  i  ni  roddi  dim  help 
iddo  heddyw.  Nis  gallwn.  Y  mae  ein  cariad  fel  cariad  y 
dysgyblion.  O  !  pe  buasai  efe  yma  gyda  ni,  buasai  yn  dda 
genyf  wneyd  cymwynas  iddo,  pe  cawn  y  cyfle !  O  !  mor 
werthfawr  fuasai  hyny !  Ond  y  mae  wedi  mynedadref; 
nis  gallaf  wneyd  dim  !  Na  ;  camsynied  yw  hyny.  "  Yna 
y  dywed  y  Brenin  wrth  y  rhai  ar  ei  ddeheulaw,  Deuwch 
chwi  fendigedigion  fy  Nhad,  etifeddwch  y  deyrnas  a 
barotowd  i  chwi  er  seiliad  y  byd.  Canys  bûm  newynog,  a 
chwi  a  roisoch  i  mi  fwyd  ;  bu  arnaf  syched,  a  rhoisoch  i  mi 
ddiod  ;  bûm  ddieithr,  a  dygasoch  fi  gyda  chwi  ;  noeth,  a 
dilladasoch  fi  ;  bûm  glaf,  ac  ymwelsoch  a  mi ;  bûm  yn 
ngharchar,  a  daethoch  ataf"  Dyna  yr  Arglwydd  lesu 
gyda  chwi,  Tywysog  y  Nefoedd  !  Gellwch  agor  y  drws 
iddo  ;  a  rhoddi  tamaid  iddo.  Gellwch  ddangos  cared- 
igrwydd  iddo  yn  Llundain.  Ofni  yr  ydwyf  mai  gwr  dieithr 
ydyw  yn  y  rhan  fwyaf  o  ystrydoedd  Llundain.  O  ! 
gobeithio  fod  yma  ambell  eneth  o  Gymru  yn  dangos 
caredigrwydd  i'r  Arglwydd  lesu  yn  y  Brifddinas.  "  Yna  yr 
etyb  y  rhai  cyfiawn  iddo,  gan  ddywedyd,  Arglwydd,  pa 
bryd  y'th  welsom  yn  newynog,  ac  y'th  borthasom  ?  neu  yn 
sychedig,  ac  y  rhoisom  i  ti  ddiod  ?  A  pha  bryd  y'th 
welsom  yn  ddieithr,  ac  y'th  ddygasom  gyda  ni  ?  neu  yn 
noeth,  ac  y'th  ddilladasom  ?     A  pha  bryd  y'th  welsom  yn 


PREGETHAU.  65 

glaf,  ac  yn  hgharchar,  ac  y  daethom  atat  ?"  "  A'r  Brenin  a 
etyb,  ac  a  ddywed  wrthynt,  Yn  wir,  meddaf  i  chwi,  yn 
gymaint  a'i  wneuthur  ohonoch  i  un  o'r  rhai  hyn,  (y  mrodyr 
lleiaf,  i  mi  y  gwnaethoch."  Y  mae  yn  idcìitifyo  ei  hun  â'i 
frodyr  lleiaf.  Beth  bynag  ydyw  eich  ymddygiadau  chwi- 
thau  at  ei  frodyr  lleiaf,  ac  at  ei  achos,  dyna  eich  ymddygiad 
at  yr  Arglwydd  lesu.  A  ydych  yn  gwneyd  caredigrwydd 
i'r  Arglwydd  lesu  yn  ei  achos  ?  A  ydych  yn  gwneyd  hyny 
aHwch  ?  Os  ydych,  yr  ydych  yn  gwneyd  caredigrwydd  i 
un  na  anghofia  byth  eich  llafurus  gariad.  Fe  ystyriai  ei 
fod  yn  gwneyd  anghyfiawnder  i  anghofio  eich  cariad  chwi, 
— eich  llafurus  gariad  a  ddangosasoch  tuagat  ei  enw  ef. 
Cymhorth  a  gaffom  i  garu  hyd  y  diwedd. 

A  ydyw  pawb  ohonom  yn  gwneyd  arferiad  o  ddyfod  at 
Fwrdd  yr  Arglwydd  i  fwyta  gyda'r  lesu,  wrth  ei  fwrdd,  yn 
ei  dŷ  ar  y  ddaear  ?  Pa  sut  y  mae  hi  yn  hyn  gyda  ni  ?  Y 
mae  y  duwînyddion  goreu  yn  barnu  fod  rhyw  gymdeithas 
agos  rhwng  lesu  Grist  a'i  bobl,  yn  yr  ordinhad  o  Swper  yr 
Arglwydd,  nad  yw  i'w  chael  yn  un  o'r  ordinhadau  ereill. 
A  fyddwch  yn  dyfod  yma  i  ddisgwyl  wrtho,  i  gyfarfod  âg 
ef  ?  Y  mae  yr  Arglwydd  lesu  yn  bwriadu  dyfod.  Y  mae 
yn  dda  gan  ei  galon  ef  ddyfod  at  ei  frodyr  eto,  i  fwyta  y 
pasc  gyda  ni,  i  gofio  am  angeu  y  groes  gyda'i  frodyr,  i 
ddangos  ei  hunan  i  chwi,  ac  i  ddweyd  gair  i'ch  cysuro.  Y 
mae  yma  bob  tro  ;  a  ydych  chwi  yma  yn  disgwyl  am  dano  ? 
Pan  y  bydd  ei  ddysgyblion  wrth  y  bwrdd  yn  dangos  eu 
cariad  ato,  ac  yn  adnewyddu  eu  cyfamod — a  ydych  yma 
gyda'i  blant  yn  disgwyl  wrtho,  ac  yn  rhoddi  eich  hunain 
iddo?  A  ydyw  pawb  ohonom  yn  gyfeillion  i'r  lesu  ?  O, 
y  fraint  o  fod  yn  gyfeillion  i'r  lesu  bendigedig  !  Y  mae  yn 
foddlon  i  ni  fod  yn  gyfeillion  iddo  !  Nid  yw  ddim  yn  eich 
galw  yn  weision,  ond  yn  gy feillion.  A  ydych  chwi  yn 
gy feillion  i'r  Person  mawr  y  bùm  i  yn  son  am  dano  ?     A 


66  PREGETHAU. 

ydyw  yn  dda  genych  am  ei  Enw,  ei  Air,  a'i  orchymynion  ? 
Dyma  y  fraint  fwyaf,  yr  uwchaf  oddiyma  i'r  nefoedd— 
Dilyn  yr  Arghvydd  lesu  yn  fifyddlawn  hyd  y  diwedd.  Ei 
fendith  ar  hyn.     ^^men. 


PREGETH  VII* 


2  CoR.  V.  20,  21 ;  vi.  1,2:  "  Am  hyny  yr  ydym  nì  yn  genhadau  di'os 
Grist,  megis  pe  byddai  Duw  yn  deisyf  arnoch  drwom  ni,  yr  ydym 
yn  erfyn  dros  Grist,  C'ymoder  chwi  â  Duw.  Canys  yr  hwn  nid 
adnabu  bechod  a  wnaeth  efe  yn  bechod  drosom  ni ;  fel  y'n  gwnehd 
ni  yn  gyfiawnder  Duw  ynddo  ef."  "  A  ninau  gan  gydweithio, 
ydym  yn  atolwg  i  chwi  na  dderbynioch  ras  Duw  yn  ofer.  Canys 
y  mae  efe  yn  dywedj-d,  Mewn  amser  cymeradwy  y'th  wrandewais, 
ac  yn  nydd  iachawdwriaeth  y'th  gynorthwyais  :  wele,  yn  awi- 
yr  amser  cymeradwy ;  wele,  j^i  awr  ddydd  yv  iachawdwriaeth." 

YMAE  cysylitiad  agos  rhwng  y  ddwy  benod  ;  ac  wrtli 
i  ni  edrych  i'r  rhan  gyntaf  o'r  bumed  benod,  yr 
ydym  yn  gweled  ar  unwaith  beth  oedd  wedi  bod  yn 
achlysur  i  wneyd  yrapostol  mor  danllyd.  Y  mae  wedi  bod 
yn  meddwl  llawer  am  angeu,  ac  am  y  byd  y  tudraw  i 
angeu.  Y  mae  wedi  bod  yn  cymdeithasu  â'r  byd  mawr 
tragwyddol.  Y  mae  hyny  wedi  effeithio  ar  ei  feddwl,  ac  y 
mae  yn  penderfynu.  ♦  Yr  oedd  meddwl  am  angeu  yn  ei 
wneyd  yn  fwy  selog  ;  ac  yr  oedd  byw  yn  agos  at  Dduw,  a 
myned  yn  mlaen  yn  ffyddlon  gyda'r'achos  yn  esmwythau 
ei  íeddwl  gyda  golwg  ar  angeu.  Yr  oedd  yn  cael  lle  i 
feddwl  y  byddai  yn  fwy  esmwyth  arno  pan  y  byddai  yn 
marw  ;  wedi  iddo  roddi  ei  hun,  enaid  a  chorph,  yn  y  modd 
mwyaf  ymdrechgar  gydag  achos  yr  Arglwydd  lesu  Grist. 
Yr  oedd  yn  canfod  trefn  y  cymod  wedi  ei  chwblhau  ;  ac  yr 
oedd  yn  ystyried  ei  fod  wedi  profi  hyny,  wedi  profi  y 
cymod  ei  hunan  ;  ac  yr  oedd  yn  teimlo  y  profai  felly  i  ereill. 
Ni  gawn  sylwi  ar  bwysigrwydd  cenadwri  y  cy mod. 


*  A  draddodwyd  yn  y  Bala,  ya  nechreu  y  flwyddyn  1867, 
agoriad  y  Capel  Newydd. 


ar    ac 


68  PREGETHU. 

/.  Pwysigrwydd  y  gciuìch'jri  yn  ei  cJiyJwcddiad :  "  Am 
hyny  yr  ydym  ni  yn  genhadau  dros  Grist,  megis  pe  byddai 
Duw,"  &c. 

//.  Pwysigriuydd  y  genadwri  yn  ci  sylfaen  :  "  Canys  yr 
hwn  nid  adnabu  bechod  a  wnaeth  efe  yn  bechod  drosom 
ni,"  &c. 

///.  Piuysigrwydd  y  gcnadiuri  gyda  golwg  ar  ci  dcrhyn- 
iad :  "  A  ninau,  gan  gydweithio,  ydym  yn  atolwg  i  chwi  na 
dderbynioch  ras  Duw  yn  ofer."  • 

/  V,  PwysioTnydd  y  gcìiadwri  yn  ci  haniscr :  "  Mewn 
amser  cymeradwy  y'th  wrandewais,  ac  yn  nydd  iachawd- 
wriaeth  y'th  gynorthwyais." 

7.  Pwysigrwydd  y  gcnadiori  yn  ci  cliyhoeddiad :  "Am 
hyny  yr  ydym  ni  yn  genhadau  dros  Grist,  megis  pe  byddai 
Duw  yn  deîsyf  arnoch  drwom  ni ;  yr  ydym  yn  erfyn  dros 
Grist,  Cymoder  chwi  â  Duw." 

Yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  cyhoeddiad  y  genadwri  yn 
bwysig  ydyw  mai  cyhoeddiad  oddiwrth  Dduw  ydyw  hi  ; 
cenadwri  oddiwrth  Dduw  ydyw.  "  Am  hyny  yr  ydym  ni 
yn  genhadau  dros  Grist  megis  pe  byddai  Duw."  Yr  oedd 
Paul  yn  gweled  fod  yn  angenrheidiol  dangos  hyn  iddynt. 
Y  weinidogaeth, — gweinidogaeth  y  cymod  ydyw  hi ;  Duw 
sydd  yn  llefaru.  Cenhadau  dros  Dduw  ydym,  os  ydym  yn 
wirioneddol.  Y  mae  yn  ddiameu  fod  cymaint  o  angen- 
rheidrwydd  dangos  hyn  yn  awr  ag  yn  amser  Paul.  A  oes 
genym  olwg  ar  y  genadwri  ?  Os  nad  oes  genym  olwg  ar 
hyn,  y  mae  yn  anmhosibl  cael  bendith.  Rhaid  canfod  mwy 
na'r  pregethwr,  a  gweled  tuhwnt  i'r  genau.  Rhaid  i  chwi 
deimlo  fod  rhywun  heblaw  dyn  yn  llefaru,  ac  fod  awdurdod 
yn  y  genadwri.  Y  mae  Duw  ei  hunan  yn  anfon  i  ofyn  i 
chwi  ddyfod  i  gymod  âg  ef  ei  hunan.  Hyn  sydd  yn  peri 
fod  y  genadwri  yma  yn  sail   digonol  i  ni   bwyso  arni  i'w 


PREGETIIAU.  69 

derbyn.  a  disgwyl  cael  lles  drwyddi.  Felly  y  mae  arnom 
ni  pan  yn  dyfod  yn  nghyd,  y  mae  arnom  eisieu  iachawd- 
wriaeth  ;  y  mae  arnom  eisieu  sylfaen  safadwy  i  bwyso  arni. 

Y  mae  arnom  angen  cymod  â  Duw.  Ni  chawn  ddim  yn  y 
pregethau  i  wneyd  i  fyny  ein  hangen,  ac  i  fod  yn  ddigonol 
i'n  trueni,  fel  y  gaUwn  bwyso  arno,  os  nabyddwn  yn  canfod 
fod  Duw  yn  y  genadwri.  Cymhorth  a  gaffom  i  fyned  at 
y  Meistr  ei  hunan,  ac  i  weled  ei  awdurdod  a'i  fawredd  ef  ei 
hun  yma. 

Cenhadau  dros  Grist :  llysgenhadau,  nid  cenhadau  cyff- 
redin,  "  Fel  pe  byddai  Duw  yn  deisyf  arnoch  tr;vom  ni." 
Mae  achos  ofni  fod  llawer  yn  dyfod  yn  nghyd  heb  ystyried 
hyn.     Rhywbeth  bydol  a  daearol  ydyw  yn  eu  golwg  hwy. 

Y  maent  heb  weled  dim  ond  y  moddion  a'r  genad.  Ond 
Duw  sydd  yn  llefaru.  Rhoed  gymhorth  i  ni  gofio  hyny. 
Xid  peth  dibwys  ydyw  myned  drwy  y  pregethu  yma  ;  y 
mae  y  genadwri  oddiwrth  Dduw,  ac  yr  ydym  yn  sicr  o 
deimlo  hyny  yn  rhywle. 

Yma  hefyd  gwelwn  fod  Duw  yn  llefaru  trwy  Grist,  "  Sef 
bod  Duw  yn  Nghrist  yn  cymodi  y  byd  âg  ef  ei  hun."  Y 
mae  lesu  Grist  yn  llefaru,  a  Duw  yn  llefaru  ;  ac  y  mae 
cytundeb  rhyngddynt  â'u  gilydd.  Y  mae  Duw  yn  llefaru 
yn  Nghrist ;  y  mae  yn  anfon  allan  delerau  heddwch  yn 
Nghrist.  A  dyma  weision  yn  cael  eu  hanfon,  a  dyma  y 
trysor  yn  cael  ei  roddi  dan  eu  gofal  ;  a  h wy thau  yn  cael  eu 
codi  i  fyny  i  gario  y  genadwri  dros  Dduw,  i  ofyn  iddynt 
ddyfod  i  gymod  â  Duw  yn  Nghrist. 

//.  Pwysigr\vydd  y  Genadiwi  yn  ei  Sylfaen.  Nid  ydym 
heb  sail.  Nis  gallwn  feiddio  cuddio  telerau  y  cymod.  Nid 
ydym  heb  resymau  yn  ein  genau  i  ofyn  i  bobl  ddyfod  i 
gymod.  Y  mae  genym  sail  i  sefyll  arni,  a  rhesymau 
digonol  i'w  gwasgu  at   feddyh'au  ein   gilydd  :  "  Canys   yr 


70  PREGETHAU 

hwn  nid  adnabu  bechod  a  wnaeth  efe  yn  bechod  drosom 
ni  ;  fel  y'n  gwnelid  ni  yn  gyfiawnder  Duw  ynddo  ef."  Y 
mae  hyn  yn  fath  o  esboniad  ar  y  geiriau  blaenorol ;  i 
ddangos  telerau  y  cymod,  ei  fod  yn  cymodi  y  byd  âg  ef  ei 
hun,  heb  gyfrif  iddynt  eu  pechodau.  Fel  yna  y  mae  Duw 
yn  dyfod  at  bechadur  :  galw  ar  y  gelyn,  y  rebel  a'r  hen 
bechadur  tlawd  nad  yw  yn  werth  dim  ond  i'w  ddamnio. 
Y  mae  Duw  yn  dyfod  ar  ei  ol  i  ofyn  iddo  ddyfod  i  gj^mod  ; 
a  dyma  y  telerau,  "  Heb  gyfrif  iddynt  eu  pechodau."  Y 
mae  yma  drefn  i  faddeu  y  pechodau  a  maddeu  y  beiau.  Yr 
oes  o  wrthryfelgarwch  penderfynol  sydd  wedi  bod  yn  dy 
holl  enaid  yn  erbyn  Duw  o  hyd,  y  mae  yn  foddlon  maddeu 
y  cwbl,  a  pheidio  eu  cyfrif  i  ti. 

Pa  sut  y  mae  hyny  yn  bod  ?  Wel,  dyma  yr  esboniad  : 
"  Canys  yr  hwn  nid  adnabu  bechod  a  wnaeth  efe  yn  bechod 
drosom  ni."  Cael  un  arall  yn  dy  le  di  a  ddarfu  iddo.  Cael 
un  glân,  dieuog,  yr  hwn  ni  wnaeth  bechod  ;  rhoddi  dy 
gosbedigaeth  arno  ef,  er  mwyn  i  ti  gael  dianc,  a  dy  godi  i 
fyny  byth  trwy  ei  glwyfau  a'i  ddyoddefaint  ef  yn  dy  le  : 
"  Yr  hwn  nid  adnabu  bechod."  Nid  oedd  neb  allai  wneyd 
ond  yr  hwn  oedd  heb  adnabod  pechod.  Yr  un  glân,  heb 
eisieu  iddo  wneyd  dim  drosto  ei  hunan.  Y  glân  oedd  efe  ; 
y  dihalog,  yr  hwn  nid  adnabu  bechod.  Y  mae  hwn  wedi 
cael  ei  wneyd  yn  bechod  drosom  ni  i'n  gwneyd  ni  yn  gyf- 
iawnder  Duw  ynddo  ef. 

Y  mae  yma  rywbeth  mwy  na  rhoi  yn  unig.  Nid  rhoddi 
yn  unig.  Y  mae  rhoddi  y  Mab  yn  cael  ei  ddwyn  i  ddangos 
ei  gariad  mawr  ef  Ond  nid  rhoddi  ydyw  y  cwbl  sydd 
yma  ;  ond  ei  wneyd  ef  yn  bechod  ;  ei  roddi  yn  dy  le,  a'i 
daro  er  mwyn  i  ti  gael  byw.  Galw  ar  y  cleddyf  i  ddeíìfro 
a'i  daro  ef,  a  rhoddi  dy  feiau  arno  ef,  er  mwyn  i  ti  gael 
dianc.  Nid  wyf  yn  gwybod  beth  oedd  yr  amcan  yn  hanes 
Abraham,  os   nad   i  roddi  rhyw  ohvg  ar  drefn    Duw   yn 


PREGETHAU.  7^ 

cyfarfod    y   gelyn    gwrthryfelgar.      Gwyddoch    am    hanes 
Abraham.     "  A    bu   wedi  hyny  i  Dduw   brofi   Abraham." 
Mewn  cydmariaeth  i  hyn,  nid  oedd  wedi  cael  ei  brofi.     Nid 
oedd  y  cwbl  a  wnaeth  o'r  blaen  yn  werth  i'w  enwi  :  gadael 
ei  wlad,  ei  berthynasau  a'i  ffryndiau.     Y  mae  yn  myned  i 
gael  ei  brofi  yn  awr  :    "  Yna  y  dywedodd  Duw,  Cymer  yr 
awr  hon  dy  fab,  sef  dy  unig  fab  Isaac,  yr  hwn  a  hoffaist,  a 
dos'rhagot  i  dir  Moriah,  ac  offryma  ef  yno  yn  boethoffrwm 
ar  un  o'r  mynyddoedd,  yr  hwn  a  ddywedwyf  i  ti."     Ac  nid 
ei  roddi  yn  unig,  ond  ei  roddi  yn  aberth  i  Dduw  oedd  raid 
iddo.     Bûm  yn  rhyfeddu  lawer  gwaith  am  ei  brawf.'    "  Ac 
Abraham  a  fore-gododd,  ac  a  gyfrwyodd   ei   asyn,  ac   a 
gymerodd  ei  ddau  lanc  gydag  ef,  ac  Isaac  ei  fab."     Dyma 
fe  dan  y  prawf.     Gwell  ufuddhau  er  mor  anhawdd.     Nid 
yw  hyn  ond  dangosiad  gwan  o'r  peth   y  mae  Duw  yn  ei 
wneyd  i  gymodi  gelyn   âg  ef  ei  hun.     Wrth  ddarllen  yr 
hanes,  onid   ydyw  dy   feddwl   di   weithiau    yn   myned   at 
Dduw?     Gellir  dweyd  am    Dduw  ei   fod  wedi  bore-godi. 
Ni  arbedodd  y  Mab,  ond  fe'i  traddododd  ef  trosom  ni.    Efe 
a    fore-gododd  ;    .syhvodd    ar  dy  fath   er   tragwyddoldeb  ; 
anfonodd  ei  Fab  ei  hun  i  farw  drosot.     Ac  nis  gwn  pa  un 
oedd  yn  fwyaf  anhawdd,  ai  i  Isaac  ddyoddef,  ai  i  Abraham 
roddi  yr  ergyd.     Dacw  Abraham  yn  rhoddi  y  coed  ar  gefn 
Isaac.     Yr  oedd  y  baich  gan   Isaac,  a'r  tân  a'r  gyllell  gan 
Abraham.     Yr  oedd  yn  haws  i   Isaac  gario  yr  holl  goed 
nag  i  Abraham  gario  y  gyllell.     Felly  yr  oedd   hi  gyda 
Duw  a  Christ.     Yr  oedd  y  baich  ar  Grist.     Ni  chafodd  neb 
i'w   gynorthwyo  yn   y  fan   yma.     Pan   yn    myned  i  ben   y 
bryn,  fe  gafwyd  un  i'w  gynorthwyo,  mae  yn  wir.     Ond  yr 
oedd  yna  rywbeth  trymach  o  lawer  i'w  gario  na'r  groes  ;  ac 
yr  oedd  yn  rhaid  iddo  gario  hwnw  ei  hunan  :  "  Yr  hwn  a 
wnaeth  efe  yn   bechod   drosom  ni."     Fe  ddyoddefodd  er 
mwyn  i  ti  gael  byw. 


72  PREGETHAU. 

Fel  yna,  y  mae  Duw  yn  defnyddio  y  llwybr  yna  i'n 
cymodi  ninau.  Ac  y  mae  wedi  dyfod  atoch  chwi  yn 
Nghymru  ;  ac  y  mae  yn  gofyn  i  chwi  ddyfod  i  gymod  âg 
ef  yn  ei  anwyl  Fab.  Ac  y  mae  ganddo  drefn  ogonçddus, 
gyfeillion,  yn  ras  i  gyd.  Y  mae  wedi  rhoddi  ei  anwyl  Fab 
yn  eich  lle,  er  mwyn  cael  Hwybr  i  achub.  Ac  yn  awr  y 
mae  yn  galw  am  i  ti  ddyfod  i  gymod  âg  ef  ei  hun  yn  y 
drefn  hon.  Yn  lesu  Grist  y  mae  sail .  i  bwyso  arni.  Y 
mae  gair  Duw  yn  dweyd  fod  rhodd  yn  y  dirgel  yn  tori 
digofaint,  a  gwobr  yn  y  fynwes  lid  cryf  Y  mae  rhywbeth 
mewn  gwobr  yn  tueddu  i  ladd  digofaint.  Y  mae  hyn  yn  y 
genadwri  yma.  Y  mae  Duw  yn  Dad  i  roddi  rhodd  ;  ac  y 
mae  yn  ein  cyfarfod  mewn  heddwch.  Y  mae  yn  rhoddi  ei 
Fab  i  chwi  i'ch  gwneyd  yn  gyfiawnder  Duw  ynddo  ef 
Wel,  cymoder  chwi  yn  y  drefn  hon. 

III.  Pwysigrwydd  y  genadwri  gyda  golwg  ar  ei  derbyn- 
iad :  "  A  ninau  gan  gydweithio,  ydym  yn  atolwg  i  chwi  na 
dderbynioch  ras  Duw  yn  ofer." 

Y  derbyn  yma  yw  y  peth  mawr.  A  feddyliasoch  am 
bwysigrwydd  cenadwri  y  cymod  gyda  golwg  ar  ei  der- 
byniad  ?  Y  mae  Duw  yn  rhoddi  pwys  mawr  ar  hyn.  A 
ydyw  y  pechadur  yn  ei  derbyn  rhag  fod  y  cwbl  yn  ofer. 
A  chofiwch  mai  nid  y  genad  ei  hunan  sydd  yma,  ond  y 
mae  Duw  yn  y  genadwri ;  ac  y  mae  yn  sylwi  a  ydych  yn 
ei  derbyn.  O  faint  aiff  o'r  cyfarfod  hwn,  gan  wrando  y 
pregethau,  a'r  cwbl  drosodd  wedi  hyiiy  !  Y  mae  hyn  yn 
rhy  fach  ;  derbyn  yn  ofer  ydyw  ;  y  mae  eisieu  derbyn  y 
genadwri.  Nid  yvf  clywed  am  lesu.  Grist  ddim  yn  ddigon, 
na  chlywed  am  ei  angeu.     Y  mae  eisieu  ei  dderbyn. 

Mi  debygwn  i  ei  fod  yn  perthyn  i'n  gorchwyl  ni  fel 
cenhadon  i  fyned  ar  eich  ol  chwi  ;  nid  i  ddweyd  fy  mhregeth 
yn  y  fan  hon,  ond  i  fynu  gwybod  a  ydych  yn  ei  derbyn,  i 
wybod  pa  sut  y  byddi  yn  y  ffair,  a  thrwy  yr  wythnos.     Y 


PREGETIIAU.  73 

mae  arnaf  ofn  y  bydd  y  cwbl  drosodd  gyda  llawer  ar  ol  i'r 
bregeth  ddarfod.  Ewch  chwi  dros  eich  pregeth,  meddwch, 
a  rhyngom  ni  â  hi  wedi  hyny.  Xa  ;  nid  digon  hyny.  Y 
mae  eisieu  edrych  pa  sut  y  mae  wedi  hyny.  Beth  yw  y 
canlyniad  ?     Pa  sut  y  bydd  wedi  hyny  arnom  yw  y  pwnc. 

Yr  ydych  yn  cofio  yr  hanes  am  Dafydd.  Cafodd  Gad  ei 
ddanfon  ato,  a  rhoddodd  ddewisiad  iddo  o  dri  pheth :  naill 
ai  cael  saith  mlynedd  o  newyn,  neu  ffoi  dri  mis  o  flaen  ei 
elynion,  neu  gael  haint  yn  y  wlad  am  dri  diwrnod.  A 
dyma  Dafydd  yn  dywedyd,  "  Y  mae  yn  gyíyng  iawn  arnaf 
fì :  bid  i  mi  syrthio  yn  awr  yn  llaw  yr  Arglwydd,  canys 
aml  yw  ei  drugareddau  ef,  ac  na  chwympwyf  yn  Ilaw  dyn." 
Ond  wedi  i'r  prophwyd  ddarfod  ei  genadẁri,  dyma  fe  yn 
dweyd,  Yn  awr  ymgynghora,  ac  edrych  pa  beth  a  atebaf  i'r 
hwn  a'm  danfonodd  i.  Nis  gallaf  fyned  yn  ol  heb  atebiad. 
Ymgynghora,  ac  edrych  pa  beth  a  atebaf.  Dyma  fìnau 
wedi  traethu  fy  nghenadwri  wrthych  chwithau.  Yn  awr, 
ymgynghored  pob  un  beth  yw  yr  ateb.  A  ydych  yn  der- 
byn  y  Mab  ?  A  wyt  ti  yn  cwympo  i  mewn  â'r  telerau  i 
dderbyn  ei  gymod-?  A  ydych  yn  derbyn  y  genadwri,  rhag 
eto  y  byddwch  yn  fifeindio  y  cwbl  yn  ofer,  ac  wedi  gwrando 
heb  dderbyn  erioed  ? 

/V.  Piuysip'iuydd  y  genadwri  yn  ei  hadeg :  "  Mewn 
amser  cymeradwy  y'th  wrandewais,"  &c. 

Y  mae  y  pwysigrwydd  sydd  yn  perthyn  iddi  fel  y  mae 
yn  dyfod  oddiwrth  Dduw,  ac  fel  y  mae  mor  bwysig  gyda 
golwg  ar  y  derbyniad  ohoni  yn  dragwyddol  yn  ei  ganlyn- 
iadau.  Y  mae  y  peljiau  yna  yn  rhoddi  pwys  anrhaethol 
ar  eu  hadeg.  Y  mae  hi  yn  awr  yn  adeg  gyfleus.  Y  mae 
yn  gyfleus  y  prydnawn  Sabbath  hwn  :  "  Wele  yn  awr  yr 
amser  cymeradwy  ;  wele  yn  awr  ddydd  yr  iachawdwriaeth." 

Dyna  un  peth  ag  sydd  yn  gwneyd  yr  adeg  yma  yn  adeg 
bwysig,  adeg  y  gwrando  ydyw  :  "  Mewn  amser  cymeradwy 


74  PREGETHAU. 

y'th  wrandewais."  Mae  arnaf  ofn  y  bydd  rhai  ohonoch  yn 
gwrando  pan  na  bydd  Duw  yn  gwrando.  Yr  wyf  yn  cofio 
gweled  rhai  yn  galw,  a  dim  tebyg  fod  Duw  yn  gwrando. 
O  !  dymor  anrhaethol  bwysig !  Y  tymor  y  mae  Duw  yn 
gwrando  !  "Mewn  amser  cymeradwy  y'th  wrandewais."  Ac 
nid  gwrando  arnat  ti  yn  unig,  ond  gwrando  ar  ei  Fab.  "  Yr 
wyf  finau  yn  dy  wrando,"  medd  y  Tad.  "  Ni  bydd  dy  lafur 
yn  ofer ;  mi  wrandawaf  finau."  O  dymor  gwerthfawr ! 
Onid  wyt  am  achub  yr  adeg  hon,  adeg  y  mae  dyoddef- 
iadau  lesu  Grist  yn  llefaru  drosot  ti !  Y  mae  gwaed  lesu 
megis  yn  weddi  drosot  ti.  Adeg  y  mae  y  Tad  yn  gwrando, 
a'r  Mab  yn  gweddio,  ydyw  hi  yn  awr.  A  chymerwch  yr 
adeg,  bobl  anwyl.  O  y  fath  werth  i  dy  feddwl  dan  bwys 
euogrwydd  i  droi  at  Dduw,  a  chofio  y  gwrandawa  efe.  lesu 
yn  rhoddi  ei  ufudd-dod  perffaith  o  dy  blaid  !  Mi  wran- 
dawaf,  medd  y  Tad,  ac  mi  faddeuaf  y  cwbl.  Caiff  gyf- 
iawnder  yn  lesu  Grist  ;  a  gwnaf  ef  yn  gyfiawnder  byth 
ynddo  ef 

Y  mae  yr  adeg  yma  yn  bwysig  hefyd  am  ei  bod  yn  adeg 
o  gynorthwyo  :  "  Ac  yn  nydd  iachawdwriaeth  y'th  gynorth- 
wyais."  O  drugaredd  y  mae  Duw  yn  rhoddi  ei  Ysbryd 
allan  i  gynorthwyo,  heb  fyned  i  achwyn  ar  dy  galedwch, 
na  dim.  Y  mae  Duw  yn  cynorthwyo.  Dyma  le  i'r  genad 
obeithio  a  nesu  yn  mlaen — y  mae  Duw  yn  cynorthwyo  ; 
ac  y  mae  yn  tywallt  ei  Ysbryd  i  gynorthwyo.  Beth  yw 
yr  argyhoeddiad  sydd  yn  dy  feddwl  ?  Duw  sydd  yn 
cynorthwyo. 

Gochelwch  i  hyn  fyned  heibio.  O  !  y  fath  drueni  dy 
weled  eto  yn  ymyl  marw,  a'r  tymor  wedi  darfod,  a  thra- 
gwyddoldeb  yn  dy  gymeryd  iddo  ei  hunan  !  Byddi  yn 
teimlo  wedi  hyny  dy  fod  yn  gweddío,  a  Duw  heb  wrando. 
Y  tymor  goreu  wedi   myned   heibio,  a  dim   tuedd  yn  dy 


PREGETIIAU.  75 

enaid  di  dy  hunan  at  hyn,  a  dim  cynorthwy  i'w  gael. 
Ond  yn  awr  y  mae  cynorthwy  i'w  gael.  Y  mae  yr 
adeg  yna  heb  fyned  heibio  yn  y  cyfarfod  hwn.  Nis 
gallaf  ddweyd  y  cai  ef  eto.  Ond  dyma  y  cwbl  genyf 
fi  heddyw.  Y  mae  genyf  fi  hawl  i'w  ddweyd  :  Wele  yn 
awr  yr  amser  cymeradwy  ;  wele  yn  awr  ddydd  yr  iachawd- 
wriaeth.  Y  mae  y  ffordd  yn  fer.  Ydyw.  Xis  gwn  pa 
mor  fer.  A  gai  di  wrando  yn  hir  yn  y  capel  newydd.  Xis 
gwn.  Ond  wele  yn  awr  yr  amser  cymeradwy.  Yr  oedd 
un  athraw  ar  ddosbarth  o  blant  bychain  unwaith  yn  ceisio 
dangos  iddynt  bethau  mawrion  y  Beibl  ;  a  dymá  fe  yn 
dweyd  wrthynt,  Ewch  adref,  ac  ewch  ar  eich  gliniau  i  ofyn 
am  fendith  a  bywyd  trwy  y  pethau  hyn  ;  oblegid  y  mae  y 
tymor  yn  fyr  iawn.  A  dyma  un  ohonynt  yn  dweyd,  Beth 
pe  bawn  i  yn  marw  cyn  myned  adref!  Digon  gwir ! 
Gallech  chwi  a  finau  farw  felly.  Nid  oes  dim  i'w  wneyd 
ynte  ond  gwaeddi  yn  awr.  Y  mae  arnaf  awydd  meddwl 
am  dduwioldeb  pan  y  mae  pob  peth  o'n  plaid.  Nis  gwn 
sut  y  bydd  hi.  Yn  awr,  cyn  myned  adref  Cwyd  dy 
feddwl  yn  awr  at  Dduw,  a  gofyn  am  gael  derbyn  y  cymod 
yn  y  gwaed.  Yr  oeddwn  yn  darllen  am  hen  wr  wedi  bod 
yn  gwrando  yn  hir,  ac  eto  yn  dal  yn  gyndyn.  Cymerwyd 
ef  yn  sál  gan  afiechyd,  a  daeth  y  gweinidog  ato  i  ym- 
ddiddan  âg  ef,  a  dweyd  wrtho  am  yr  iachawdwriaeth.  Ond 
nid  oedd  dim  a  fy nai  efe  â  hi.  Ni  throai  ei  feddwl  ati 
mewn  un  modd.  Nid  oedd  dim  yn  effeithio  arno.  Ni 
allai  roddi  ei  hunan  iddi.  Ond  dyna  y  peth  diweddaf  a 
ddywedodd,  "  Gobeithio  y  daw  fy  adeg  inau  ry wbryd,"  a'r 
dyn  yn  marw  y  pryd  hyny.  Y  mae  arnaf  ofn  fod  llawer 
felly,  yn  dweyd,  Gobeithio  y  caf  finau  iachawdwriaeth  ryw- 
bryd  !  Gobeithio  y  daw  hi  !  Dyna  oedd  rhai  ohonoch  yn 
ei  ddweyd  yn  y  ty  o'r  blaen  y  bûm  i  yn  pregethu  ynddo  ; 
yn  oedi  y  pryd  hwnw,  ac  yn  yr  un  man  heddyw !     lë,  yn 


«5  PREGETHAU. 

wir,  yn  mhellach  ;  ac  felly  y  bydd  hi  am  flynyddau  lawer. 
Ac  felly  dyma  y  gair  diweddaf  a  ddywedaf :  Yn  awr  yw  yr 
amser  cymeradwy.  O  gochelwch  fyned  i'r  byd  mawr  wedi 
gwrthod  y  cymod  !     Amen. 


PREGETH  VIII. 


PREGETH   ANGLADDOL   Y    PARCH.   HENRY   REES. 

Heb.  xiii.  7,  8:  "  Meddyliwch  am  eich  blaenoriaid.  y  rhai  a  draeth- 
asant  i  chwi  air  Duw  :  íîydd  y  rhai  dilynwch,  gan  ystyried  diwedd 
eu  hymarweddiad  hwynt.  lesu  Grist,  ddoe  a  lieddyw  yr  un,  ac 
yn  dragywydd." 

\^  MAE  yn  ymddangos  ar  yr  olwg  gyntaf  fod  yr 
Apostol,  yn  y  benod  hon,  yn  taflu  at  eu  gilydd  nifer 
o  gynghorion  heb  un  cysylltiad  rhyngddynt.  Ond  y  mae 
dau  fath  o  gysylltiad  :  un  ydyw  cysylltiad  ymresymiadol  ; 
y  Ilall  ydyw  un  awgrymiadol.  Nid  oes  yma  ddim  cysyllt- 
iad  gwahanol  ranau  mewn  ymresymiad,  fel  y  cawn  yn  y 
rhanau  o'r  blaen  o'r  Ilythyr.  Ond  eto  y  mae  yn  debyg  fod 
yma  gysylltiad  awgryniiadol,  sef  y  naill  gyngor  yn  awgrymu 
y  Ilall,  neu  y  nesaf ;  rhyw  ail  syniad  yn  un  adnod  yn  arwain 
y  meddwl  at  yr  adnod  arall.  Y  mae  yr  Apostol  yn  dechreu 
gyda  brawdgarwch — y  pwnc  mawr  oedd  ganddo  ef  i  son 
am  dano,  ac  i  alw  sylw  yr  holl  eglwysi  yn  mhob  llythyr. 
Ond  y  mae  hyny  yn  naturiol  iawn  yn  arwain  i  roddi  cyngor 
am  letygarwch.  Yna,  y  mae  y  meddwl  o  letygarwch  yn 
suggestio  y  meddwl  am  berthynas  deuluaidd,  yr  hon  sydd 
yn  seiliedig  ar  briodas  ;  ac  felly  y  mae  yn  rhoddi  gair  neu 
ddau  am  anrhydedd  yr  undeb  priodasol.  Yna  y  mae  y 
berthynas  deuluaidd  yn  arwain  yn  naturiol — yn  awgrymu 
ymddiried  yn  yr  Arglwydd — ymddiried  ein  hamgylchiadau 
ni  a'n  teuluoedd  i'r  Hwn  a  ddywedodd,  "Ni'th  roddaf  di  i 
fyny,  ac  ni'th  Iwyr  adawaf  chwaith."  Y  mae  y  meddwl 
yna,   drachefn,  yn   awgrymu   i'r   awdwr  siamplau  yr  hen 


78  PREGETHAU. 

flaenoriaid  fel  cymorth  i  ymddiried  yn  yr  Arglwydd. 
Meddyliwch  am  y  rhai  aeth  o'ch  blaen  :  y  fath  rwystrau  yr 
aethant  hwy  trwyddynt ;  mor  ddyoddefgar,  mor  fifyddiog 
trwy  bob  gorthrymder.  Meddyliwch  am  danynt.  i\c  yna, 
y  mae  y  crybwylliad  am  eu  blaenoriaid  yn  arwain  yn 
naturiol  at  Fugail  mawr  y  defaid,  "  lesu  Grist,  ddoe  a 
heddyw  yr  un,  ac  yn  dragywydd." 

Cysylltiad  fel  yna  sydd  yma — y  naiU  adnod  yn  suggestio 
y  meddwl  yn  yr  adnod  o'i  blaen.  Y  mae  ychydig,  o  bosibl, 
o  duedd  eto  i  ofni  rhoddi  gormod  o  barch  i  ddynion  da  ; 
ac  y  mae  rhai  wedi  myned  i  eithaf  fel  yna.  Y  mae  y  Pab- 
yddion  yn  rhoddi  gormod  o  barch  i'r  seintiau.  Ond  nid 
oes  berygl,  ond  i  ni  gymeryd  y  ddwy  adnod  gyda'u  gilydd, 
Meddyliwch  am  eich  blaenoriaid,  a  chofiwch  mai  lesu  Grist 
sydd  yr  un.  Yn  y  cysylltiad  yna  y  mae  yn  anmhosibl 
rhoddi  parch  gormodol  i  weision  lesu  Grist.  Y  mae  y 
Pabyddion  yn  codi  y  seintiau  yn  lle  Crist,  ac  i  guddio  Crist 
o'r  golwg.  Nid  ydym  ni  am  wneyd  hyny.  Ond  yr  un 
pr^^d,  y  mae  genym  sail  Ysgrythyrol  awdurdodiad  dwyfol 
i  roddi  parch  i  flaenoriaid — dynion  blaenaf,  dynion  ar  y 
blaen  yn  eglwys  Crist.  Ac  yn  wir,  dyna  ydyw  hanes  yr 
eglwys,  hanes  ei  dynion  hi.  Erbyn  i  chwi  feddwl,  dyna 
ydyw  hanes  pob  gwlad — hanes  rhyw  ychydig  ddynion  ;  a 
dyna  hanes  eglwys  Crist.  Y  mae  gwir  yn  hyny,  fod  yr  oes 
yn  effeithio  ar  ddynion  yr  oes  ;  ond  y  mae  mwy  o  wir  yr 
ochr  arall  eto — fod  rhai  dynion  yn  gwneyd  i  fyny  yr  oes. 
Dyna  ydy w  hanes  y  Beibl  rhan  fwyaf ;  dyna  ydyw  y  Beibl 
— hanes  dynion.  Nid  oes  dim  yo  fwy  buddiol  i  bobl  ieu- 
ainc  i'w  efrydu  na  hanes  y  Beibl,  ac  yn  enwedig  hanes  yr 
eglwys  :  hanes  dynion  da ;  a  dyna  y  cyngor  sydd  yma. 
Dechreuwn  gyda'r  gweision  yn  yr  adnod  gyntaf,  Parhaed 
brawdgarwch.  Yma,  Meddyliwch  am  eich  blaenoriaid. 
Cofiwch  hwynt.     Y  mae  y  gair  a  gyfieithir  "  meddyliwch  " 


PREGETHAU.  79 

yma  yn  cael  ei  gyfieithu,  y  rhan  amlaf,  "  cofiwch."    Cofiwch 
eich  blaenoriaid.     Nid  yw  hyn  yn  afreidiol  eto  fel  cyngor, 
yn  enwedig  i'r  Cymry.     Yr  ydym  ni,  yn  sicr,  yn  feius  yn 
ein  parodrwydd  i  anghofio  y  dynion  a  gododd  yr  Arghvydd. 
Yr  ydym  yn  bechadurus  yn  hyn— dibris  o'u  coffadwriaeth. 
Gwnawn  swn  mawr  am  fis  neu  ddau,  ac  yna  dyna  y  cwbl 
yn  darfod  ;  ac  ni  sonir  fawr  am  danynt.    Bydd  yn  anhawdd 
iawn  cael  dim  o'u  hanes  ;  ac  ni  bydd  neb  a  gymer  y  dra- 
fferth  i  ysgrifenu  eu  hanes  ;    a  phe  buasid  yn  gwneyd  eu 
hanes,  bydd  yn  anhawdd  iawn  cael  neb  í  brynu  y  llyfr.     Y 
mae  eisieu  i  ni  feddwl   am  y  geiriau   hyn  :     Cofiwch  eich 
blaenoriaid  :  eich  blaenoriaid— dynion  oedd  ar  y  blaen— yn 
llywodraethu.     Dyna  y  gair  sydd  ar  ymyl  y  ddalen— eich 
llywodraethwyr.     Y  mae  hyn  i  fod  yn  eghvys  lesu  Grist— 
llywodraethu.     Y  mae  Uywodraeth   i   fod  yma  ;  ac  y  mae 
yn  anmhosibl  fod  llywodraeth  heb  lywodraethwyr.    Un  o'r 
barnau  trymaf  all  fod  ar  eghvys  Dduw  ydy w  colli  dynion 
yn   meddu   ysbryd   llywodraeth— dynion  ar  y  blaen.     Fe 
sonir  yn  Esaiah  H.  17,  18,  am  hyn  fel  y  cwpan  erchyll  ;  íe, 
gwaddod  y  cwpan  erchyll.     Dywedir  am  yr  eglwys  yn  y 
cyfnod  hwnw,  "  Deffro,  deffro,  cyfod  Jerusalem,  yr  hon  a 
yfaist  o  law  yr  Arghvydd  gwpan  ei  lidiowgrwydd  ef ;  yfaist 
waddod  y  cwpan  erchyl!  ;    íe,   sugnaist  ef"      Beth  oedd 
hyny?     Dyna  yr  adnod  nesaf:   "  Nid  oes  arweinydd  iddi 
o'r  holl  feibion  a  esgorodd  ;  ac  nid  oes  a  ymaflo  yn  ei  llaw 
o'r  holl  feibion  a  fagodd."     Yr  eglwys  wedi  ei  gadael  heb 
arweinydd— dyna  farn  !     Xid  oes  iddi  arweinydd  o'r  holl 
feibion  a  esgorodd  ;  nid  oes  a  ymaflo  yn  ei   llaw  o'r  holl 
feibion  a  fagodd.    Nid  yw  y  Beibl  yn  son  am  farn  drymach 
na  hon.     O  trugarhaed  Duw  wrthym  !    O'r  ochr  arall  wedi 
hyny,  un  o'r  bendithion  gwerthfawrocaf  a  addewir  i  egKvys 
Dduw  ydyw  codi  bugeiliaid.     Y  mae  Duw  yn  addaw  hyn  : 
"  Rhoddaf  i  chwi  fugeiliaid  wrth  fodd  fy  nghalon."    Y  mae 


8o  PREGETHAU 

yn  bosibl  i  ni  gael  bugeiliaid  heb  fod  wrth  fodd  calon  Duw. 
Ond  i  un  felly  y  mae  Duw  yn  rhoddi  iddo  allu,  a  gwy- 
bodaeth,  a  deall. 

Wel,  meddyh'wch  am  danynt !  Ni  byddai  hyn  o  gyfar- 
fod  yn  anfuddiol  heno,  pe  na  baem  ond  yn  dyfod  at  ein 
gilydd  i  feddwl  am  Mr.  Rees  ;  i  feddwl  am  y  golled  am 
dano  ;  ac  i  fyned  at  Dduw  yn  y  teimlad  yma.  MeddyHwch 
am  y  dynion  oedd  ar  y  blaen.  Y  mae  dynion  yn  codi 
blaenoriaid  heb  fod  Duw  yn  eu  codi.  Ond  i  lawr  yr  aiff  y 
rhai  hyny — i  lawr  rhwng  eich  dwylaw  er  pawb.  Weithíau, 
fe  fydd  dynion  yn  erbyn,  a  Duw  o  blaid.  Mae  hyny  yn 
bod  :  Duw  yn  mynu  anrhydeddu  ambell  un,  ac  yn  eí  godi ; 
a  hyny  yn  groes  i  ddynion — i  ddynion  da — fel  y  cododd 
Dafydd  frenin.  Yr  oedd  hyd  yn  nod  y  prophwyd  yn  methu 
gweled.  Bryd  arall,  y  mae  ambell  un  yn  codi  ei  hunan 
heb  fod  Duw  na  dynion  yn  ei  godi.  Ond  y  mae  esiamplau 
yn  bod  pan  y  bydd  Duw  a  dynion  yn  codi  dyn  ;  Duw  a 
dynion  yn  dweyd,  Dyma  y  dyn  y  mae.Duw  yn  rhoddi  ei 
sêl  dros  ei  ddewisiad.  Dyn  fel  hyn  oedd  ef  1  Ni  chlywais 
fod  neb  yn  ei  erbyn.  Yr  oedd  pawb  yn  rhoddi  lle  iddo  yn 
naturiol.  Yr  ydym  yn  bur  sicr  ei  fod  wrth  fodd  calon 
Duw.  MeddyHwch  am  dano.  MeddyHwch  am  dano  yn 
bersonol,  yn  neillduol ;  nid  yn  gyffredinol,  nid  yn  y  lluaws. 
FeaHai  y  goddefwch  i  ninau  ddweyd  gair  am  y  gwr  mawr 
hwn  yn  bersonol,  ar  ei  ben  ei  hun.     MeddyHwch  am  dano. 

Yr  oedd  yn  meddu  rhyw  gymhwysderau  i  flaenori.  Yr 
oedd  ei  Dad  Nefol  wedi  ei  ddonio  â  phob  cymhwysder 
angenrheidiol  i  fod  ar  y  blaen.  Yr  oedd  ynddo  gydgyfar- 
fyddiad  o  gymhwysderau.  Yn  hyn  yr  oedd  yn  ddiail. 
GaHai  fod  Uawer  yn  ei  oes  yn  meddu  rhyw  ragoriaeth  lawn 
cymaint  ag  yntau,  ac,  feahai,  yn  fwy  ;  ond  anfynych  iawn 
y  gwelwyd  neb  yn  meddu  y  fath  gydgyfarfyddiad  ag 
sydd  yn  gwneyd  blaenor — cydgyfarfyddiad  o  ragoriaethau. 


PREGETHAU.  8l 

Dyna  sydd  yn  gwneyd  commander.  Y  mae  yn  filwr  ;  ond 
y  mae  yn  gofyn  fod  ynddo  îuaws  o  bethau  i'w  alluogi  i 
gomandio.  Fe  fydd  yn  fuddiol  enwi  rhyw  ychydig  o'r 
rhagoriaethau  oedd  ynddo. 

laf.  Meddai  sobrwydd  duwiol,  sobrwydd  sanctaidd  ;  ac 
ar  yr  un  pryd,  yr  oedd  yn  llawn  o  addfwynder  siriol.  Yr 
oedd  hyny  yn  amlwg  ynddo.  Yr  oedd  yn  ddyn  sobr,  dif- 
rifol.  Gobeithio  na  choHwn  y  rhai  yma.  Dyn  o  ddifrif 
oedd  ;  dyn  felly  oedd  yn  mhob  man.  Dyn  duwiol  sobr,  a 
duwiol  iawn.  Dyma  sylfaen  ei  holl  ddefnyddioldeb.  Yr 
oedd  yn  weddíwr  mawr ;  yr  oedd  yn  byw  yn  agos  at  yr 
Arglwydd  ;  ac  eto  yr  oedd  yn  ddyn  anwyl.  Yr  oedd  pawb 
oedd  yn  adnabyddus  ohono  yn  myned  yn  bur  hysbys  o 
hyn.  Yr  oedd  yn  un  o'r  dynion  mwyaf  siriol  a  welsoch 
chwi  erioed.  Nid  dyn  duwiol  sur,  ond  siriol.  Xid  dyn 
duwiol  sarug,  ond  un  tebyg  i'w  Feistr,  addfwyn.  Yr  oedd 
cydgyfarfyddiad  fel  yna  yn  ei  gymeriad. 

2il.  Yr  oedd  cydgyfarfyddiad  hefyd  o'r  hen  a'r  newydd 
yn  hynod  ynddo.  Yr  oedd  yn  hoff  o'r  hen  awdwyr,  ac  yn 
ddarllenwr  mawr  o  awdwyr  newyddion  ar  yr  un  pryd.  Yr 
oedd  wedi  ei  fwydo  âg  ysbryd  y  Dr.  Owen.  Dyna  a'i 
gwnaeth  y  peth  oedd — yr  Hen  Buritaniaid.  Ac  eto,  yr 
oedd  yn  ddyn  gwreiddiol,  ac  yn  ddyn  yn  ymgymeryd  â 
phethau  newydd.  Un  o'r  rhai  mwyaf  hysbys  a  welais 
erioed  oedd.  Yr  oedd  yn  fwy  hysbys  o  lenyddiaeth  yr  oes 
na  nemawr  o  ddynion.  Yr  oedd  yn  medru  gwerthfawrogi 
awdwyr  da  yr  oes  hon,  yn  enwedig  os  byddai  grym 
ynddynt.  Nid  oedd  yn  hoff  o  bob  math  o  brydferthwch 
llenyddol ;  ond  lle  bynag  y  byddai  grym  a  gallu,  yr  oedd 
rhywbeth  ynddo  ag  oedd  yn  gydnaws  yn  y  fan  âg  ef,  yn  ei 
alluogi  i'w  werthfawrogi,  megis  Arnold,  Carlyle,  a  Taylor. 
Yr  oedd  yn  darllen  awdwyr  newyddion,  heb  ddibrisio  yr 
hen.     Peidiwch  a  dibrisio  yr  hen  awdwyr.     Mae_^rhai  na 


82  PREGETHAU. 

fynant  ond  yr  hen,  a  rhai  ddim  ond  y  newydd.     Ond  yr 
oedd  lle  yn  Mr.  Rees  i'r  hen  a'r  newydd. 

3ydd.  Yr  oedd  ynddo  gyfuniad  o  feddwl  a  theimlad  y 
tuhwnt  i'r  cyffredin.  Yr  oedd  ganddo  feddwl  cryf,  dys- 
glaer  ;  ac  eto,  yr  oedd  ganddo  deimlad  gwresog.  Rhagorai 
yn  mhob  un  o'r  ddau  ;  ac  yn  enwedig  yn  undeb  y  ddau  â'u 
gilydd.  Nid  oes  un  amheuaeth  na  ddarfu  ymddangosiad 
Mr.  Rees  greu  cyfnod  newydd  yn  mhregethu  Cymru.  Pan 
y  daeth  ar  draws  y  wlad  yr  oedd  yn  ddyn  na  welwyd  ei 
debyg  yn  dyfod  o'r  blaen.  Meddai  gyflawnder  o  feddyliau, 
a'r  rhai  hyny  wedi  eu  cyfansoddi  mor  drefnus.  Yr  oedd 
hyny  yn  beth  heb  ei  debyg.  Dyma  beth  newydd,  ddywedai 
pawb.  Ond  y  peth  oedd  yn  fwy  newydd  ydoedd  y  teimlad 
oedd  yn  rhedeg  trwy  y  cwbl.  Yr  oedd  yno  esgyrn  ;  ond 
nid  esgyrn  oeddynt  fel  fydd  gan  rai  ohonom  ni,  rhai  sych- 
ion  heb  ddim  arnynt  nac  ynddynt.  Yr  oedd  ganddo  ef 
esgyrn  yn  llawn  o  fêr  difeinyddiaeth  iachus.  Ac  nid  yn 
unig  yr  oedd  yna  fêr  ynddynt,  ond  yr  oedd  arnynt  gîau,  a 
chnawd,  a  chroen  ;  ac  O  mor  brydferth  !  pob  aelod  yn  ei 
le  ;  a'r  cwbl  yn  gwisgo  prydferthwch.  Ond  mwy  na  hyny 
drachefn — yr  oedd  bywyd  ynddynt.  Yr  oedd  y  peth 
byw  yn  mhob  pregeth.  Dyma  oedd  yn  ei  wneyd  yn 
ddyn  mawr.  Meddyliwch  am  dano.  Nid  oes  genym 
ond  ei  gofio  ef  bellach.  Y  dyn  mawr  yma,  nid  oes 
genym  ond  crybwyll  rhyw  ychydig  o  bethau  am  dano 
i  chwi  gael  myfyrio  am  danynt  eto.  Y  mae  wedi  myned 
erbyn  hyn.  Xi  wehvch  mohono  yma  byth  ychwaneg. 
Y  dyn  y  buoch  yn  gwledda  wrth  wrando  arno.  Y  bobl 
annuwiol  sydd  yma  heno,  y  mae  yma  rai  ohonoch  wedi 
myned  yn  drech  na  phregethu  Rees.  Ni  chewch  gyüe  i'w 
wrando  byth  mwy.  Y  mae  wedi  myned.  Ni  welwch  ei 
wyneb  mwy, — byth,  byth  mwy.  A  chwithau,  saint  Duw, 
ni  welwch  ei  wyneb  hardd   ef  mwy,  na'i   wên   angylaidd. 


PREGETHAU.  83 

Nid  yvv  ddim  i'w  gael  heno.  Ac  O  !  mor  wâg  ydyw  ein 
cyfundeb  ni !  O  !  'r  fath  wagder  sydd  hebddo  !  Xid  oes 
genym  ond  ei  gofio,  a  thristhau  a  wylo,  wrth  feddwl  na 
chawn  weled  ei  wynebpryd  ef  mwy.  Er  myned  i  Lerpwl  i 
chwilio  am  dano,  a  thua'r  Benarth,  nid  yw  ddim  yno  !  Ac 
O !  yn  y  Gymanfa  y  bydd  yn  drist !  Mae  yn  alarus 
meddwl  am  y  Gymanfa  eto.  O!  beth  ddaw  ohonom  ni ! 
A  gawn  ni  fyned  i'r  Ilwch  at  yr  Arglwydd  gyda'n  gilydd 
fel  eglwys  i  ofyn  i  Dduw  drugarhau  wrthym.  Nid  oes 
genym,  wedi'r  cwbl,  ddim  ond  gadael  y  mater  yma,  a  throi 
at  yr  adnod  nesaf,  "  lesu  Grist,  ddoe  a  heddyw  yr  .un,  ac 
yn  dragywydd." 

Y  mae  yma  rhyw  gysylltiad.  Mae  yn  debyg  fod  dau  air 
yn  yr  adnod  gyntaf  o'r  testyn  yn  arwain  meddwl  yr  ysgrif- 
enydd  at  y  Person  mawr  sydd  yn  yr  ail  adnod,  yr  Arglwydd 
lesu  Grist.  "  Meddyliwch  am  eich  blaenoriaid,  y  rhai  a 
draethasant  i  chwi  air  Duw."  Gyda  ei  fod  yn  ysgrifenu  y 
frawddeg  yna,  dyma  ei  feddwl  yn  rhedeg  yn  union  at  des- 
tyn  mawr  y  weinidogaeth,  Gair  Dnw.  Pregethu  Gair  Duw 
yr  oedd  hwn.  Hen  Flaenoriaid,  hen  Bregethwyr :  nid 
philosophyddwyr  oeddynt.  Xid  "gwâg-dwyll"  oedd  gan- 
ddynt  i'w  bregethu,  ond  Gair  Duw.  A  dyna  sydd  genym 
oll  i'w  bregethu  :  "  lesu  Grist,  ddoe  a  heddyw  yr  un,  ac  yn 
dragywydd."  Ni  raid  i  ni  newid  ein  testyn.  Mae  yr  hen 
bwnc  yn  ein  pwlpudau  eto— lesu  Grist.  Nis  gallwn  ei 
bregethu  yn  debyg  i  rai  welsom  ;  ond  eto  ni  raid  i  ni 
ddigaloni  yn  lân  tra  byddo  genym  lesu  Grist  i'w  gynyg  i'r 
bobl — lesu  Grist !  Dyma  eu  testyn  hwy — lesu  Grist ! 
Dyma  ein  testyn  ninau  !  A  thra  y  byddom  yn  pregethu 
lesu  Grist  a'i  gyfiawnder,  lesu  Grist  a'i  waed,  lesu  Grist  yn 
unig  Geidwad  i'r  penaf  o  bechaduriaid,  fe  achubir  rhyw  rai 
eto  yn  ein  tref  ni.  Mae  yr  Ysbryd  Glân  wedi  ymrwymo  i 
Iwyddo  y  weinidogaeth  tra  byddo'r  lesu  yn  cael  ei  ogon- 


84  PREGETHAU. 

eddu.  Cadwed  Duw  y  testyn  hwn  yn  ein  pregethau. 
Gofalwch  am  hwn,  bobl  anwyl !  Bu  amser  yn  y  deyrnas 
yma  pan  yr  oedd  dynion  yn  meddwl  eu  hunain  yn  ormod 
o  ysgolheigion  i  bregethu  lesu  Grist.  Mae  Blackstone  yn 
dweyd  ei  fod  yn  myned  oddiamgylch  yn  Llundain  i  bob 
eglwys  i  glywed  pa  fath  bynciau  a  bregethent  ;  a  dyna  ei 
dystiolaeth,  ar  ol  gwrando  pawb,  na  chlywodd  yr  un  bregeth 
o  fewn  y  dref  fawr,  yn  Llundain,  na  allasai  Cicero,  neu  ryw 
bagan  felly,  ei  thraddodi.  Nid  oeddynt  yn  pregethu  dim 
ond  moesóldeb.  Ond  yr  oeddynt  trwy  hyny  yn  myned  yn 
fwy  anfoesol.  Nid  wyf  heb  ofni  nad  oes  berygl  i  ryw  beth 
fel  hyn  gymeryd  lle  yn  ein  dyddiau  ninau.  Mae  rhyw 
arwyddion  fel  pe  byddai  y  wlad  braidd  eisieu  rhywbeth 
newydd  yn  lle  lesu  Grist — rhyw  ysfa  am  philosophi,  a 
rhyw  bynciau  dadleugar,  yn  lle  hen  Drefn  Gras.  Cadwed 
Duw  ni  rhag  hyny.  Mae  llawer  o  bregethau  yn  cael  eu 
cyhoeddi  ag  sydd  yn  llygru,  dan  y  fíug-esgus  o  ganmol 
cariad  Duw,  a'i  Ysbryd  Tadol  Ef ;  a'uliamcan  a'u  tuedd  i 
guddio  lesu  Grist  o'r  golwg. 

Dyma  y  pwnc — lesu  Grist.  Dyma  destyn  y  weinid- 
ogaeth.  Y  rhai  a  draethasant  i  chwi  air  Duw  ar  Green  y 
Bala — dyma  oedd  eu  testyn.  Beth  ddymchwelodd  gaerau 
Jericho  yn  Nghymru  ?  lesu  Grist.  Beth  a  barai  i  ddynion 
orfoleddu  yn  yr  hen  bwnc — lesu  Grist,  a  hwnw  wedi  ei 
groeshoelio.  Dyma  ein  testyn  ninau.  Pe  b'ai  angel  o'r 
nefoedd,  â'i  ddoniau  angylaidd,  yn  pregethu  lesu  arall,  ni 
achubid  un  enaid  trwyddo.  Ond  os  cawn  ni  y  fraint  o  ddal 
fyny  lesu  Grist  o  flaen  y  byd,  fe  dyna  ryw  fìloedd  eto  ato 
ei  hunan.  Nid  ynom  ni,  wedi'r  cwbl,  y  mae  y  grym,  ond 
yn  ein  testyn.  A  ydym  yn  foddlawn  i  fyned  o'r  golwg  er 
mwyn  i  lesu  Grist  ddyfod  i'r  amlwg  ?  O  amlyger  Ef ! 
"  lesu  Grist,  ddoe  a  heddyw  yr  un,  ac  yn  dragywydd." 
Mae  yma  air  arall  hefyd  oedd  yn  cuggestio  y  pwnc  hwn  i'r 


PREGETHAU.  85 

ysgrifenydd,  "  Ffydd  y  rhai  dilynwch."    Dilynwch  eu  ffydd. 

Ni  elwir  arnom  i  ddilyn  eu  doniau,  ond  eu  ffydd.     "  Gan 

ystyried  diwedd  eu  hymarweddiad   hwynt."     A  chyda  ei 

fod  wedi  dweyd  y  gair  yna,  dyma   y  meddwl  yn  union  fel 

trydaniaeth  yn  rhedeg  i'w  galon  ef — lesu  Grist.     Wrth  son 

am  ffydd  yr  hen  dduwiolion,  yr  oedd  ei  feddwl  yn  myned 

at  wrthddrych  ffydd  ;  oherwydd  dyma  oedd  eu  grym,  ffydd 

yn  Nghrist,  ac  y  mae  yr  un  Person  yn  wrthddrych  ffydd 

i  ninau  eto.     lesu  Grist  oedd  ganddynt  hwy  i  bwyso  arno 

ddoe  ;  y    mae    lesu   Grist  i  ninau  i  roddi   ein   pwys  arno 

heddyw.     Ac  fe  fydd  lesu  Grist  i'r  eglwys  yn  dragywydd. 

lesu  Grist  a'u  cadwodd  hwy  ;  y  mae  yn  abl  hefyd  i  gadw  y 

rhai  sydd  yn  eu  lle  heddyw.     Y  mae  lesu  Grist  gyda  ni 

eto.     A  ydych  yn  credu  hyn,  gyfeillion  ?     Yr  ydwyf  fi  yn 

ei  gredu  mor  sicr  a  dim  a  gredais  erioed,  oherwydd  Efe  a 

ddywedodd,  Yr  wyf  fi  gyda  chwi  bob  amser  hyd  ddiwedd  y 

byd.     Fe    gadwodd    Rees ;  y    mae    yn   abl    i    gadw    rhyw 

fachgen  eto,  yn  rhyw  le  ;  nid  yw  waeth  pa  le.     Disgwyliwn 

ninau  wrtho.     O  fe  fyddai  yn  rhyw  gryfder  i  gredu  fod 

lesu  Grist  yma  gyda  ni.     Y  mae  yma  yn  ein  cyfarfodydd. 

Efe  sydd  yn  anfon  rhai  i  fugeilio.     Y  mae  wedi  derbyn 

rhoddion  i  ddynion.     A  pheidiwch  a  meddwl  ei  fod  wedi 

dihysbyddu  y  cwbl.     Nid  yw  Mab  Duw  a  Phen  yr  Eglwys 

wedi  myned  yn  fanhì'upt  eto.     Y   mae  pethau  yn  edrych 

i'n  golwg  ni  yn  dlawd  iawn.     Cawsom  golled  anadferadwy 

i  olwg  dynion.     Ond  y  mae  lesu  Grist  mor  lawn  ag  erioed. 

Fe  dderbyniodd  roddion,  a'r  rhoddion  penaf  yw  rhoddi  rhai 

yn   fugeiliaid,  a  rhai  yn   athrawon,  i  berffeithio  y  saint,  i 

waith  y  weinidogaeth,  i  adeilad  corph  Crist.     Disgwyliwn 

wrth  lesu  Grist.     Os  sychodd  yr  aber,  ni  sychodd  y  môr 

ddim  er  hyny.     Awn  heibio  i  bawb  at  lesu  Grist.     lesu 

Grist   a'u    cynhaliodd   hwy.     Y    mae  Ef  yr  un   i'n   cynal 

ninau.     lesu    Grist    gynhaliodd    ein    hen    gyfaill  ;    ac    fe'i 


86  PREGETHAU. 

cynhaliodd  yn  ddisigl.  Nid  ydym  ni  yn  diolch  haner 
digon  am  y  cynal  yma.  Fe'i  cynhaliodd  hyd  y  diwedd. 
"  Gan  ystyried  diwedd  eu  hymarweddiad  hwynt."  O  dyma 
ddyn  wedi  ei  diweddu  hi  yn  dangnefeddus,  Fe  gafodd 
ddiwedd  da.  lesu  Grist  oedd  gydag  ef  yn  y  diwedd.  Yr 
oedd  arno  ofn  marw.  Yr  oedd  drwy  ei  holl  fywyd  dan 
gaethiwed.  Yr  oedd  ganddo  ryw  syniadau  am  ofnadwy. 
aeth  marw  y  tu  hwnt  i'r  cyfìfredin.  Ond  pan  ddaeth, 
cynhaliodd  lesu  Grist  ef  Cuddiodd  ef  fel  mai  prin  y 
gwybu  ei  fod  yn  marw.  Aeth  trwodd  heb  wybod.  Aeth 
heibio  ystormydd  y  Cape  Horn  heb  wybod,  a  deffrôdd  yn 
nghanol  y  Great  Pacific  lle  na  ddaw  ystorm  byth  mwy. 
Pa  sut  y  mae  yn  debyg  o  fod  gyda  chwi  tua'r  diwedd  yma  ? 
A  ydych  yn  dilyn  ymarweddiad  sydd  yn  debyg  o  droi  yn 
dda  yn  y  diwedd  ?  Fechgyn,  beth  fydd  diwedd  y  dull  yr 
ydych  yn  fyw  ?  OnJ  diwedd  ymarweddiad  hwn  diwedd 
da,  tangnefeddus  oedd.  Y  mae  lesu  Grist  yn  abl  i'n  cynal 
ninau.  Ac  nid  oes  gan  lawer  ohonom  ddim  ond  parotoi 
erbyn  y  diwedd  o'n  blaenau.  Ond  y  mae  lesu  Grist  yr  un 
ddoe  a  heddyw.  Fe  ofalodd  am  ei  blant.  O,  bu  yn  dirion 
wrthynt !     O,  y  mae  yr  un  i  ninau  !     Ymddiriedwn  ynddo. 

"  Ac  yn  dragywydd." — Y  mae  yr  un  yn  y  ddau  fyd.  Y 
mae  yr  un  yn  y  ddau  a'u  gilydd — "  yn  dragywydd." 
Tragwyddoldeb,  fy  ngwrandawyr  !  Tragwyddoldeb  !  Dyna 
fyd  dieithr  !  O,  y  byd  mawr  !  Byddwn  ynddo  yn  fuan 
iawn.  Ni  wyddom  ddim  am  dano.  Tragwyddoldeb, 
tragwyddoldeb  !  Y  mae  yn  fyd  dieithr.  Yr  ydym  yn 
colli  ein  hunain  rywfodd  mewn  gwagle  wrth  feddwl  am 
dano.  Yr  ydym  yn  dyrysu,  yn  methu  cael  dim  i  ymaflyd 
ynddo  nes  y  daw  ein  meddwl  at  lesu  Grist.  lesu  Grist  yn 
y  Beibl  ;  lesu  Grist  yn  y  drefn  i  ni  gredu  ynddo  ar  y 
ddaear  ;  Efe  hefyd  sydd  yn  y  byd  tragwyddol.  Y  mae  yn 
gwneyd  y  ddau  fyd  yn  un  â'u  gilydd.     Dyma  gymaint  o 


PREGETHAU.  '^? 

foddlonrwydd  ac  o  ddiddanwch  sicr,  ac  o  oleu  sydd  genym. 

Y  mae  lesu  Grist  yno.     Y  mae  pob  peth  arall  yn  ddieithr. 

Y  mae  ein  cyfeilHon  sydd  yno  yn  myned  yn  ddieithr  i  ni. 
Ni  fedrwn   ddychmygu  y  fath  agwedd  sydd  arnynt.     Rees 
erbyn  hyn,  nid  yw  yr  un  ag  oedd  pan  yr  oedd  yma.     Yn  y 
byd  tragwyddol  y  mae  wedi  newid.     Y  mae  wedi   myned 
trwy  ryw  gyfnewidiadau   rhyfedd  yn   y  marw  yma,  fel  nas 
gelHr  dweyd  ei  fod  yr  un  ag  oedd  pan  yr  oedd  yma.     Ond 
y  mae  un  heb  newid.     Duw  yn  y  cnawd  !      Mab  y   Dyn  ! 
Mab  Duw  yr  un.     Yr  ydym  ninau  yn  ymddiried  ynddo  yn 
y  byd  hwn;  ac  fe  fydd  yntau  yn  newydd  a  hen  ddigyfnewid 
i  dragwyddoldeb.     Wel,  mynwch  ei  adnabod.     Mynwch  ei 
adnabod,  a  rhoddwch    eich  hunain  iddo  yn  awr.     Yma  y 
mae  ymddiried    ynddo.     Ymofynwn    am     lesu    Grist  ein 
hunain.      Xid   yw  ddim   yn  ddigon   eich   bod    yn    yr    un 
cyfundeb  a  Mr  Rees,  ac  yn  blant  i  rieni  duwiol.     Rhaid 
adnabod    lesu  Grist.     Rhaid  i  chwi  adael  pawb.     Ond  y 
mae  lesu  Grist  yr  un.     Mynwch  ei  adnabod.     Peidiwch  a 
gorphwys  ar  ddim  y  tu    yma    i   Hwn.      Dyma   y  cwbl  ar 
unwaith  am  dragwyddoldeb  yn  y  Person  bendigedig  yma. 
Dyma  destyn  galar, — ein  blaenoriaid   wedi  colh'.     Ond  y 
mae  lesu  Grist  yn  aros.     O,  gobeithio  y  bydd  y  golled  yn 
peri  i   ni  feddwl   am    lesu  Grist,  yr  Hwn   y  bu  efe  yn  ei 
bregethu  mor  hir.     Cofiwch  ei  ddywediadau — mor  dyner, 
mor    wasgedig  y  byddai    yn  gahv  arnoch  at  y   Ceidwad. 
Un  o'r  pregethau  olaf  a  bregethodd  yn  y  fan   hon,  dyna 
oedd  ei  hamcan — dangos  fod  yn  rhaid  i  chwi  fyned  i  uffern 
neu    at  Grist.     Cofiwch    ei    bregethau    a'i    gynghorion ;  a 
chofiwch  roddi  ufudd-dod  iddynt,  a  rhoddi  lle  iddynt  yn 
eich  meddyHau  i'ch  arwain  i  gyd  at  lesu  Grist  i  gael  bywyd 
tragwyddol  trwyddo.     Amen. 


PREGETH   IX. 


Matth.  xi.  29:  "  C^TOerwch  fj'  iau  arnoch.  a  dysgwch  genj-f,  canys 
addfwyn  ydwyf,  a  gostyngedig  o  galon  ;  a  chwi  a  gewch'orphwys- 
dra  i'ch  eneidiau." 

YMAE  yn  ymddangos  yn  beth  tra  rhyfedd  i'r  ystyriol, 
wrth  ddarllen  yr  Ysgrythyrau  sanctaidd,  fod  gweini- 
dogaeth  yr  Arghvydd  lesu  mor  aflwyddianus  ;  ac  yr  oedd 
y  pregethwr  mwyaf  a  fu  yn  y  byd,  ac  yn  gwneyd  gweith- 
redoedd  na  wnaeth  neb  eu  tebyg,  a  dwyfoldeb  yn  dysgleirio 
o'i  amgylch  lle  y  byddai.  Eto,  y  mae  yn  beth  syn  meddwl 
fod  y  pregethwr  hwn  i  raddau  mawr  iawn  yn  un  aflwydd- 
ianus  ;  ac  yn  fwyaf  aflwyddianus  yn  y  dinasoedd  yn  y  rhai 
y  gwnaed  y  rhan  fwyaf  o'i  weithredoedd  nerthol.  Lle  y 
gwnaethpwyd  y  rhan  fwyaf,  mae  yn  ymddangos  mai  yno  y 
Hwyddai  leiaf. 

Yn  yr  adnodau  o  flaen  y  testyn,  yr  ydym  yn  cael  enwau 
Chorazin,  Bethsaida,  a  Chapernaum.  Y  mae  yn  ddiameu 
fod  lesu  Grist  yn  teimlo  fel  dyn  yn  yr  olwg  ar  hyn  ;  a'r 
unig  gysur  ganddo  oedd  troi  at  ei  Dad  nefol,  a  chydnabod 
Penarglwyddiaeth  ddwyfol :  "  lë,  O  Dad,  canys  felly  y 
rhyngodd  bodd  i  ti."  Yr  oedd  lesu  Grist  yn  tynu  cysur 
iddo  ei  hun  yn  yr  olwg  ar  Benarglwyddiaeth.  Ac  nid  yn 
unig  yr  oedd  hyn  yn  gynhaliaeth  i  feddwl  y  Gwaredwr  yn 
ei  Berson  ei  hun  ;  ond  y  mae  yn  ymddangos  ei  fod  yn 
edrych  ar  Benarglwyddiaeth  Duw  fel  sail,  ac  fel  rheswm,  i 
roddi  calondid  i  bechadur  i  ddyfod  ato.  Byddwn  ni  yn 
fynych  yn  methu  cysoni  Penarghvyddiaeth  ddwyfol  â 
gahvedigaeth  gyfí"redinol  yr  Efengyl.    Feallai  na  ddaw  neb 


PREGETHAU.  89 

i  ben  a'u  cysoni  i  foddlonrwydd  yn  mhob  peth.  Ond  y 
mae  yn  amlwg  nad  oes  dim  yn  anghyson  ynddynt ;  oher- 
wydd  newydd  iddo  ddweyd  y  geiriau  "  Pob  peth  a  roddwyd 
i  mi  gan  íy  Nhad  ;  ac  nid  edwyn  neb  y  Tad  ond  y  Mab, 
a'r  hwn  yr  ewyllysio  y  Mab  ei  ddatguddio  iddo,"  y  mae  yn 
troi  at  y  lluaws,  ac  yn  cyhoeddi  Efengyl  i  bawb  :  "  Deuwch 
ataf  fi  bawb  a'r  sydd  yn  flinderog  ac  yn  llwythog,  a  mi  a 
esmwythâf  arnoch."  Oni  b'ai  fod  trefn  yr  Efengyl  yn  drefn 
yn  cyfodi  o  Benarghvyddiaeth  Duw,  ni  buasai  yn  drefn  yn 
cyfateb  i  angen  pechadur.  Ni  buasai  genym  sail  i  alw 
pawb  at  Grist.  Am  fod  Duw  yn  achub  y  neb  a .  fyno,  a'r 
cwbl  o  ras,  y  mae  genym  sail  i  alw  ar  bawb  i  ddyfod  at 
Grist :  "  Deuwch  ataf  fi  bawb." 

Y  mae  yma  bob  math  o  ddyn  yn  y  desgrifiad  yma,  y 
blinderog  a'r  hwythog.  Diau  ei  fod  yn  cymeryd  i  mewn  y 
rhai  oedd  dan  flinder  a  beichiau  trymion  y  gyfraith 
seremoníol.  Ond  eto,  y  mae  geiriau  y  Beibl  yma  yn  eiriau 
ëang  iawn.  Y  maent  yn  perthyn  î  bob  oes  a  gwlad.  Y 
maent  yn  cyraedd  pawb  sydd  yma  heddyw.  Pwy  bynag 
sydd  yn  flinderog  ac  yn  llwythog,  y  mae  galwad  ar  hwnw  i 
ddyfod  at  lesu  Grist.  Gallai  fod  y  gair  "blinderog"  i'w 
gymeryd  yn  weithredol,  y  gair  "  Uwythog  "  yn  oddefol.  Y 
mae  dyn  mewn  blinder  wrth  geisio  gweithio  yn  flinderus  ; 
ac  heblaw  hyny,  dyna  rym  o  boenau  a  chystuddiau.  Ond 
y  mae  rhwng  y  cwbl  alwad  ar  bawb.  Cymerwch  fy  iau 
arnoch. 

/.  V  mae  pawb  a  ddaw  at  Grist  yìi  yinostwng  dan  ei  iau. 
Dyna  y  geiriau  sydd  o'r  blaen,  "Deuwch  ataf  fi;"  a  dyna  y 
geiriau  sydd  yn  dilyn,  "Cymerwch  fy  iau  arnoch."  Y  mae 
yn  gahv  ar  bawb  ato  ;  ond  gahv  ar  bawb  y  mae  i  fyned  dan 
iau.  Pawb  sydd  yn  meddwl  cael  eu  hachub  trwy  Grist, 
rhaid  iddynt  gymeryd  iau  Crist  arnynt. 

Wrth  yr  iau  y  mae  i  ni  ddeall  llywodraeth  Crist.     Rhaid 
G 


90  PREGETHAU. 

iddynt  ymostwng  i  gymeryd  eu  llywodraethu  ganddo.  Y 
mae  y  gair  "  iau  "  yn  arwyddo  pethau  ereill,  megis  cystudd- 
iau,  profedigaethau,  caethiwed.  Ond  iau  Crist  ydyw  llyw- 
odraeth  Crist.  Rhaid  i  bawb  sydd  yn  dyfod  at  Grist  ddyfod 
yn  ddeiliaid  o'i  gyfreithiau,  i  ymostwng  iddynt,  ei  drefniadau, 
a'i  ordinhadau,  a  chymeryd  eu  harwain  ganddo. 

I.  Y  mae  yma  ymostyngiad  meddwl.  Dyna  lle  y  mae 
hi  yn  dechreu.  Rhaid  i'r  meddwl  ymostwng  i  lywodraeth 
y  Brenin  lesu.  Y  mae  ein  meddyliau  ni  o  dan  ei  lyw- 
odraeth.  Y  mae  Crist  yn  gofyn  i  chwi  ymostwng,  iddo  ef 
lywodraethu  eich  meddyliau.  Dyna  paham  y  mae  cadwed- 
igaeth  o  ffydd  ;  oherwydd  y  mae  ffydd  yn  cynwys 
ymostyngiad.  Y  peth  cyntaf  yn  y  drefn  ydyw  ymostwng 
a  rhoddi  ufudd-dod  i'r  lesu.  Y  mae  yn  caethiwo  pob 
meddwl  i  ufudd-dod  Crist.  Gelwir  ef  yn  ufudd-dod  ffydd 
yn  y  Beibl.  Nid  oes  íìfydd  gadwedigol  nad  y w  yn  cynyrchu 
ufudd-dod.  Y  mae  pob  dyn  sydd  yn  dyfod  at  Grist  yn 
iawn  yn  rhoddi  ei  hun  yn  was  i  lesu  Grist.  Dyna  ydyw 
rhyddid  yr  Efengyl,  rhwymau  i  Grist.  Dyma  lle  y  mae 
gwir  ryddid — yn  ngwasanaeth  yr  Arglwydd  lesu  Grist. 
A  wyddoch  chwi  am  hyny,  gyfeillion  ?  Felly  y  mae  yr 
Apostol  yn  desgrifio  yn  y  Llythyr  at  y  Rhufeiniaid.  Y 
rhai  a  waredir  o  gaethiwed  pechod,  y  maent  yn  dyfod  yn 
weision.  Nid  oes  rhyddid  heb  hyny.  Oni  wyddoch  chwi, 
mai  i  bwy  bynag  yr  ydych  yn  rhoddi  eich  hunain  yn 
weision  i  ufuddhau  iddo,  eich  bod  yn  weision  i'r  hwn  yr 
ydych  yn  ufuddhau  iddo :  pa  un  bynag  ai  i  bechod,  i 
farwolaeth,  ynte  i  ufudd-dod  i  gyfiawnder  ?  Wedi  eich 
rhyddhau  oddiwrth  bechod  fe  a'ch  gwnaethpwyd  yn  weision 
i  gyfiawnder.  Y  mae  lesu  Grist  yn  galw  arnoch  i  ymostwng. 
"  Gan  fwrw  dychymygion  i  lawr,  a  phob  uchder  a'r  sydd  yn 
ymgodi  yn  erbyn  gwybodaeth  Duw,  a  chan  gaethiwo  pob 
meddwl  i  ufudd-dod  Crist."     Pan  y  mae  Crist  yn  achub,  y 


PREGETHAU.  91 

raae  yn  concro,  yn  darostwng  y  raeddwl  balch,  rhy  falch  i'w 
gymeryd  yn  Arglwydd.  Nid  oes  dira  rhyngoch  a  bod  yn 
gadwedig  heno,  ond  eich  bod  yn  rhy  falch.  Y  raae  gryra 
yr  Efengyl  yn  bwrw  dychymygion  i  lawr,  ac  yn  caethiwo 
pob  raeddwl  i  ufudd-dod  Crist.  Dyna  un  peth  sydd  yn  yr 
iau,  yw  yraostyngiad  meddwl  i'r  Arglwydd  lesu. 


PREGETH  X. 


1  TiM.  iv.  8  :  "  Canys  i  ychydig  y  mae  ymarfer  corphorol  yn  fuddiol ; 
eithr  duwioldeb  sydd  fuddiol  i  bob  peth,  a  chanddi  addewid  o'r 
bywyd  y  sydd  yr  awrhon,  ac  o'r  hwn  a  fydd." 

YMAE  y  geiriau  hyn  yn  cael  eu  llefaru  mewn  cyfer- 
byniad  i'r  hyn  a  ddywedodd  o'r  blaen  am  yr  hyn 
sydd  i  ymddangos  yn  yr  amseroedd  diweddaf  Y  mae,  yn 
y  lle  cyntaf,  yn  dangos  athrawiaeth  gwir  grefydd,  ac  yn  eu 
hanog  i  beidio  credu  gau  athrawiaethau.  Y  mae  o  bwys 
pa  beth  i'w  gredu  ;  ac  un  o  arwyddion  mwyaf  torcalonus 
yr  oes  hon  ydyw  difaterwch  am  wirionedd  mewn  credo,  ac 
i  chwilio  am  wirionedd  mewn  athrawiaeth.  Dyna  un  o 
arwyddion  yr  amseroedd  diweddaf  Dynion  yn  rhoddi 
coel  i  ysbrydion  cyfeiliornus,  ac  athrawiaethau  cythreuliaid. 
Y  mae  yn  anmhosibl  esbonio  llawer  o  gyfeiliornadau  ond 
ar  y  dybiaeth  fod  cythreuliaid  a  rhyw  allu  ganddynt 
arnynt.  "  Yn  dywedyd  celwydd  mewn  rhagrith,"  sef  y  gau 
athrawon  ;  nid  y  rhai  sydd  yn  cael  eu  hudo,  ond  y  rhai 
sydd  yn  hudo.  Y  maent  yn  twyllo  trwy  ddywedyd  cel- 
wydd  mewn  rhagrith.  Y  mae  eu  cydwybodau  eu  hunain 
wedi  eu  serio  â  haiarn  poeth.  (Y  mae  yn  anhawdd  iawn 
clywed.)  Y  mae  yn  anmhosibl  bod  yn  rhy  fanwl  gyda 
phob  pechod,  y  pechodau  lleiaf,  pob  rhith  drygioni,  pob 
ymddangosiad  o  ddrwg.  Ond  y  mae  hyn  i'w  weled  yn 
amlwg  iawn  yn  y  byd — dynion  yn  colli  golwg  ar  egwydd- 
orion  mawrion  crefydd  a  moesoldeb,  a  myned  yn  orfanwl 
gyda  phethau  dibwys.  Gwneyd  pethau  bychain  yn  bwysig 
yn  eu  hathrawiaeth,  a  by w  mewn  pechod  ;  rhoddi  rhyw  rith 


PREGETHAU.  93 

o  sancteiddrwydd  yn  lle  y  gwir.  Wel,  yn  erbyn  y  pethau 
yna  y  mae  yr  apostol  yn  rhybuddio  Timotheus.  Y  mae  yr 
holl  ymarferiadau  yna  yn  gynwysedig  yn  yr  ymadrodd 
"  ymarferiadau  corphorol." 

I  ychydig  y  mae  y  pethau  yna  yn  fuddiol.  Feallai  fod 
y  gair  "  i  ychydig  "  yn  cynwys  i  ddim  :  nid  yw  yn  fuddiol 
o  gwbl,  Ond  duwioldeb  sydd  fuddiol — duwioldeb  iawn. 
Y  mae  hwn  yn  fuddiol,  ond  ei  chael  hi  yn  iawn — y  peth 
mewn  gwirionedd.  Peidiwch  a  chamsynied,  fel  pe  dywedai, 
am  fod  y  pethau  yna  yn  anfuddiol,  fod  y  pethau  ereill  yma 
hefyd.  Y  mae  duwioldeb  yn  fuddiol.  Rhagrith  sydd  yn 
anfuddiol.  Duwioldeb  sydd  fuddiol  i  bob  peth.  Ar  y 
gair  yma  yr  arhoswn. 

Duwioldeb.  Y  mae  yn  air  mawr  iawn.  Pa  beth  yw 
duwioldeb,  a  pha  beth  yw  bod  yn  dduwiol  ?  Dyma  sydd 
yn  ein  rhanu  ni  yn  hanfodol,  yn  dragwyddol.  Y  mae  dau 
air  arall  ag  y  bydd  yn  dda  edrych  arnynt  mewn  cysylltiad 
â  duwioldeb,  sef  moesoldeb  a  chrefydd.  Pa  beth  y^  y 
gwahaniaeth  rhwng  moesoldeb  a  duwioldeb  ?  A  pha  beth 
yw  y  gwahaniaeth  rhwng  crefydd  a  duwioldeb  ?  Y  maent 
yn  perthyn  i'w  gilydd,  feallai.  Mor  agos  a  hyn  ;  fel  hyn, 
nid  oes  neb  yn  dduwiol  nad  yw  yn  ddyn  moesol ;  na  neb 
yn  dduwiol  nad  yw  yn  ddyn  crefyddol.  Ond  eto,  nid  ydynt 
yr  un  peth.  Nid  yw  moesoldeb  ddim  yn  grefydd,  ac  nid 
yw  pob  crefyddwr  yn  dduwiol.  Y  mae  yn  hawdd  iawn 
cymeryd  moesoldeb  yn  Ile  duwioldeb,  a  chrefydd  yn  lle 
duwioldeb. 

Beth  ydyw  y  gwahaniaeth  rhwng  moesoldeb  a  duw- 
ioldeb  ?  Nid  wyf  yn  gwybod  fod  y  gair  "  moesoldeb  "  i'w 
gael  yn  y  Beibl  o  gwbl.  Y  mae  y  gair  "  moesol  ;"  ond  eto, 
y  mae  yn  air  eang  iawn.  Byddwn  yn  siarad  am  y  ddeddf 
foesol.  Pa  beth  sydd  i  ni  i'w  ddeall  wrth  hyny  ?  Y  ddeddf 
foesol !    Beth  yw  y  gwahaniaeth  rhwng  deddf  foesol,  a  deddf 


94  PREGETHAU. 

seremonîol,  a  deddf  wladol  ?  Y  mae  rhywbeth  mawr  mewn 
moesoldeb.  Y  mae  moesoldeb  yn  dragwyddol.  Y  mae 
yn  beth  tragwyddol  anghyfnewidiol.  Dyna  yw  y  ddeddf 
foesol.  Deddf  foesol  ydyw  deddf  Duw  ei  hunan.  Deddf 
sydd  yn  arddangos  natur  Duw  i  ni.  Y  mae  yn  anmhosibl 
ei  newid.  Gellid  meddwl  y  byddai  y  dyn  a  beríìfaith  gyd- 
ymffurfiai  â'r  ddeddf  foesol — y  byddai  hwnw  yn  dduwiol. 
Y  ddeddf  yn  egwyddor  yn  ei  galon.  Byddai  hwnw  yn 
ddyn  duwiol ;  ac  eto,  nid  yw  moesoldeb  ddim  yn  ddigon. 
Wel,  paham  ?  Beth  sydd  mewn  duwioldeb  yn  wahanol  i 
foesoldeb  ?  Nis  gwn  a  oes  gwahaniaeth  yn  yr  hyn  y  mae 
y  ddeddf  foesol  yn  ei  ofyn.  Ond  nis  gall  y  dyn  mo'i 
chadw  ;  ac  am  hyny  ni  ddaw  byth  yn  gymeradwy  gan 
Dduw.  Rhywbeth  rhwng  y  dyn  a'r  ddeddf  ydyw  moes- 
oldeb.  Nis  gall  y  ddeddf  mo'n  gwneyd  yn  dduwiol.  Y 
mae  yn  rhaid  cael  rhywbeth  o  newydd  i'n  gwneyd  y  peth 
y  mae  y  ddeddf  yn  ei  ofyn. 

Crefydd  wedi  hyny.  Y  mae  yn  bosibl  i  ddyn  fod  yn 
grefyddol  heb  fod  yn  dduwiol.  Y  mae  yn  bosibl  fod 
dyn  yn  grefyddol,  neu  yn  Gristion,  heb  hyn — sef,  addoli 
Duw.  Dyna  ydyw  crefydd,  AddoHad.  Dyna  ystyr  y  gair 
"  crefydd."  Moesoldeb  ydyw  byw  yn  iawn.  Crefydd  ydy w 
addoli  Duw  a  gwasanaethu  yr  Arglwydd  lesu  Grist,  a 
gwneuthur  y  cyflawniadau,  darllen  a  gweddîo.  Dyna  ystyr 
y  gair  "  crefydd."  Dyna  ydyw  dyn  crefyddol,  dyn  sydd  yn 
arfer  gofyn  a  gweddîo.  Wel,  y  mae  rhyw  fath  o  weddío 
heb  ofyn.  Y  mae  yn  bosibl  gweddío  llawer  iawn  heb  ofyn, 
heb  fod  yn  dduwiol.  Dyna  un  o'r  cwynion  mawr  gan  lesu 
Grist  yn  erbyn  y  Phariseaid.  Yr  oeddynt  yn  gweddîo 
llawer  iawn,  yn  hir  weddîo,  ac  eto  heb  fod  yn  gweddío.  Yr 
oeddynt  yn  fanwl  iawn  gyda'u  cyflawniadau  ;  ac  eto  nid 
oedd  eu  duwioldeb  ddim. 

Beth  yw  duwioldeb,  eto  ?      Wel,  y  raae  yn  debyg  mai 


PREGETHAU.  95 

ystyr  y  gair  a  gyfieithir  "  duwioldeb  "  ydyw  parchedigaeth 
— gwir  barchedigaeth  i  Dduw.  Dyna  ei  ystyr.  Y  mae 
dyn,  pan  y  mae  ar  dir  moesol,  yn  ceisio  byw  yn  gywir 
tuagat  Dduw.  Ond  y  mae  ein  Duw  i  ni  wedi  ei  golli.  Y 
mae  dynion  gyda  chrefydd  yn  cy meryd  arnynt  addoH  yn 
hawdd  ;  ond  dynion  sydd  yn  gwneyd  y  tro  iddynt.  Bod 
yn  barchus  gan  ddynion  ;  cael  eu  gweled  gan  ddynion — 
dyna  yw  crefydd  rhai.  Dyna  y  Phariseaid,  dynion  crefyddol 
iawn  oeddynt,  ond  heb  dduwioldeb.  Gweddîo  i  gael  eu 
gweled  gan  ddynion  yr  oeddynt.  Dyna  y  gwahanîaeth  ar 
unwaith  rhwng  crefydd  a  duwioldeb.  Y  mae  crefydd  heb 
dduwioldeb.  Y  cyflawniadau  mwyaf  neillduol  ;  ac  eto,  y 
cwbl  er  mwyn  eu  gweled  gan  ddynion.  Ond  y  mae  duw- 
ioldeb  yn  ein  dysgu  yn  y  pethau  cyffredin,  y  rhai  sydd  y 
tuallan  i  gylch  crefydd,  i  wneyd  y  cwbl  i'r  Arglwydd.  Dyn 
crefyddol  heb  fod  yn  dduwiol,  y  mae  yn  gweddío  heb 
Dduw  yn  y  golwg.  Dyn  duwiol,  y  mae  efe  gyda  phethau 
cyfifredin  y  byd  a'r  bywyd  hwn  yn  gwasanaethu  yr 
Arghyydd.  Dyna  y  gwahaniaeth.  Y  mae  y  gair  hwnw 
yn  dangos  y  gwahaniaeth  am  byth.  Yr  annuwiol,  "  Nid 
yw  Duw  yn  ei  holl  feddyüau  ef"  Beth  yw  bod  yn 
annuwiol?  Bod  yn  ddyn  heb  Dduw  yn  ei  feddyliau. 
Gyda'r  cyflawniadau  crefyddol,  nid  yw  Duw  ddim  yno — 
ddim  yn  ei  holl  feddyhau  ef. 

Wel,  dyna  ydyw  duwioldeb — Duw  wedi  dyfod  i'r  meddwl, 
i'r  enaid.  Duw  yn  y  meddwl  ;  byw  bellach  bob  dydd  a 
Duw  yn  llenwi  eu  meddyhau.  Dyna  ydyw  y  dyn  duwiol 
— y  mae  rhyw  anian,  ofn  duwiol,  parchedig  ofn,  parched- 
igaeth  i  Dduw  ynddo.  O,  fy  nghyfeinion,  y  mae  Duw  yn 
un  i'w  barchu.  Cofiwch  hyn,  Y  Duw  mawr  ofnadwy  !  Y 
mae  yn  anmhosibl  cael  gohvg  ar  Dduw  heb  ei  barchu. 
Gallwch  wneyd  rhyw  rith  gydag  eilun  o  dduw  i  chwi  eich 
hunain,  a  siarad  am  dano,  heb  ddim  parch  iddo.     Ond  pan 


96  PREGETHAU. 

y  daw  y  Duw  byw  i  olwg  y  meddwl,  y  mae  yna  ryw 
barchedigaeth.  Y  mae  yn  un  ofnadwy,  ac  i'w  arswydo  yn 
ei  holl  amgylchoedd.  Ond  y  mae  ar  y  dyn  duwiol  ofn  ei 
ddigio,  ofn  ei  anfoddloni,  ofn  gwneyd  dim  a  fydd  yn  peri 
i'w  Dad  Nefol  wgu  arno.  Pa  le  bynag  y  mae  duwioldeb, 
yno  hefyd  y  mae  yr  egwyddor  fawr  yma.  Y  mae  hyn  yn 
cadw  moesoldeb  i'r  byd  i  gyd.  Y  mae  yn  y  dyn  hwn 
awydd  i  gydymffurfio  â'r  ddeddf  Y  mae  ganddo  grefydd, 
a  chrefydd  bur.  Dyma  sydd  yn  gwneyd  moesoldeb  yn 
wir — Duw  o  flaen  y  meddwl.  Dyma  sydd  yn  gwneyd 
crefydd  yn  ddiragrith — y  dyn  yn  addoli,  a  Duw  yn  y 
golwg.  Ac  y  mae  duwioldeb  yn  uno  crefydd  a  moesoldeb. 
Y  maent  yn  cael  eu  hysgaru  gan  ddynion  annuwiol.  Cewch 
ddynion  moesol  heb  grefydd,  a  dynion  crefyddol  heb  foes- 
oldeb.  Ewch  i'r  Cyfandir,  cewch  hwy  yn  gweddîo  ar  Fair 
a'r  Seintiau,  ac  yn  fanwl  gyda'r  cyflawniadau  ;  ac  ar  yr  un 
pryd,  gwnant  y  gweithredoedd  mwyaf  anfoesol  y  cyfle 
cyntaf  Ond  y  mae  duwioldeb  yn  uno  y  ddau.  Fel  y  mae 
y  gair  hwnw  yn  lago  :  "  Crefydd  bur  a  dihalogedig  gerbron 
Duw  a'r  Tad,  y w  hyn  :  Ymweled  â'r  amddifaid  a'r  gwragedd 
gweddwon  yn  eu  hadfyd,  a'i  gadw  ei  hun  yn  ddifrycheulyd 
oddiwrth  y  byd."  Dyma  ydyw  crefydd  wedi  cael  duw- 
ioldeb.  Yr  oedd  crefydd  yno  o'r  blaen.  Ond,  "  crefydd 
bur  a  dihalogedig  gerbron  Duw  !"  Duw  yn  y  golwg. 
Crefydd  at  Dduw,  nid  at  ddynion.  Crefydd  bur  a  dihalog- 
edig  gerbron  Duw  a'r  Tad !  Moesoldeb !  Dyna  ydyw 
crefydd  bur.  Dyna  ydyw  bod  yn  ddyn  cymwynasgar,  y 
benevolence  y  mae  dynion  yn  ysgrifenu  arno.  "  Ei  gadw  ei 
hun  yn  ddifrycheulyd  oddiwrth  y  byd."  Gweddío  sydd  yn 
eu  huno — duwioldeb  a  moesoldeb.  Ac  nid  oes  duwioldeb 
heb  yr  undeb  yma.  Lle  bynag  y  mae  dyn  duwiol,  y  mae 
yn  rhaid  iddo  fod  yn  foesol,  a  rhaid  iddo  fod  yn  grefyddol. 
Y  mae  golwg  ar  Dduw,  a  pharchedigaeth  i  Dduw,  yn  ein 


PREGETHAU.  97 

dysgu  i  iawn  ymddwyn  tuagat  ddynion,  ac  i  fod  yn  fanwl 
gydag  ordinhadau  crefydd.  Wel,  pa  le  bynag  y  mae 
parchedigaeth  i  Dduvv%  yr  hyn  yw  duwioldeb,  y  mae  hefyd 
le  i  lawer  o  bethau  ereill. 

Y  mae  lle  i  Air  Duw.  Cofiwch  hyn.  Nid  oes  modd 
parchu  Duw  yn  dduwiol  heb  barchu  ei  Air.  Y  mae 
parchedigaeth  arbenig  i'w  orchymynion  hefyd  ;  ac  i'w 
ddydd  sanctaidd  ;  ac  i'w  bobl.  Nid  oes  modd  parchu  Duw 
heb  barchu  ei  bobl.  Y  mae  Pedr  yn  dweyd,  "  A  hyn  yma 
hefyd,  gan  roddi  cwbl  ddiwydrwydd,  chwanegwch  at  eich 
fìíydd  rinwedd,  ac  at  rinwedd  wybodaeth,  ac  at  wybodaeth 
gymedroldeb,  ac  at  gymedroldeb  amynedd,  ac  at  amynedd 
dduwioldeb,  ac  at  dduwioldeb,"  &c.  Y  mae  y  pethau  yna  yn 
myned  o  flaen  duwioldeb.  Hyny  ydyw,  y  mae  duwioldeb 
o  fewn  y  rhai  yna  i  gyd.  Y  mae  yn  bosibl  cael  y  pethau 
cyntaf  heb  y  rhai  olaf  Y  mae  llawer  un  yn  wybodus,  yn 
gymedrol,  heb  fod  yn  dduwiol  ;  yn  amyneddgar  heb  fod 
yn  dduwiol.  Ond  ychwanegwch  at  y  pethau  yna  dduw- 
ioldeb.  "  Ac  at  dduwioldeb,  garedigrwydd  brawdol  ;  ac  at 
garedigrwydd  brawdol,  gariad."  Nid  oes  neb  yn  caru  y 
brodyr  heb  fod  yn  dduwiol.  Y  mae  yn  bosibl  meddu  y 
lleill  heb  fod  yn  dduwiol.  Y  rhinwedd,  y  wybodaeth,  yr 
amynedd,  y  mae  ambell  bagan  wedi  meddu  y  rhai  yna, 
Mynwch  chwithau  hwy.  Ond  peidiwch  aros  ynddynt. 
Mynwch  dduwioldeb  o  fewn  y  cwbl.  Ac  ar  ol  cael  duw- 
ioldeb,  dyma  y  peth  nesaf,  caredigrwydd  brawdol.  Ar  ol 
cael  parchedigaeth  i  Dduw  yn  y  galon,  y  step  nesaf  fydd 
caru  y  Beibl,  a  charu  plant  Duw  ;  ac  y  mae  hyny  yn 
dybenu  mewn  cariad.  Cariad  at  bechaduriaid,  at  ddynion 
pa  le  bynag  y  byddant.  Dyna  y  peth  tebycaf  i  Dduw  ei 
hunan  o  bob  peth  mewn  bod.  Y  mae  yn  uvvxh  na  charu  y 
brodyr.  Y  mae  hyny  yn  arwain  at,  ac  yn  dybenu  mewn 
cariad  at  bawb,  hyd  y  nod  at  ein  gelynion.     Y  mae  y  fath 


98  PREGËTHAU. 

beth  a  hyn  yn  bod.  Y  step  gyntaf  ar  ol  dyfod  yn  dduwiol 
ydyw  caru  y  brodyr ;  ond  y  peth  olaf  mewn  duwioldeb 
ydyw  caru  ein  gelynion  ;  maddeu  i'r  rhai  sydd  yn  gwneyd 
drwg  i  ni ;  caru  eneidiau  ein  cyd-ddynion.  Y  mae  peth 
fel  hyn.  Y  mae  parchedigaeth  i  Dduw  yn  ein  dysgu  i 
barchu  ei  blant,  a  dynoliaeth  yn  gyíifredinol. 

Dyna  y  cwestiwn,  A  ydym  yn  dduwiol  ?  Pa  faint 
ohonom  sydd  yn  wir  dduwiol  ?  Ac  os  ydym  yn  dduwiol, 
a  ydym  yn  cynyddu  rhywfaint  mewn  duwioldeb  ?  A 
ydym  yn  cynyddu  mewn  crefyddolrwydd  ?  Mewn  byw  yn 
agos  at  Dduw  ?  Mewn  rhodio  gyda  Duw  mewn  duwiol 
fyfyrdodau  ?  Peth  i  fyned  ar  gynydd  ydyw  duwioldeb  ; 
a'r  arwydd  sicraf  ein  bod  yn  dduwiol  ydyw  ein  bod  yn 
cynyddu  mewn  duwioldeb  yn  wastadol.     Amen. 


PREGETH  XI. 


Salm  cxxvii.  1,  2  :  "  Os  yr  Arglwydcl  nid  adeilada  y  tỳ,  ofer  y  llafuria 
ei  adeiladwyr  wrtho ;  os  yr  Arglwydd  ni  cheidw  y  ddinas,  ofer  y 
gwylia  y  ceidwad.  Ofer  i  chwi  fore-godi,  myned  yn  hwyr  i  gysgu, 
bwyta  bara  gofidiau:  felly  y  rhydd  efe  hùn  i'w  anwylyd." 

YMAE  cryn  anhawsder  i  benderfynu  cysylltiad  y  rhan 
olaf  o'r  ail  adnod  â'r  gweddiU  o'r  geiriau.    Pa  beth  yw 
ystyr  y  gair  "  felly  "  yn  y  lle  hwn  ?     Y  mae  rhai  yn  newid 
y  cyfieithiad,  ac  yn  darllen  "  canys  "  yn  lle  "  felly,"  ac  yn 
golygu   fod  y  rhan  olaf  yn  rheswm  dros  y  rhan  gyntaf : 
Ofer  i  chwi  fore-godi,  myned  yn  hwyr  i  gysgu,  bwyta  bara 
gofidiau  ;  ni  raid  i  chwi  ddim  ;  canys  y  mae  efe  yn  rhoddi 
hûn  i'w  anwylyd.     Ond  y  mae  yn  lled  debyg  na  oddef  y 
geiriau    eu   cyfieithu    felly.       Y    cyfieithiad   goreu   ydyw, 
"Felly  y  rhydd   efe  hûn   i'w  anwylyd."     Y  mae  rhai  yn 
newid  ychydig  yn  niwedd  yr  adnod  :    Felly  y  rhydd  efe 
c[;/â'-hûn  i'w  anwylyd.     Sef,   na  raid   i  chwi  fore  godi,   a 
myned  yn  hwyr  i  gysgu  ;    felly  y  mae  efe  yn  llawn  cystal 
i'w  anwylyd,  er  hyny.     Ond  y  mae  lle  cryf  i  íeddwl  fod  y 
cyfieithiad    llawn    mor   gywir  fel   y  mae ;   ac  fe  ddaw  yr 
ystyr  i'r  golwg  wrth   gymeryd   yr   hoU   adnodau   gyda'u 
gilydd.     Os  yr  Arglwydd  nid  adeilada  y  ty,  ofer  y  llafuria, 
&c.,  ofer  pob  Uafur  a  thrafferth  heb  fendith  yr  Arglwydd. 
Ofer  i  chwi  fore  godi  heb  ei  fendith  ef     Nid  yw  ddim  yn 
dweyd  nad  yw  yn  angenrheidiol  gwneyd  hyny  weithiau  ; 
ond  ofer  y  cwbl  heb  yr  Arglwydd.     Felly,  yn  y  teimlad 
yna,  y  gwrandawa  yr   Arghvydd  ;    o'r  gwirionedd   yna  y 
mae  ei  anwylyd  ef  yn  cysgu,  yn  huno.     Felly,  ar  y  tir 


100  PREGETHAU. 

yna  ;  mewn  disgwyliad  ar  Dduw  wrth  fyw  ar  y  ddaear 
yma,  mewn  ymddiried  yn  ngofal  yr  Hollalluog.  Felly  y 
rhydd  efe  hûn  i'w  anwylyd.  Y  mae  yn  rhoddi  tawelwch 
gorphwysfa  i'w  bobl  yn  yr  olwg  ar  ofal  Duw  drostynt. 

Y  mater  sydd  yma  ydyw,  Ymddiried yn  yr  Arglwydd,  a 
hyny  yn  rhoddi  tawelwcJi  i'r  Cristion.  "  Felly  y  rhydd  çfe 
hûn  i'w  anwylyd."     Fe  rydd  hûn  i'w  bobl. 

Y  mae  gormod  pryder  yn  rhwystro  pobl  i  gysgu.  Ond 
y  mae  yn  sicr  fod  y  geiriau  yn  meddwl  mwy  na  hyny.  Fe 
rydd  hûn  i'w  meddyHau.  A  ddarfu  i  chwi  ddeall  fod  yn 
rhaid  i'r  meddwl  gael  huno  weithiau  gystal  a'r  corph  ?  Os 
na  chaiff,  y  mae  yn  sicr  o  anmharu  a  dyrysu.  Peth  mawr 
iawn  yw  cael  hûn  i'r  meddwl.  Tawelwch  !  Yn  lle  bod  ar 
ei  densioìi,  ac  mewn  pryder,  gorawydd,  a  gorfaelio,  y  mae  y 
meddwl  yn  cael  ymdawelu  a  huno. 

Beth  sydd  yn  rhoddi  hûn  ?  Wel,  golwg  ar  Dduw ; 
gweled  yr  Arglwydd  yn  y  cwbl.  "  Felly,"  ar  y  tir  yna,  y 
mae  ei  bobl  yn  cael  tawelwch  meddwl.  Fel  y  dywed  yr 
adnod  arall,  "  Ti  a  gedwi  mewn  tangnefedd  heddychol  yr 
hwn  sydd  a'i  feddylfryd  arnat  ti." 

I.  Fe  rydd  hûn  i'w  anwylyd  gyda  golwg  ar  amgylch- 
iadau  y  byd  a'r  bywyd  hwn.  Nid  peth  bach  yw  hyn. 
Medr  ymddiried  yn  yr  Arglwydd,  a  huno  yn  yr  olwg  ar 
amgylchiadau.  Nid  oes  dim  yn  cynyrchu  hûn  ond  gweled 
yr  Arglwydd,  a  chofio  mai  efe  sydd  yn  llywodraethu,  ac 
mai  ofer  pob  ymdrech  hebddo  ef.  Yr  Arglwydd  sydd  yn 
teyrnasu.  Dyna  sydd  yn  rhoddi  help  i  ni :  "  Canys  ti  a 
wnaethost  hyn."  "  Yr  Arglwydd  a  roddodd,  a'r  Arglwydd 
a  ddygodd  ymaith."  Os  efe  sydd  yn  gwneyd,  y  mae  yn 
rhaid  ei  fod  yn  gwneyd  y  cwbl  mewn  modd  perffaith.  Y  mae 
efe  yn  ddoeth  o  galon.  Os  yr  Arglwydd  sydd  yn  gwneyd 
y  cwbl,  y  mae  yn  rhaid  mai  felly  y  mae  hi  oreu  ;  oblegid 


PREGETHAU.  lOI 

y  mae  wedi  addaw  y  caiff  pob  peth  gydweithio  er  daioni 
i'r  rhai  sydd  yn  ymddiried  ynddo.  Rhoddwch  eich  gofal 
iddo.     Ymdawehvch  a  gorphwyswch. 

Y  mae  gorphwys  yn  rhan  o  grefydd.  Yr  ydym  yn  gaKv 
arnoch  i  weithio  ambell  dro.  Ond  hunwch  weithiau  :  huno 
ar  ol  gweithio,  a  huno  i  weithio. 

Y  mae  y  Salm  hon  yn  ein  dysgu  i  ymddiried  ein  teu- 
luoedd  i  ofal  yr  Arglwydd  ;  amgylchiadau  y  teulu.  Ac  y 
mae  yn  bosibl  fod  llawer  dyn  duwiol  yn  teimlo  mwy  o  ofn 
am  ei  deulu  nag  am  dano  ei  hunan  ;  ac  yn  barod  i  ddweyd, 
Mi  äf  fi  trwy  y  byd  yma  ryw  sut,  ond  beth  ddaw  o'r  teulu  ? 
Y  mae  dyn  duwiol  yn  rhoddi  gofal  ei  deulu  i'r  Arghvydd  : 
"  Tad  yr  amddifaid,  a  Barnwr  y  gweddwon  yw  Duw  yn  ei 
breswylfa  sanctaidd."  Tybia  rhai  mai  wrth  y  "  ty  "  yn  yr 
adnod  gyntaf  y  meddylir  y  teulu.  "  Wele,  plant  ydynt 
etifeddiaeth  yr  Arglwydd  ;  a'i  wobr  ef  yw  ffrwyth  y  groth  ;" 
sef  etifeddiaeth  y  mae  yr  Arglwydd  yn  ei  rhoddi,  ac  nid 
etifeddiaeth  yr  ydym  ni  yn  ei  rhoddi  iddo  ef,  ond  y  mae 
efe  yn  ei  rhoddi  i  ni.  Gwobr  oddiwrtho  ef  ydyw  ffrwyth 
y  groth.  Pa  les  ydynt  ?  Wel,  "  fel  y  mae  saethau  yn  llaw 
y  cadarn,  felly  mae  plant  ieuenctyd."  Plant  pobl  ieuainc. 
Cysur  ydyw  hyn  i  rai  i  ddechreu  byw  yn  y  byd  yma. 
Paham  y  sonir  am  blant  pobl  ieuainc  mwy  na  phlant  pobl 
ereill,  os  nad  ydynt  hwy  yn  dueddol  i  fod  yn  fwy  pryd- 
erus,  yr  hyn  sydd  yn  bur  naturiol  iddynt  hwy.  Ond  y 
mae  yr  Arglwydd  yn  addaw  yn  y  fan  hyn,  "  Fel  y  mae 
saethau  yn  llaw  y  cadarn,  felly  y  mae  plant  ieuenctyd."  Y 
plant  ydych  chwi  yn  eu  magu  yn  awr,  fe  ddeuant  yn  bobl 
ieuainc  yn  y  man.  Beth  ydyw  saethau  yn  llaw  y  cadarn  ? 
Wel,  amddiffyn.  Fe  fydd  y  plant  yna  yn  swcr  i  chwithau 
yn  eich  hen  ddyddiau.  A  gwnewch  chwi  eich  dyledswydd 
tuagatynt,  fe  fydd  genych  le  i  ddisgwyl  bendith  Duw. 
Megwch  hwynt  yn  addysg  ac  yn  athrawiaeth  yr  Arglwydd. 


I02  PREGETHAU. 

Y  mae  plant  felly  yn  llawer  o'r  cymydogaethau  hyn,  yn 
dirion,  yn  ofalus  am  eu  rhieni  yn  eu  hen  ddyddiau. 
Gobeithio  y  bydd  y  plant  yma  i  gyd  felly. 

Y  fFordd  i  gael  yr  ymddiried  tawel  hwn  yn  yr  Arglwydd, 
yw  gofalu  am  fod  crefydd  y  peth  blaenaf 

Paid  a  rhoddi  y  byd  yma  yn  flaenaf  "  Na  thrysorwch 
i  chwi  drysorau  ar  y  ddaear,  lle  y  mae  gwyfyn  a  rhwd  yn 
llygru,  a  lle  y  mae  lladron  yn  cloddio  trwodd,  ac  yn  lladrata." 
Byddwch  yn  methu  cysgu  felly.  "  Eithr  trysorwch  i  chwi 
drysorau  yn  y  nef,  lle  nad  oes  na  gwyfyn  na  rhwd  yn  Uygru  ; 
a  lle  nas  cloddia  lladron  trwodd,  ac  nis  lladratant."  Chwi 
gysgwch  wedi  hyny.  Chwi  fyddwch  yn  dawel,  os  bydd 
eich  trysorau  chwi  yn  y  nef  Oherwydd,  Ile  y  bydd  eich 
trysor,  yno  y  bydd  eich  calon  hefyd.  Nis  gallwch  beidio 
meddwl  am  danynt ;  bydd  eich  meddyliau  yn  myned  atynt. 
Wel,  a  fyddai  yn  rhyw  ddrwg  fod  genym  dipyn  o'r  byd 
yma  wrth  gefn  ?  Na  fyddai ;  ond  peidiwch  a'i  wneyd 
yn  drysor  ;  ond  bydded  y  cwbl  yn  rhywbeth  dros  ben. 
Yr  holl  bethau  hyn  a  roddir  i  chwi  yn  ychwaneg.  Gofelwch 
am  fod  eich  trysor  yn  y  nefoedd,  ac  yna  fe  fyddwch  yn 
dawel.  Ni  raid  i  chwi  ddim  petruso  yn  nghanol  cyfnewid- 
îadau  Rhagluniaeth. 

2.  "  Fe  rydd  hûn  i'w  anwylyd."  Y  mae  golwg  ar  Dduw 
yn  rhoddi  tawelwch  yn  nghanol  amheuon.  Y  peth 
cyntaf  oedd  amgylchiadau  bydol.  Dyma  yr  ail,  amheuon 
crefyddol.  Y  mae  yr  oes  hon  yn  oes  o  amheuaeth  mewn 
modd  arbenig.  Y  mae  rhyw  haint  o  amheuaeth  yn  ym- 
daenu  drwy  y  wlad  ;  ac  nid  fel  yr  haint  naturiol  yn  union. 

Y  mae  hon  yn  dechreu  yn  gyffredin  yn  y  Ileoedd  isaf  a 
thlottaf,  ac  yn  codi  yn  raddol  i'r  dosparth  uwchaf  Y  mae 
yr  haint  grefyddol  yn  dechreu  yn  y  dosbarth  uwchaf  Felly 
yr  oedd  hi  yn  amser  Hume  a  Yoltaire.  Ond  fe  ym- 
daenodd  yr  haint  i  lawr  at  Tom  Paine  a'r  cyfryw.     Felly 


PREGETHAU.  103 

yn  awr.  Y  mae  haint  o  amheuaeth  yn  ymdaenu  yn  y 
dosparth  uwchaf,  ac  yn  dechreu  dyfod  i  lawr  i'r  dosparth 
isaf ;  ac  y  mae  yn  debyg  o  gyrhaedd  llawer  yn  Nghymru. 

Pa  beth  a  wnawn  yn  ngwyneb  hyn  ?  Wel,  yr  unig 
ddiogehvch  ydyw  cadw  Duw  o  hyd  yn  y  golwg.  Y  mae  yr 
olwg  ar  Dduw  yn  rhoddi  tawelwch  yn  nghanol  amheuon, 
yn  eich  cadw  rhag  amheuon.  Y  mae  yn  ddiogelwch  i'r 
meddwl.  Oherwydd  os  credwch  fod  Duw,  rhaid  i  chwi 
gredu  fod  deddf  Nis  gellwch  amheu  ei  ddeddf.  Oherwydd 
Duw  heb  ddedf,  nid  Duw  ydyw.  Os  credwch  fod  ganddo 
ddeddf,  rhaid  i  chwi  gredu  fod  y  ddeddf  hono  yn  anghyf- 
newidiol,  a'n  bod  ninau  yn  gyfrifol  hefyd.  Oherwydd 
deddf  heb  ddyled,  nid  deddf  ydyw.  Rhaid  ein  bod  ni  yn 
gyfrifol  i  ddeddf  Os  credwch  gyfrifoldeb  dyn,  rhaid  i  chwi 
gredu  y  bydd  galw  i  gyfrif,  ac  y  bydd  barn  ar  ol  hyn. 
Oherwydd  os  oes  cyfrifoldeb  i'r  ddeddf,  y  mae  yn  rhaid 
i'r  ddeddf  ofyn  cyfrif  gan  y  dyledwr.  Ac  y  mae  yn  rhaid 
fod  barn  yn  bod  ;  ac  os  credwch  fod  barn  yn  bod,  y  mae 
yn  rhaid  fod  byd  yn  bod  ar  ol  hwn.  Y  mae  tragwyddoldeb 
yn  bod,  uffern  yn  bod,  a  nefoedd  yn  bod.  Y  mae  y  cwbl 
yn  oleu,  os  bydd  Duw  yn  y  gohvg.  Os  collwch  yr  olwg  ar 
Dduw,  chwi  goHwch  bob  peth.  Ni  bydd  genych  ddim  i 
ymaflyd  ynddo.  Byddwch  yn  colli  eich  hunain  mewn 
gwagder  diderfyn,  heb  ddim  i  orphwys  arno.  Ond  os  oes 
Duw,  y  mae  deddf;  y  mae  byd  ar  ol  hwn.  Mor  sicr  a 
bod  Duw  yn  bod,  y  mae  barn  i  fod,  y  mae  cyfrif  i  fod. 
Rhaid  i  ni  ymddangos  ger  ei  fron  i  roddi  cyfrif  o'n  gweith- 
redoedd.  Ac  y  mae  ganddo  fyd  i  gosbi  yr  annuwiol,  ac  i 
wobrwyo  ei  bobl.  Gohvg  ar  Dduw  sydd  yn  ein  cadw  yn 
nghanol  amheuon.     Dyna  ddywedaf  ar  yr  ail  fater. 

3.  Am  wn  i  nad  un  peth  a  grybwyllaf  eto.  Y  maegolwg 
ar  Dduw  yn  rhoddi  help  i  huno  ac  ymdawelu  yn  y  rhag- 
ohvg  ar  angeu  ei  hunan.     Nid  peth  bach  ydyw  hyn.     Eto 


I04  PREGETHAU. 

medr  hwn  fod  yn  dawel  wrth  feddwl  am  farw.  Fe  ddaw 
hyny!  Fe  ddaw  marw.  Nis  gwn  a  oes  pawb  yma  yn 
gallu  meddwl  am  farw  heb  bryderu  ac  ofni!  Ond  y  mae  y 
dyn  duwiol  yn  cael  y  fath  olwg  ar  Dduw  nes  y  mae  yn 
medru  dyweyd  fel  y  Salmydd,  "  Nid  ofnaf  niwed,  canys  yr 
wyt  ti  gyda  mi,  dy  wialen  a'th  ffon  a'm  cysurant."  Yr  unig 
ffordd  y  medr  rhai  fod  yn  dawel  ydyw  cadw  marw  yn 
mhell  o'u  meddyliau.  Y  mae  y  dyn  duwiol  yn  medru 
cymdeithasu  â  marw.  Y  mae  yn  huno,  y  mae  yn  ym- 
ddiried  yn  yr  Arglwydd  i  fyw  a  marw.  Mae  Uawer  iawn 
gan  lesu  Grist  ar  y  mater  yma.  Ar  hyn  yr  oedd  yn  llefaru 
y  geiriau  am  yr  aderyn  bach.  "  Oni  werthir  dau  aderyn  y 
tô  er  fifyrling,  ac  ni  syrth  un  ohonynt  ar  y  ddaear  heb  eich 
Tad  chwi."  Ni  bydd  aderyn  bach  ddim  marw  nad  yw  Duw 
yno  gydag  ef  Nid  syrthio  i'r  ddaear  am  damaid  o  fwyd 
a  feddylir,  ond  marw.  Ni  threnga  heb  i'r  Arglwydd  ei  weled. 
Dyna  sydd  gan  yr  Arglwydd  yn  y  benod.  "  Wele  yr  wyf 
fi  yn  eich  danfon  fel  defaid  yn  nghanol  bleiddiaid."  Y  mae 
amser  enbyd  o'ch  blaen,  ac  nid  wyf  am  eich  twyîlo.  Chwi 
a  ddygir  at  lywiawdwyr  a  brenhinoedd  o'm  hachos  i. 
Brawd  a  rydd  frawd  i  fyny  i  farwolaeth,  a  thad  ei  blentyn  ; 
a  phlant  a  godant  i  fyny  yn  erbyn  eu  rhieni  ac  a  barant 
eu  marwolaeth  hwynt.  Ond  eto,  nac  ofnwch  yn  nghanol 
y  cwbl.  Y  mae  crefydd,  (y  mhobî,  yn  cynwys  rhywbeth 
sydd  yn  nerthu  ei  pherchenog  i  beidio  ofni  yn  yr  ohvg  ar 
farw.  Nac  ofnwch  rhag  y  rhai  a  laddant  y  corph,  ac  nis 
gallant  roddi  yr  enaid  i  farwolaeth,  Eithr  yn  hytrach 
ofnwch  yr  hwn  a  ddichon  ddystrywio  enaid  a  chorph  yn 
uffern.  Pa  fodd  y  mae  rhyngoch  chwi  â  hwnw  ?  Os  oes 
heddwch  rhyngoch  chwi  â  Duw,  ni  raid  i  chwi  ofni  neb 
arall.  Yna,  y  mae  y  geiriau  hyn  yn  dyfod  i  mewn,  "  Oni 
werthir  dau  aderyn  y  tô  er  ffyrling  ?"  Er  ffyrhng,  er 
ffyrling,  y  coin   Ueiaf;  a  phump  am  ddwy,  medd  adnod 


PREGETHAU  105 

arall  ;  un  dros  ben  am  ddwy  ffyrling.  Ac  nì  syrth  un 
ohonynt  i'r  ddaear  heb  eich  Tad  chwi.  Y  mae  yn  Dad  i 
chwi.  Yr  ydych  yn  methu  ymddiried  ynddo.  Ni  syrth 
un  ohonynt  ar  y  ddaear.  Yr  oedd  Duw  yn  gofalu  am 
aderyn  y  tò.  Xid  oes  neb  dynion  yn  gofalu  am  dano. 
Aderyn  y  to  !  Y  mae  dynion  yn  ofalus  am  rai  adar.  Y 
mae  cyfreithiau  y  deyrnas  yn  Uedu  eu  hamddiffyn  drostynt. 
Ond  nid  oes  neb  yn  gofalu  am  aderyn  y  tô  ?  Oes  Un,  Y 
mae  y  Duw  wnaeth  y  bwydydd  yn  gofalu  am  hwnw.  Ni 
syrth  un  ohonynt  oll.  Ac  yr  ydych  chwi  yn  ofni  y 
byddwch  chwi  farw  heb  eich  Tad  ;  yn  ofni  y  bydd  i  Dduw 
eich  gadael  yn  yr  orîau  olaf  Na,  ni  byddwch  heb  eich 
Tad.  Credwch  hyny.  Ymddiriedwch  ynddo.  Fe  dâl 
eich  bywyd  chwi  fwy  na  holl  adar  y  wybren  i  gyd.  Y  mae 
bywyd  yr  aderyn  bach  yn  darfod  yn  y  fan  yna.  Y  mae 
genych  chwi  fywyd  sydd  yn  cyrhaedd  i  dragwyddoldeb  ; 
bywyd  wedi  ei  brynu  â  bywyd  y  Meichiau.  Ac  a  ydych 
yn  ofni  i  Dduw  eich  anghofio  ?  Ni  byddwch  heb  eich 
Tad,  doed  y  marw  lle  y  delo.  Pe  baech  yn  marw  ar  y 
cefnfór  heb  un  doctor  yn  agos,  fe  fydd  Duw  yno  gyda  chwi. 
Bydd  ei  freichiau  tragwyddol  danoch.  Ymddiriedwch 
ynddo  i  fyw  a  marw. 

Yn  wyneb  y  pethau  a  ddywedwyd,  beth  feddyliech  chwi 
faint  a  dál  bod  yn  un  o  anwyliaid  y  nefoedd  ?  A  beth  dâl 
pob  peth  yn  ymyl  hyny  ?  Rhoddwch  y  cwbl  yn  ochr  hyn. 
Dyma  beth  mawr,  bod  yn  anwylyd  y  nefoedd  !  Pe  b'ai  y 
byd  yn  eich  casau,  peidiwch  pryderu.  Yr  ydych  yn  anwyl 
gan  Dduw,  y  Duw  anfeidrol,  fel  canwyll  ei  Iygad.  Mae 
eich  enw  ar  gledr  ei  law.  Y  mae  yn  lledu  ei  aden  drosot. 
Hunwch,  ynte,  gyfeillion,  fel  lesu  Grist  yn  y  Ilong.  Ym- 
ddiriedwch  yn  yr  Arglwydd,  y  Tad  sydd  wrth  y  Ilyw. 
Y  mae  yn  byw  byth  i  Iywodraethu  tònau  y  mor.  Ym- 
ddiriedwch  yn  ei  enw,  ac  ymdawelwch  yn  yr  olwg  arno. 
Amen.  H 


PREGETH  XII. 


PREGETH   ANGLADDOL   Y   PARCH.   JOHN    PHILLIPS, 
BANGOR. 


loAN  ix.  4 :  "  Y  mae  yn  rhaid  i  mi  weithio  gwaith  yr  hwn  a'm  han- 
fonodd,  tra  yr  ydyw  hi  yn  ddydd :  y  mae  y  nos  yn  dyfod,  pan  na 
ddichon  neb  weithio." 

YN  yr  hyn  a  ddywedîr  yn  yr  adnod  hon,  y  mae  yn 
bosibl  fod  y  tebygrwydd  mwyaf  rhyngddo  ef  (Mr 
Phillips)  a'i  Feistr.  Fe  wnaeth  waith  mawr  tra  yr  oedd  yn 
ddydd.  Y  mae  y  nos  wedi  dyfod  arno  ef  bellach  ;  ond  nì 
ddaeth  y  nos  nes  yr  oedd  wedi  gwneyd  gwaith  ag  fydd  yn 
fendith  i  Gymru  am  flynyddoedd  ac  oesoedd.  Yr  oeddwn 
i  yn  ei  adnabod  cyn  iddo  ddechreu  ar  un  gwaith  cyhoeddus. 
Yr  oedd  rhyw  ysbryd  gweithio  ynddo,  rhyw  awydd  gwneyd 
rhywbeth.  Nid  oedd  yn  gwybod  yn  iawn  pa  beth  i'w 
wneyd — pa  beth  oedd  gan  ei  Dad  Nefol  iddo  i'w  wneyd. 
Ond  eto,  yr  oedd  yn  llawn  ysbryd  gwneyd  yr  hyn  y 
meddyliai  yr  oedd  yr  Arglwydd  am  iddo  ei  wneyd.  A'r 
peth  enwocaf  a  welais  i  ynddo  oedd  ei  weithgarwch.  Yr 
oedd  yn  bleser  ganddo  weithio.  Yr  oedd  yn  siaradwr  da, 
medrus  iawn,  wedi  ei  ddonio  gan  ei  Dad  Nefol  i  fod  yn 
areithydd  medrus  ac  effeithiol.  Nid  wyf  yn  ameu  na 
wnaeth  waith  mawr  fel  siaradwr.  Yr  oedd  rhyw  ddylanwad 
anarferol  gyda'i  bregethau  :  ond  nid  yn  y  cymeriad  yna  y 
gwnaeth  fwyaf  ychwaith,  ond  mewn  ffordd  arall.  Fe  wnaeth 
waith  mawr  oedd  yn  angenrheidiol  i'w  wneyd,  ac  nid  oedd 
neb  mor  gymwys  i'w  wneyd.  Yr  wyf  am  i  chwi  sylwi  ar  y 
pwys  o  fod  yn  weithîwr,  ac  nid  neb  dynion   oeddwn  am 


PREGETHAU.  I07 

roddi  yn  esiampl  i  chwi,  ond  lesu  Grîst.  Fel  y  bu  fy  mrawd 
yn  fìfyddlawn  i  ddilyn  ei  esiampl  Ef,  gobeithio  y  codir 
llawer  i  fod  yn  debyg  iddo. 

Y  mae  dau  beth  neillduol  i'w  dweyd  yn  nglŷn  â  hanes 
lesu  Grist : — 

laf,  Yr  oedd  lesu  Grist  yn  weddiwr  mawr. 

2il,  Yr  oedd  lesu  Grist  yn  weithiwr  mawr. 

Nid  gweddîwr  heb  fod  yn  weithiwr,  ac  nid  gweithiwr  heb 
fod  yn  weddîwr.  Y  mae  y  ddau  yna  yn  cydredeg  â'u 
gilydd  yn  holl  hanes  yr  lesu.  Yr  oedd  yn  gweddío  llawer 
iawn, — gweddîo  y  nos  a  gweithio  y  dydd  ;  ac  o  ysbryd 
gweddi  yn  ddiameu  yr  oedd  yr  lesu  ei  hun  yn  derbyn 
grym.  Er  ei  fod  yn  Fab  Duw,  yr  oedd  yn  dysgu  er  hyny. 
Yr  oedd  yn  derbyn  fel  Cyfryngwr  y  natur  ddynol  ;  yr  oedd 
yr  Ysbryd  wedi  ei  roddi  iddo  nid  wrth  fesur. 

Dyma  lle  yr  ydym  ni  yn  colli.  Feallai  ein  bod  yn 
gweithio  heb  weddîo.  Nid  ydym  yn  gweddîo  digon  am  i 
Dduw  ddangos  gwaith  i  ni.  Yr  ydym  yn  myned  i  wneyd 
rhywbeth  ag  a  fydd  yn  ddymunol  i  ni  ddangos  ein  hunain, 
yn  lle  myned  at  Dduw  i  ofyn  iddo  Ef  beth  a  fyn  Efe  i  ni 
eí  wneyd. 

Nid  ydym  yn  gweddîo  digon  ar  Dduw  cyn  gweithio,  nac 
yn  disgwyl  digon  wrtho  wedi  hyny.  Yr  oedd  lesu  Grist 
yn  weddíwr  mawr  ;  ond  heblav/  hyny,  yr  oedd  yn  weithiwr 
mawr.  Dyma  gawn  ni  yn  y  fan  yma,  "  Wrth  fyned  heibio, 
efe  a  ganfu  ddyn  dall  o'i  enedigaeth."  Gallesid  meddwl  yn 
naturiol  nad  oedd  yma  le  i  weithio  llawer.  Y  dydd  o'r 
blaen,  neu  y  diwrnod  hwn,  yr  oedd  yr  luddewon  yn  ceisio 
ei  labyddio.  Felly  y  mae  Stier  yn  meddwl  fod  dechreu  y 
benod  hon  yn  cyfeirio  at  yr  un  amser  a  diwedd  y  benod 
o'r  blaen  :  "  Yna  hwy  a  godasant  gerig  i'w  taflu  ato  ef 
A'r  lesu  a  ymguddiodd,  ac  a  aeth  allan  o'r  deml,  gan  fyned 


I08  PREGETHAU. 

trwy  eu  canol  hwynt :  ac  felly  yr  aeth  efe  heibio."  Dyna 
ddiwedd  y  benod  o'r  blaen.  Y  mae  y  benod  hon  yn 
dechreu  fel  hyn  :  "  Ac  wrth  fyned  heibio  efe  a  ganfu  ddyn 
dall  o'i  enedigaeth."  Yr  un  amser  a  phan  ydoedd  yn 
dianc  o  ganol  y  gawod  gerig,  fe  ganfu  ddyn  dall  o'i 
enedigaeth.  Gwelodd  gyfle  i  wneyd  daioni  yn  y  fan 
Ihon  yn  union.  Y  mae  yma  rywbeth  hynod  yn  yr 
hamdden  yma — mor  composed  oedd  ein  Hiesu.  "Wrth 
fyned  heibio  efe  a  ganfu  ddyn  dall  o'i  enedigaeth  ;"  a  dyma 
y  dysgyblion  yn  gofyn  :  "  Pwy  a  bechodd  ;  ai  hwn  ai  ei 
rieni,  fel  y  genid  ef  yn  ddall  ?"  Hen  gwestiwn!  Pa  sut  y 
daeth  drwg  moesol  a  drygau  naturiol  ?  Pa  beth  yw  yr 
achos  fod  un  yn  cael  ei  gystuddio  yn  fwy  na'r  llall  ?  Hen 
gwestiwn  ag  y  bu  Job  a'i  gyfeillion  yn  dadleu  yn  ei  gylch: 
Pwy  a  bechodd  ?  Nid  oes  dim  cystudd  heb  bechod  yn 
myned  o'i  flaen  rywsut  Ai  ei  rieni  ynte  hwn  ?  Hwn  yn 
ei  fywyd.  A  oedd  y  cystudd  yma  yn  cael  ei  benu  i  bwrpas, 
oherwydd  fod  Duw  yn  rhagweled  rhyw  ddrwg  yn  hwn — y 
byddai  yn  ddyn  drwg,  ac  am  hyny  yn  trefnu  ei  fod  i 
gael  ei  eni  yn  ddall  ?  Ai  ei  rieni  a  bechodd  ?  Na,  nid 
hwn  a  bechodd,  na'i  rieni  chwaith,  eithr  fel  yr  amlygid 
gweithredoedd   Duw  ynddo  ef     Cyfle  i  wneyd  daioni  yw 

tiwn,  i  Dduw  ddangos  ei  hunan  ;  cyfle  i  minau  wneyd 
hywbeth  dros  Dduw.  Dyna  y  fìfordd  i  edrych  ar  ddrygau. 
Nid  pa  sut  y  daethant,  nid  yw  hyny  o  fawr  bwys,  ond  pa 
sut  y  gallwn  eu  cael  oddiyma,  a'u  symud.  Nid  myned  at 
ryw  gwestiynau  anorfod  a  ddylem,  ond  myned  at  y  peth 
pracíical.  Pa  beth  sydd  i'w  wneyd  ?  Gwelais  sylw  gan  un 
awdwr,  fod  un  mewn  cystudd,  un  mewn  teulu  yn '  gys- 
tuddiol,  yn  fendith  yn  fynych  iawn  i'r  holl  deulu.  Y  mae 
cystuddiau  yn  lles,  nid  yn  unig  i'r  un  sydd'^^dano,  ond  i 
ereiU,  i  dynu  allan  eu  -gweithgarwch,  i  roddi  cyfle  iddynt  Ì 
wneyd  rhyw  les  yn  ein  dydd  a'n  tymor.     Y  fath  fendith 


PREGETHAU.  IO9 

mewn  teulu,  lawer  tro,  yw  rhoddi  pla  yn  y  teulu.  Y  mae 
y  lleill  yn  cael  bendith,  trwy  gael  dangos  eu  tosturi  a'u 
cydymdeimlad. 

Dyna  yr  egwyddor  sydd  yma.  Y  mae  y  dyn  yma  wedi 
ei  eni  yn  ddall,  er  mwyn  rhoddi  cyfle  i  wneyd  daioni.  Y 
mae  yr  egwyddor  yn  cyrhaedd  at  bob  profedigaeth ;  a  phe 
baem  ní  fel  lesu  Grist,  gwelem  gyfle  i  wneyd  hyny  yn 
mhob  amgylchiad.  A  dyma  fel  y  mae  adnod  y  testyn  yn 
dyfod  i  mewn.  "  Rhaid  i  mi,"  meddai,  "weithio  gwaith  yr 
hwn  a'm  danfonodd  tra  y  mae  hi  yn  ddydd  ;  y  mae  y  nos 
yn  dyfod,  pryd  na  ddichon  neb  weithio." 

Y  mae  lesu  Grist  yn  esiampl  i  ni  fel  gweithiwr.  Nid 
mor  fynych  y  byddwn  yn  edrych  arno  felly.  Bu  yn 
esiampl  yn  Nazareth  am  flynyddoedd  yn  distaw  dreigio  ; 
fe  gysegrodd  ei  waith  i  Dduw,  oherwydd  bu  yn  gweithio 
a'i  ddwylaw.  Nid  hyny  sydd  yma,  y  mae  yn  wir,  ond  y 
mae  yr  egwyddor  yn  cyrhaedd  at  hyny.  Gweithiwr  oedd 
lesu  Grist.  Bu  yn  gweithio  â'i  ddwy  law.  Fe  ddylem  ni 
barchu  y  gweithiwr  ;  ac  nid  oes  dim  yn  fwy  anmharchus 
yn  y  byd  i  gyd  na  dyn  segur,  o  bob  dyn,  pwy  bynag  a  fo. 
Pe  yn  ddyn  arianog,  y  mae  yn  ddyn  anmharchus,  os  yw  yn 
ddyn  segur.  Gwyliwch  rhag  segurdod  yn  anad  pob  peth. 
Y  mae  gobaith  bron  am  bawb  ond  dyn  segur.  Y  mae  y 
dynion  yna  sydd  gyda'r  ffyrdd  haiarn,  y  mae  y  rhai  yna 
yn  gwneyd  rhywbeth  ;  y  maent  o  rhyw  les  yn  y  byd.  Y 
mae  gwneyd  rhywbeth  yn  codi  dyn  mewn  cymdeithas, 
bydded  y  grefft  a  fo.  Nid  oes  dim  yn  rhy  isel  ond 
segurdod.  Nid  yw  crefftwr  ddim  yn  ddyn  isel  ;  y  mae  yn 
ddyn  parchus.  Fe  fu  lesu  Grist  yn  grefftwr,  yn  saer,  yn 
fab  y  saer,  ac  yn  saer  ei  hunan  yn  ddiau ;  ac  felly  rhoddodd 
fawredd  ar  waith.  Ond  nid  hyny  sydd  yma,  y  mae  yn  wir; 
ond  eto  gwaith  naturiol  sydd  yma,  hyny  yw,  nid  gwaith 
'achubol— rhoddi    llygaid    i'r   dyn    dall.      Nid    oedd  hyny 


i  10  PREGETHAU. 

ynddo  ei  hun  yn  iachawdwriaeth  i'w  enaid.  Cafodd  ei 
achub  ;  ond  lles  tymhorol  i'w  gorph  sydd  mewn  golwg 
yma.  Dyna  waith  :  Rhaid  i  mi  weithio  gwaith  yr  Hwn 
a'm  danfonodd  tra  y  mae  hi  yn  ddydd  ;  y  mae  y  nos  yn 
dyfod  pryd  na  ddichon  neb  weithio.  Ac  ar  hyn  yr  oeddwn 
am  roddi  dau  sylw  o'ch  blaen  : 

laf,  Yr  oedd  lesu  Grist  yn  gwneyd  pob  gwaith  yn  ei  le. 

2il,  Yr  oedd  hefyd  yn  gwneyd  pob  gwaith  yn  ei  amser. 

Yn  laf,  Yr  oedd  yn  gwneyd  pob  gwaith  yn  ei  le.  Y 
mae  gwaith  ysprydol,  ac  y  mae  gwaith  naturiol  ;  gwaith 
gyda  gohvg  ar  fyd  arall,  a  gwaith  gyda  golwg  ar  y  byd 
yma  ;  gwaith  ar  enaid,  a  chyda  golwg  ar  gorph.  Wele,  y 
mae  yn  bosibl  ein  bod  yn  gwneyd  gwaith  Duw  gyda  phob 
,gwaith.  Os  yw  Duw  yn  ein  gahv  at  ryw  waith  yn  ei  le 
priodol  ;  os  dyna  mae  Duw  yn  ei  beri,  yr  ydych  yn  gwneyd 
gwaith  Duw,  fel  yr  oedd  lesu  Grist  yn  gwneyd  gwaith  yr 
Hwn  a'i  danfonodd  pan  yn  rhoddi  llygaid  i'r  dall.  Gwneyd 
pobpeth  o  ufudd-dod.  Y  mae  yn  bosibl  i'r  gwas  a'r  forwyn 
wneyd  gwaith  eu  meistr  a  hyny  i'r  Arghvydd.  Wrth 
wneyd  gwaith  eich  teulu  a'ch  crefft  gellwch  wneyd  hyny 
i'r  Arghvydd.  Felly  y  mae  lesu  Grist  yma.  Rhaid  i  mi 
weithio  gwaith  yr  Hwn  a'm  danfonodd.  Gwaith  yw  hyny. 
íiAchub  pechaduriaid  ?  Nage.  Marw?  Nage ;  ond  tos- 
'  turio  wrth  rhyw  greadur  tlawd,  a  gwneyd  lles  i'w  gorph. 
A  dyna  yw  y  gwaith  yn  yr  amgylchiad  yna.  Dyna 
waith  y  lle  a'r  amgylchiad  yr  wyf  ynddo  yn  awr.  Peth 
mawr  i  ni  fyddai  gweled  Duw  yn  ei  Ragluniaeth,  a  theimlo 
ein  bod  yn  gwneyd  ei  orchymyn,  a'n  bod  yn  gyfrifol  iddo 
bob  amser  ;  a  bod  yn  foddlawn  yn  y  lleiaf,  a  bod  yn 
foddlawn  gyda  phob  peth.  Y  mae  llawer  o  bethau  heblaw 
y  grefydd  yma  yn  waith  Duw  mewn  ystyr.  Nis  gallwn  ni 
roddi  llygaid  corphorol   i  neb.     Ond  y  mae  genym  ninau 


PREGETHAU.  III 

rywbeth  tebyg  i  hyny.  Gallai  fod  genych  rywbeth  tebyg 
iawn  i  roddi  llygaid  i  ddeillion.  Gwaith  Mr.  Phillips  oedd 
rhoddi  llygaid  i  ddeillion— dysgu  y  byd.  Y  mae  yn  waith 
da  ;  ac  os  yn  waith  da  y  mae  yn  waith  Duw.  Pe  baech  yn 
helpu  plant  bach  i  gael  ysgol,  os  oes  yma  rai  yn  tyfu  i  fyny 
yn  ddeillion,  byddwch  yn  gwneyd  gwaith  Duw  wrth  roddi 
ysgol  iddynt.  Y  mae  lle  i  waith  fel  yna  yn  nhrefn  Duw. 
Dyna  un  peth  yr  wyf  yn  parchu  Mr.  Phillips  ynddo.  A 
ddarfu  efe  achub  llawer  ?  Do  ;  ond  pe  buasai  heb  wneyd 
hyny  buasai  wedi  gwneyd  gwaith  mawr  iawn  ;  ac  wrth  ei 
gyflawni,  yr  oedd  yn  gwneyd  gwaith  Duw.  Gwnewch 
gymaint  ag  a  alloch  gyda'r  bwriad  hwnw  gyda'r  ysgol. 

Fe  gafodd  y  dyn  yma  ei  olwg  ysprydol.  Xis  gwyddai 
pwy  oedd  lesu  Grist  ar  y  cyntaf  Felly  y  gallwch 
chwithau  beri  llawer  iawn  o  ddaioni  trwy  y  Beibl  yma. 
Dysgwch  yr  A  B  i'r  plant  bach  yn  yr  Ysgol  Sul.  Dyna 
sydd  ar  ol  yn  fawr  iawn  yn  yr  eglwys.  Y  mae  dynion 
wedi  myned  i  feddwl  nad  oes  dim  i'w  wneyd  heb  fyned  i'r 
pwlpud.  Na  ;  y  mae  gwaith  y  dyn  yn  y  pwlpud,  yn  y 
teulu,  ac  ar  yr  ystrydoedd.  Gwnewch  rywbeth,  ac  fe 
ddengys  Duw  beth  arall  i  chwi.  Gwnewch  y  gwaith  lleiaf 
i  ddechreu,  ac  yna  fe  gewch  waith  mwy.  Y  mae  gan 
Dduw  waith  i  bawb,  yn  ei  le.  Nid  yr  un  lle  sydd  i  bawb. 
Nid  yw  pawb  i  fod  yn  athrawon  a  phregethwyr ;  ond  y 
mae  pawb  i  weithio  ;  y  mae  wedi  rhoddi  talent  i  bawb. 
Nid  oes  neb  yma  na  chafodd  dalent.  Y  mae  genyt  dalent 
os  na  chefaist  dy  ahv  i  bregethu.  Cefaist  un  dalent  os  na 
chefaist  ti  bump.  Yr  oedd  yr  hen  Charles  o'r  Bala  yn  ei 
ddyddlyfr  yn  dyweyd  iddo  gael  bendith  unwaith  wrth 
ddarllen  dameg  y  talentau.  Dywedai  ei  fod  yn  meddwl 
fod  mwy  o  berygl  i'r  dyn  gyda'r  un  dalent  nag  i'r  dyn 
gyda'r  pump.  Hwnw  guddiodd  ei  dalent.  Hwnw  sydd 
yn  cael  ei  gosbi.     GwyHwn  fod  yn  debyg  iddo.     Y  mae 


IÍ2  PREGETHAU. 

pawb  wedi  cael  talent  gan  yr  Arglwydd,  ac  y  mae  mor 
sicr  a  hyny,  fe  fydd  cyfrif  yn  cael  ei  ofyn  am  dani.  Pob 
gwaith  yn  ei  le.  Ond  peidiwch  aros  gyda'r  gwaith  tym- 
horol.  Y  mae  gwaith  mwy — gwaith  ysprydol.  Nid  oedd 
yr  Arghvydd  yn  esgeuluso  hwnw.  Dyna  y  gwaith  mawr, 
gwaith  ar  enaid  yn  nhrefn  yr  iachawdwriaeth.  Pa  sut  yr  wyt 
ti  gyda  hwnw — y  gwaith  mawr  o  weithio  allan  dy  iach- 
awdwriaeth  dy  hunan  gydag  ofn  a  dychryn.  Gwaith  yw 
crefydd.  Ar  ol  son  am  y  gwaith  tymhorol,  dewch  at  y 
grefydd  yma.  Gwaith  ydyw  crefydd.  Gwaith  ydyw  byw 
yn  dduwiol.  Yr  ydych  yn  y  winllan.  Yr  oedd  yma  olwg 
hyfryd  yn  y  boreu — y  fath  rifedi  yn  profifesu  bod  yn 
ddisgyblion  i  lesu  Grist.  [Cyfeiriad  at  yr  ordinhad  o 
Swper  yr  Arghvydd  a  weinyddwyd  yn  y  boreu.]  O,  pe 
baem  ni  i  gyd  yn  weithwyr  :  pawb  o  brofifeswyr  crefydd  yn 
weithwyr  diwyd ;  yn  gwneyd  cymaint  ag  a  fedrant  at 
achub  eneidiau  eu  cyd-ddynion  ! 

2il,  Yr  oedd  lesu  Grist  yn  gwneyd  y  gwaith  yn  ei 
amser  :  "  Tra  y  mae  hi  yn  ddydd."  Y  mae  amser  i  weithio; 
ac  amser  i  weithio  ydyw  ein  hamser.  Nid  yw  Duw  yn 
rhoddi  dim  amser  i  segura.  O,  resyn  gwario  amser  Duw 
mewn  oferedd  !  Fechgyn  y  Bala,  fe  fydd  cyfrif  am  eich 
amser  !  Rhyw  ddydd  ydych  yn  ei  gael,  ac  ni  ddaw  byth 
mwy.  Ni  ddaw  byth  yn  ol,  os  aiíìf  heibio.  Os  ydych  am 
weithio,  y  mae  yn  rhaid  gwneyd  y  gwaith  yn  ei  amser.  Y 
mae  Duw  yn  rhoddi  rhywbeth  i  ni  i'w  wneyd  bob  dydd. 
Os  oes  un  diwrnod  yn  myned  heibio  heb  i  ni  wneyd  rhyw- 
beth,  dyna  ddiwrnod  y  bydd  ei  euogrwydd  yn  aros  ar  y 
gydwybod.  O  bob  pechod,  dyma  y  pechod  y  mae  arnaf 
fwyaf  o'i  ofn.  O,  yr  amser  a  dreuliais  yn  ofer.  O,  oes 
wedi  myned  heibio,  a  finau  heb  wneyd  dim  !  Y  mae  yma 
rai  a'u  penau  yn  wynion — pa  beth  a  wnaethoch  ?  Chwithau 
ganol  oed,  yr  ydych  yn  nghryfder  eich  nerth — a  wnaethoch 


PREGETHAU.  II3 

chwi  rywbeth  o  werth  ?  Y  mae  yn  bryd  i  chwi  gysegru 
eich  bywyd  i  wneyd  rhywbeth.  Y  mae  y  nos  yn  dyfod. 
Ewch  a'r  gair  yna  gyda  chwi,  "  Y  mae  y  nos  yn  dyfod  :" 
y  mae  hyna  yn  cyfeirio  at  rhyw  berthynas  rhwng  y  dyn  a'i 
waith,  a'r  derbyniad  a  ga  pan  fo  y  dydd  wedi  dibenu. 
Yr  oedd  perthynas  rhwng  gwaith  lesu  Grist  drwy  ei  fywyd 
a'i  farw  y  dydd  olaf  Y  mae  perthynas  rhwng  ein  byw 
ninau  a'n  marw.  Os  ydym  am  farw  yn  ddedwydd,  y  mae 
yn  rhaid  gweithio.  Yr  oedd  lesu  Grist  yn  teimlo  felly. 
Ni  buasai  marw  lesu  Grist  ddim  yn  dderbyniol  yn  y 
nefoedd  oni  buasai  ei  fod  wedi  gweithio  drwy  ei  fywyd. 
Nid  ar  y  groes  y  dechreuodd  weithio.  Na,  pan  yn  fachgen, 
yr  oedd  yn  dy weyd  fod  yn  rhaid  iddo  ef  fod  gyda'r  pethau 
a  berthynent  i'w  Dad.  Ac  felly  yr  oedd  ar  hyd  ei  oes. 
Yr  oedd  rhyw  raid  arno.  O,  na  ddisgynai  hyny  ar  fechgyn 
Cymru  ! — fod  yn  rhaid  gweithio !  Rhaid  o'r  nefoedd  ! 
Rhaid,  pe  byddai  pawb  yn  ein  herbyn  !  Mynwch  grefydd 
i  fyned  trwy  rwystrau — rhyw  raid  i  wneyd  hyny  allom  i 
wasanaethu  yr  Arghvydd  lesu.  Y  mae  cysylltiad  rhwng 
heddyw  a  marw  ;  rhwng  pob  dydd  a  marw.  Dy  ddull  yn 
treuHo  pob  diwrnod — bydd  ol  hyny  ar  dy  farw.  Fel  hyny 
,  y  byddwn  ni  yn  dragywydd.  Dyna  po  gymaint  o  gysur  a 
I  gawn.  Peidiwn  a  disgwyl  cael  swper  yn  niwedd  y  dydd,  a 
'  ninau  wedi  treulio  yr  amser  mewn  oferedd. 

Rhyw  nos  dywyll  oedd  hi  ar  lesu  Grist.  Nid  yn  unig 
bu  yn  gweithio  yn  galed  drwy  y  dydd,  ond  aeth  yn  ystorm 
arno  ar  ol  gweithio.  Gallwn  ni  gael  cysgu  pan  ddaw  y 
nos.  Cawn  ni  gysgu  dan  gysgod  yr  lawn.  Pan  fo  yn  nos 
dywyll,  bydd  y  ser  yn  y  gohvg  i  ni.  Ond  i'r  Arghvydd 
lesu  nid  oedd  un  seren  yn  y  golwg,  ond  caddug  perffaith. 
Nos  ystormus  ydoedd.  Wedi  gweithio  yn  galed  drwy  y 
dydd,  dacw  hi  yn  nos.  Nid  oedd  dim  gorphwys  iddo  pan 
yr  aeth  yn  nos.     Na  ;  ond  nos  heb  ddim  gwawr,   nac   un 


1 14  PREGETHAU. 

seren,  nac  un  pelydryn  o'r  nefoedd  na'r  ddaear.  "  Fy 
Nuw,  íy  Nuw,  paham  y'm  gadewaist?"  Ond,  os  cawn  ni 
gymhorth  i  fod  yn  fifyddlawn  yn  ein  dydd,  cawn  osteg  gan 
Dduw  y  nos,  a  chanu  yn  dawel  yn  angau,  gyda  sicrwydd 
y  bydd  iddo  wawrio  y  tu  draw  i  angau.  Fe  fydd  Duw  yn 
goleuo  o  angau  yr  Arglwydd  lesu  ar  ein  hangau  ni. 

Wel,  y  mae  y  nos  yn  dyfod  !  Nos  heb  un  boreu  a  fydd 
hi  i  rai  am  byth,  i'r  dynion  segur  yma,  y  dynion  sydd  yn 
ofera  y  dydd.  Fe  ddaw  yn  nos  na  ddaw  dydd  byth  ar  ei 
ol  !  Ond  i'r  dynion  ffyddlawn  gyda'i  achos  Ef,  daw  y 
diwrnod  yn  dawel  yn  y  man  i  dragwyddol  orphwys,  a 
myned  i  mewn  i  lawenydd  eu  Harglwydd.  Coded  Duw 
fwy  o  ddynion  gweithgar,  a  rhodded  fwy  o  yspryd  gweithio 
i  ninau.     Amen. 


PREGETH    XIII. 


Salm  xxvii.  4  :  "  Un  peth  a  ddeisyfais  i  gan  yr  Arglwydd,  hyny  a 
geisiaf ;  sef  caffael  trigo  yn  nhy  yr  Arglwydd  hoU  ddyddiau  fy 
mywyd,  i  edrych  ar  brydferthwch  yr  Arglwydd,  ac  i  ymofyn  yn 
ei  deml." 

UN  o'r  pethau  mwyaf  amlwg  yn  y  Salmau  ydyw  y 
parch  mawr  oedd  gan  y  Salmydd  î  dŷ  yr  Arghvydd ; 
wrth  i  chwi  syhvi  y  fath  le  y  mae  yn  ei  roddi  i'w  deimladau 
gyda  gohvg  ar  dŷ  Dduw.  Rhyw  dri  pheth  mawr  oedd  gan 
y  Salmydd  :  Yn  gyntaf,  Duw.  Yn  ail,  Gair  Duw.  Yn 
drydydd,  Tŷ  Dduw.  Yn  nesaf  at  Dduw  ei  hunan,  y  mae 
yn  rhoddi  Gair  Duw  ;  tystiolaethau  Duw,  cyfraith  Duw. 
Fel  yna  y  mae  yn  gwneyd.  Testyn  ei  fyfyrdodau,  gwrth- 
ddrych  a  ffynhonell  ei  hapusrwydd  oedd  cyfraith  yr 
Arghvydd,  geiriau  yr  Arglwydd.  Ond  yn  nesaf  at  y  Gair, 
y  mae  yn  rhoddi  Ty  Dduw.  Ac  y  mae  yn  rhaid  fod  gan  y 
Salmydd  olygiadau  mwy  ysprydol  o  lawer  nag  sydd  gan 
luaws  o  grefyddwyr  yn  y  dyddiau  hyn.  Edrychai  ef  yn 
bellach  na'r  adeilad,  ac  nag  un  tỳ  daearol.  Ac  eto,  nid 
oedd  yn  disgwyl  mwynhau  cysuron  na  bendith  y  tŷ 
ysbrydol  heb  y  tŷ  allanol.  Y  mae  yn  amlwg  fod  y  ddau 
ganddo  gyda'u  gilydd.  Ein  perygl  ni  ydyw  gorphwys  ar 
gorph  crefydd  heb  yr  ysprydol  ;  neu  ddisgwyl  yr  ysprydol 
heb  y  corph.  Ond  nid  oedd  y  Salmydd  yn  gorphwys  ar 
gorph  o  grefydd  oddiallan.  Ac  wedi  hyny,  nid  oedd  yn 
ymofyn  am  yr  ysprydol,  ac  yn  meddwl  ei  fod  yn  meddu 
hyny,  tra  yn  ddieithr  i'r  arferiadau  allanol. 

Ond  dyna  welir  gyntaf  yma  ydyw  teimlad  y  Salmydd 
gyda  gohvg  ar  dỳ  yr  Arghvydd  :  "  Un  peth  a  ddeisyfais  i 


I  l6  PREGETHAU. 

gan  yr  Arglwydd."  Hyny  ydyw,  dyma  yr  un  peth  sydd 
yn  cynwys  yr  oll  o  hyn  allan.  Y  mae  íy  holl  gais,  a  íy 
holl  ddymuniadau,  yn  cydgyfarfod  mewn  un  peth.  Y 
meddwl  ydyw  fod  crefydd  y  peth  penaf  ganddo,  yn  un 
peth  uwchlaw  pob  peth.  Yr  oedd  yn  foddlon  bod  heb 
bobpeth  er  mwyn  hyny.  Dyma  ydyw  crefydd  iawn.  Y 
mae  tri  dosparth  yn  y  capel  yma  heddyw.  Y  mae  rhai 
heb  enw  o  grefydd.  Y  mae  ereill  ag  enw  crefydd  ganddynt ; 
y  mae  crefydd  yn  ail  fater  ganddynt.  Fe  ddymunent  gael 
crefydd  ;  nid  ydynt  yn  foddlon  bod  hebddi  ;  ond  ni  bu 
erioed  yn  beth  blaenaf,  yn  un  peth  ganddynt.  Y  mae 
dosparth  arall  a'u  crefydd  y  peth  blaenaf.  Dyma  yr  un 
peth.  Y  maent  yn  ceisio  yn  gyntaf  deyrnas  Dduw  a'i 
gyfiawnder  Ef.  Nid  rhyw  beth  dros  ben  ydyw,  ond  y  peth 
blaenaf  Un  peth — hyny  a  ddeisyfais,  hyny  a  geisiaf 
Dyma  oedd  ei  dymer  wastadol;  a  dyna  sydd  yn  dangos 
beth  ydyw  dyn,  beth  ydyw  yn  gyson.  Nid  beth 
ydyw  dyn  ar  ryw  amserau,  ond  beth  ydyw  yn  gyson. 
Dyma  oedd  teimlad  cyson  y  Salmydd.  "  Un  peth  a 
ddeisyfais  i  gan  yr  Arghvydd  ;  hyny  a  geisiaf "  N  id  oedd 
y  Salmydd  yn  myned  wrth  dymer  gyda  chrefydd.  Dyma 
gysondeb  ei  fywyd.  Caíìfael  trigo  yn  nhŷ  yr  Arglwydd 
hoU  ddyddiau  ei  fywyd. 

Yr  oedd  hyn  yn  cynwys  yn  un  peth  ei  fod  yn  cael  ei 
gadw  yn  addas  i  drigo  yno,  ei  fod  yn  un  o'r  rhai  cymwys 
i  drigo  yno.  Yr  oedd  yn  gwedd'ío  ac  yn  gwyho  na  byddai 
dim  yn  digwydd,  na  dim  yn  cyfarfod  ag  ef  ag  a  fyddai  yn 
ei  anghymwyso  i  drigo  yn  nhŷ  Dduw.  Ac  y  mae  wedi 
dyweyd  eihvaith,  ac  eihvaith,  pa  fath  rai  oedd  i  drigo  yno. 
Yr  oedd  yn  deisyf  cael  trigo  am  byth  yn  ei  dŷ.  "  Pwy  a 
esgyn  i  fynydd  yr  Arglwydd,  a  phwy  a  saif  yn  ei  le 
sanctaidd  ef  ?  Y  glân  ei  ddwylaw  a'r  pur  ei  galon ;  yr  hwn 
ni  ddyrchafodd   ei   feddwl   at  wagedd,   ac   ni   thyngodd   i 


PREGETHAU.  H/ 

dwyllo."  Dyma  y  rhai  sydd  yn  cael  esgyn  a  sefyll  yno. 
Yr  oedd  y  Salmydd  yn  gweddío  am  gael  ei  gadw  rhag 
gwrthgiliad  tufewnol.  Y  mae  yn  bosibl  i  ni  wrthgilio  yn 
raddol,  trwy  fod  rhyw  ddiogi  ysprydol  neu  ddifrawder  yn 
achos  crefydd  wedi  ein  meddianu.  Yr  oedd  y  Salmydd 
yn  gweddío  yn  erbyn  hyny,  am  i  Dduw  roddi  gras  i'w 
gynal  hyd  y  diwedd. 

Y  mae  y^geiriau  nesaf  yn  dangos  paham  yr  oedd  yn 
teimlo  felly,  a  pha  beth  oedd  yr  achos  ei  fod  yn  gweddîo 
mor  daer.  Y  fantais  oedd  edrych  ar  brydferthwch  yr 
Arglwydd,  a  chael  ymofyn  yn  ei  deml.  Un  peth  oedd  yn 
peri  í'r  Salmydd  fod  mor  eiddigeddus,  a  phryderus,  a  thaer 
am  gael  aros  yn  nhy  Dduw,  oedd  i  edrych  ar  ei  bryd- 
ferthwch  Ef. 

I.  Yr    oedd  yn  dyfod  yno  i  weled  prydferthwch  Duw. 
Teimlai  fod  yma  le  manteisiol  i  hyny.     Yr  oedd  hwn  yn 
ddiben  ganddo  yn  wastadol.     Nid  oedd   yn   foddlon   heb 
gael  golwg  ar  ei  brydferthwch  Ef.     Yr  oedd  yn  sylweddoli 
y  mater  i'w  feddwl,  fod  Duw  yn  ei  dŷ,  ac  fod  ei  bobl  yn 
cael  ei  gymdeithas.     Y  mae  y  meddwl  crediniol  yn  y  tỳ, 
a'r  ordinhadau,  yn  cael  golwg  ar  Dduw  yn  ei  brydferthwch. 
Gair  rhyfedd    ydyw    hwn,  prydferthwch  yr  Arglwydd  ; 
prydferthwch  yr  Arglwydd  hefyd.     Y  mae  llawer  iawn  yn 
barod   i   edrych    ar   brydferthwch    gwaith    Duw,   nad    oes 
ganddynt  syniad  am  Dduw  ei  hun.     Ac  y  mae  hwn   yn 
brydferth.     Y    mae    prydferthwch    o'ch    amgylch,    yn    y 
creigiau,   y  dyffrynoedd   a'r  afonydd.     Ewch    allan    yn  y 
nos,  y  fath  brydferthwch  sydd  yn  toi  y  nefoedd  !     Y  mae 
llawer  yn  gweled  hwn  heb  weled  Duw  erioed.     Yr  oedd  y 
Salmydd  yn  gweled  hyn,  ac  y  mae    wedi  ^parotoi    Salm 
neillduol  ar  hyny.     "  Pan  edrychwyf  ar  y  nefoedd,  gwaith 
dy  fysedd  ;  y  lloer  a'r  ser,  y  rhai  a  ordeiniaist."     Ond  nid 
oedd  yn  foddlon  ar  brydferthwch  y  greadigaeth,  heb  gael 


Il8  PREGETHAU. 

golwg  ar  brydferthwch  Duw  ei  hunan.  Yr  oedd  yn  teimlo 
nad  oedd  dim  i  lenwi  yr  enaid  wedi'r  cwbl  ond  hyny.  Yr 
oedd  yn  dymuno  cael  golwg  ar  brydferthwch  Duw  ei 
hunan,  ac  nid  ei  waith  yn  unig.  Duw  ei  hunan  !  Dyna 
oedd  yn  y  tŷ,  Duw  ei  hunan.  Ewch  allan,  cewch  weled  ei 
waith  Ef  yn  y  greadigaeth  wedi  ei  gwisgo  â  harddwch. 
Ond  yma,  yn  y  tŷ,  y  mae  Duw  ei  hunan.  Y  mae  yn 
meiddio  cael  golwg  arno  yn  ei  brydferthwch  yma.  Y  mae 
yn  llenwi  y  Beibl  fod  rhyw  bresenoldeb  neillduol  o  eiddo 
Duw  ei  hunan  i'w  ddisgwyl  yn  ei  dŷ — prydferthwch  yr 
Arghvydd.     Dyma  sydd  yma.     Nis  gwn  sut  i'w  esbonio. 

Y  mae  yma  rhyw  brydferthwch,  rhyw  bresenoldeb,  rhyw- 
beth  yn  debyg  i  bresenoldeb  yr  Arghvydd  yn  y  nefoedd. 

Y  mae  y  ddau  yn  debyg  iawn.  Y  mae  Duw  yn  bresenol 
yn  mhob  man.  Ewch  i  ba  le  y  mynoch,  y  mae  Duw  yno. 
Beth  ddisgwyliwn  yn  y  tŷ,  yn  y  capel  ?  Beth  ddisgwyliwn 
yno  ?  Ond  y  mae  Efe  yn  mhob  man.  Y  mae  yn  mhen  y 
mynydd  ;  ond  beth  sydd  ynddo  yn  fwy  yma  ? 

Wel,  y  mae  presenoldeb  Duw  yn  ei  dŷ  o'r  un  natur, 
cofiwch,  a'i  bresenoldeb  yn  y  nefoedd.  Y  mae  gwahaniaeth 
graddau.      Oes  y  mae  ;  ond  nid  oes  gwahaniaeth    natur. 

Y  mae  llawer  o  adnodau  yn  y  Beibl  yn  cyrhaedd  i'r  ddau. 

Y  mae  Yspryd  Duw  yn  siarad  am  yr  eglwys  ar  y  ddaear; 
a  thrwy  hyny,  ac  yn  hyny,  yn  dangos  gogoniant  yr  eghvys 
yn  y  nefoedd  yn  yr  un  adnod  ;  oherwydd  y  maent  mor 
agos  i'w  gilydd,  fel  y  mae  yr  un  geiriau  yn  gwneyd  y  tro 
i'r  naill  a'r  llall. 

"  O  byrth,  dyrchefwch  eich  penau,  ac  ymddyrchefwch 
ddrysau  tragwyddol,  a  Brenin  y  gogoniant  a  ddaw  i 
mewn.  Pwy  yw  y  Brenin  gogoniant  hwn  ?  Yr  Arghvydd 
nerthol  a  chadarn,  yr  Arghvydd  cadarn  mewn  rhyfel." 
Am  y  nefoedd  y  mae  y  geiriau  yna  yn  son,  medd  rhyw  un. 

Y  mae  yn  ddiameu  fod  hyny  yma.     Y  mae  yma  awgrym 


PREGETHAU.  II9 

yn  y  geiriau  fel  pe  bae  Yspryd  Duw  yn  meddwl  i  ni  eu 
cymhwyso  at  y  nefoedd.  Oblegid  fe  ddywedir,  "Ym- 
ddyrchefwch  ddrysau  tragwyddol."  Y  mae  yma  rhywbeth 
yn  myned  tu  draw  i  amser.  Ac  eto,  yr  achlysur  o'u  llefaru 
oedd  gyda  golwg  ar  ddwyn  yr  arch  i  Síon,  i  Jerusalem. 
Dyna  y  meddwl  cyntaf  a  llythrenol  sydd  iddynt.  Yn  y 
rhan  gyntaf  y  mae  yn  gofyn  "  Pwy  a  esgyn  i  fynydd  yr 
Arglwydd,  a  phwy  a  saif  yn  ei  le  sanctaidd  Ef "  A  phan 
ddaethant  at  ddrws  y  tý,  dyma  hwy  yn  gwaeddi  wedi 
hyny  gyda'u  gilydd,  "  O,  byrth,  dyrchefwch  eich  penau, 
ac  ymddyrchefwch  ddrysau  tragwyddol."  Beth  sydd  yn 
bod  ?  A  Brenin  y  gogoniant  a  ddaw  i  mewn  gyda'r  arch 
i'w  dŷ  ar  y  ddaear.  Lle  y  mae  ei  arch,  yno  y  mae  Duw. 
Gofehvch  fod  yr  arch,  y  drugareddfa  yno,  fe  ddaw  Duw 
yno  ;  Brenin  y  gogoniant  a  ddaw  i  mewn.  Yr  oedd  rhyw 
rai  y  tu  mewn  yn  gofyn,  "  Pwy  yw  y  Brenin  gogoniant 
hwn  ?"  A  hwythau  drachefn  yn  cymeryd  y  geiriau,  ac  yn 
ateb,  "  Yr  Arglwydd  nerthol  a  chadarn,  yr  Arglwydd 
cadarn  mewn  rhyfel.  Arglwydd  y  lluoedd  Efe  y\v  Brenhin 
y  gogoniant." 

Y  mae  h  wn  i'w  gael  ar  y  ddaear.  Brenin  y  gogoniant 
yn  dyfod  i  mewn  i'w  dŷ.  A  ddaethoch  chwi  i'w  dŷ  i'w 
weled  ?  Dyna  yw  moddion  gras.  Tŷ  yr  Arglwydd,  tŷ 
Dduw,  palas  Brenin  y  nefoedd.  Y  mae  wedi  addaw  bod 
yma  ei  hunan.  Y  mae  llawer  o  eiriau  cyffelyb  i'r  rhai  yna; 
geiriau  a  gymhwysir  at  y  nefoedd,  y  mae  yn  bur  amhvg  eu 
bod  yn  cael  eu  llefaru  yn  íwyaí  uniongyrchol  am  freintiau 
yr  eglwys  ar  y  ddaear.  Nid  ydynt  yn  gweled  Duw  yn 
ddigyfrwng  yn  y  nefoedd.  Nid  oes  neb  yn  ei  weled  ond 
y  Mab.  Y  maent  yn  ei  weled  yn  y  Mab,  yr  L'nig-anedig, 
ac  yn  Nghrist  y  gwehvn  ninau  Ef  hefyd. 

A  phrydferthwch  Duw  ydyw  ei  fod  yn  Achubydd. 
Dyma  fel  y  mae  yn  fawr.     Y  mae  yn  fawr  yn  y  greadig- 


I20  PREGETHAU. 

aeth  ;  ond  dyma  y  lle  y  mae  yn  brydferth,  yr  holl  briodol- 
iaethau  mewn  prydferthwch  yn  achub  y  pechadur,  ac  yn 
caru  y  rhai  sydd  yn  golledig,  yn  cyfiawnhau  yr  annuwiol, 
yn  derbyn  pechaduriaid  yn  haeddiant  ei  Fab.  Yn  ei  drefn 
y  mae  yn  brydferth.  Ar  y  drugareddfa  y  mae  yn  brydferth. 
Y  mae  hyn  i'w  gael  i'r  enaid  crediniol. 

2.  Ymofyn  yn  Ei  deml.  Ystyr  y  gair  "  ymofyn  "  ydyw 
ymofyn  am  gael  gair  oddiwrth  yr  Arglwydd  ;  ymofyn  am 
air,  am  ateb.  Yr  oedd  y  Salmydd  yn  arfer  myned  yn  ei 
drallod  i'r  deml  i  ymofyn  am  gyfarwyddid,  i  ofyn  beth  [a 
wnai.  Yr  oedd  arno  eisieu  arweinydd  yn  yr  anialwch.  Mi 
af  i'r  deml,  yno  y  caf  wybod  ;  caf  ryw  air  oddiwrth  yr 
Arghyydd  ;  af  yno  i  ymofyn  beth  i'w  wneyd. 

Dyna  yr  ail  fater  a  ddylai  fod  genym  ninau.  Y  cyntaf 
ydyw  dyfod  yma  i  edrych  ar  brydferthwch  yr  Arghvydd. 
Ond,  nid  yn  unig  dyfod  yma  i  syllu,  a  meddwl,  a  rhyfeddu, 
ond  dyfod  yma  i  ymofyn  beth  a  wnawn,  i  ofyn  arweiniad.  Y 
mae  y  cwbl  i  ddibenu  yn  ymarferol,  ein  bod  yn  meddwl 
am  wneyd  rhywbeth,  a'n  bod  yn  dyfod  yma  i  ymofyn  beth 
i'w  wneyd.  Y  mae  hyn  i'w  gael  mewn  moddion  gras,  gair 
oddiwrth  yr  Arglwydd  i  dy  gyfarwyddo,  i  dy  ddysgu.  A 
fyddwch  chwi  yn  disgwyl  cael  gair  o'r  nefoedd  i  ddyweyd 
wrthych  pa  fodd  y  mae  i  chwi  wneyd  ?  A  fyddwch  chwi 
yn  gweddîo  wrth  ddyfod  yma.  Na  thaw  o  Dduw,  ein 
moliant  ?  A  fyddwch  yn  disgwyl  cael  gair  i  fyned  gyda 
chwi  adref  ?  Rhywbeth  a  fydd  yn  aros  gyda  chwi.  Gair 
oddiwrth  Dduw  i  ddangos  pa  le  yr  wyt  ti.  Rhyw  air  i'n 
galw  i  ystyried  ;  a  rhyw  air  i  ddyweyd,  Dacw  y  ffordd 
y  rhodiwch  ynddi.  A  garech  chwi  wybod  pa  le  yr  ydych 
yn  colli  ?  Pa  le  yr  ydych  yn  esgeuluso  ?  Beth  sydd  yn 
peri  i  Dduw  guddio  ei  wyneb  ?  Wel,  fe  ddywed  Duw 
wrthym  pa  le  y  mae  ein  bai,  a  pha  beth  yw  y  pechod  sydd 
yn  peri  iddo  guddio  ei  wyneb.     Y  mae  gair  i'w  gael  ond 


PREGETHAU.  121 

ymofyn.  Trwy  y  Gair  ;  Gair  mewn  Gair.  Duw  trwy  ei 
weision  yn  llefaru  nes  bo'r  galon  yn  teimlo.  Fe  gaem 
hyny  yn  nymuniad  y  Salmydd.  Pethau  i'w  cael  ydynt. 
Golwg  ar  brydferthwch  yr  Arglwydd,  y  mae  hyny  i'w  gael; 
gohvg  nes  y  byddom  yn  anghofio  pobpeth  arall  ;  golwg 
nes  codi  dy  fryd  o'r  pridd  tew,  a  rhoddi  rhyw  awydd  ynot 
am  fod  yn  debyg  iddo.  Ac  y  mae  gair  oddiwrth  yr 
Arglwydd  i'w  gael  hefyd,  rhyw  genadwri  bersonol  at  y 
dyn  heno  ;  llais  distaw  trwy  eiriau  y  Beibl  i  ddangos  y 
bai,  y  ddyledswydd  ;  gair  yn  gyfarwyddid  i  ni  mewn 
profedigaeth.  Pan  yn  y  dyrys  anialwch,  y  mae  Duw  yn 
moddion  gras  yn  dyweyd  rhywbeth  a  fyddo  yn  help  i  fyned 
yn  mlaen  trwy  y  cwbl.      Disgwyliwn  hyn.     Amen. 


PREGETH  XIV. 


loAN  xiv.  21:  "A  minau  a'i  caraf  ef,  ac  a'm  hegluraf  fy  hun  iddo." 

YMAE  y  geiriau  yn  rhan  o'r  ymddiddan  hynod  rhwng 
lesu  Grist  a'i  ddisgyblion  yn  yr  oruwch  ystafell  yn 
Jerusalem,  wedi  bwyta  y  Pasc,  a  sefydlu  y  Swper  Sanctaidd. 
Y  mae  rhai  pethau  yn  yr  ymddiddan  yn  cael  eu  cydnabod 
yn  gyfifredin   yn  anhawdd   iawn   eu  deall  ;  feallai   yn   fwy 
felly  nag  unrhyw   ran   arall   o'r  gyfrol  ddwyfol.     Ond  pa 
mor  anhawdd  bynag  y  gallant  fod,  y  mae  amcan  y  cwbl 
yn  eithaf  eglur,  a  hyny  ydyw,  parotoi  meddyliau  ei  ddis- 
gyblion    ar    gyfer    amgylchiadau    newyddion    y    byddent 
ynddynt  yn  gyffredin  wedi  colli  yr  Arglwydd  lesu  Grist. 
Yr  oedd  lesu  Grist  wedi  dyweyd  wrthynt  amryw  weithiau 
mai  felly  y  byddai.     Canys  yr  oedd  efe  yn  dysgu  y  dis- 
gyblion,  ac  yn  dywedyd  wrthynt  y  traddodid  Mab  y  Dyn 
i  ddwylaw  dynion,  ac  y  lladdent  ef ;  ac  wedi   ei   ladd,  yr 
adgyfodai    y    trydydd    dydd.       Ond    rhyw    eiriau    tywyll 
oeddynt  ;   a    chwanegir   gan    yr    Efengylau,    "  A    hwy    ni 
ddeallasant  y  gair  hwn."     Yr  oedd  y  syniad  oedd  ganddynt 
am  y  Messiah  yn  gysylltiedig  a'u  creadiniaeth,  yr  hon  sydd 
yn  cau  allan  yr  ystyr  sydd   yn  naturiol   i   ni.     Nid    oedd 
ganddynt  un  syniad  am   lesu  Grist  yn  myned  i'w  orsedd 
trwy  angeu.     Y  mae  tristwch  yn  llenwi  eu  calonau.     Ni 
wyddent  pa   fodd   i   fyw  hebddo  ef,  yr  hwn  oedd  yn  eu 
cysuro  yn  mhob  trallod.     Teimlent  yn  ddiogel  a  chysurus 
yn  ei  gwmni  ef.     Y  mae  lesu  Grist  yn  eu  gweled  yn  hollol 
anghymwys    i'r   dyledswyddau    oedd    o'u    blaenau    mewn 
teimlad  fel  yna,  ac  yna  y  mae  yn  eu  parotoi  a'u  cysuro.    A 
gellid  meddwl  ei   fod  wedi  gwneyd  defnydd  o   bob  peth 
cyrhaeddadwy  er  mwyn  cyrhaedd  yr  amcan  hwnw. 


PREGETHAU.  123 

Yn  y  testyn  y  mae  yn  sicrhau  iddynt  y  byddai  iddynt, 
er  colli  ei  bresenoldeb  corphorol,  barhau  i  fwynhau  cym- 
deithas  yspryd  âg  Ef.  "  Nis  gadawaf  chwi  yn  amddifad, 
mi  a  ddeuaf  atoch  chwi."  "  Eto  enyd  bach,  a'r  byd  ni'm 
gwel  mwy  ;  eithr  chwi  a'm  gwelwch,  canys  byw  wyf  fi,  a 
byw  fyddwch  chwithau  hefyd."  Y  mae  rhai  yn  cyfyngu  y 
geiriau  yna  i'r  amgylchiadau  yn  hanes  lesu  Grist,  a 
gymerodd  le  yn  ystod  y  deugain  niwrnod  cyn  iddo  esgyn 
i'r  nefoedd.  Ond  cam  amhvg  â'r  geiriau  fyddai  eu  cyfyngu 
i'r  amgylchiadau  hyny. 

Yn  y  testyn  y  mae  yn  gosod  ger  eu  bron  y  cymhwys- 
derau  angenrheidiol  i  fwynhau  yr  amlygiadau  hyny  ohono. 
"  Yr  hwn  sydd  a'm  gorchymynion  i  ganddo,  ac  yn  eu  cadw 
hwynt,  efe  yw  yr  hwn  sydd  yn  fy  ngharu  i."  Yr  hwn  sydd 
a'm  gorchymynion  i  ganddo  mewn  dirnadaeth  o'u  hystyr, 
a  theimlad  o'u  hawdurdod,  efe  yw  yr  hwn  sydd  yn  íy 
ngharu  i.  Nid  teimlo  colled  ar  fy  ol  yn  unig.  GaUwch  gael 
hyny  heb  wir  gariad  ataf.  Ond  yr  hwn  sydd  a'm 
gorchymynion  i  ganddo,  efe  yw  yr  hwn  sydd  yn  {y  ngharu 
i.  A'm  gorchymynion  i  ydyw  i  chwi  ymddiried  yn  fy 
ngofal  am  danoch.  Yr  hwn  sydd  a'm  gorchymynion  i 
ganddo,  ac  yn  eu  cadw  hwynt,  efe  yw  yr  hwn  sydd  yn  fy 
ngharu  i,  A'r  hwn  sydd  yn  fy  ngharu  i,  a  gerir  gan  fy 
Nhad  i.  Y  mae  fy  Nhad  i  yn  fy  ngharu  i  mor  fawr,  fel  y 
mae  yr  hwn  sydd  yn  fy  ngharu  i  yn  dyfod  yn  wrthddrych 
serch  fy  Nhad.  Am  hyn  y  mae  y  Tad  yn  fy  ngharu  i,  am 
fy  mod  i  yn  dodi  fy  einioes,  fel  y  cymerwyf  hi  drachefn. 
Nid  ar  y  drefn  gyfathrachol  y  mae  y  drefn  gyfryngol  yn 
gorphwys.  Yr  anwyl  Fab  oedd  Eíe,  y  priod  Fab,  yr 
Hwn  oedd  yn  mynwes  y  Tad,  yr  Hwn  oedd  yn  ymlawenhau 
ger  ei  fron  ef  bob  amser  ;  eto,  "Am  hyn  y  mae  y  Tad  yn  fy 
ngharu  i,  am  fy  mod  i  yn  dodi  fy  einioes,  fel  y  cymerwyf 
hi  drachefn."     Y  mae  y  Tad  yn  teimlo  rhyw  gariad  mwy 


124  PREGETHAU. 

ynddo  tuag  ataf  fi  am  farw  yn  eich  lle.  Yr  hwn  sydd  yn 
fy  ngharu  i  a  ddaw  yn  wrthddrych  serch  neillduol  fy  Nhad  ; 
a  minau  a'i  caraf  ef,  ac  a'm  hegluraf  fy  hun  iddo.  Pan  y 
byddwch  wedi  fy  ngholli  o'r  byd  yma,  "  minau  a'i  caraf  ef, 
ac  a'm  hegluraf  fy  hun  iddo." 

/.  Ystfi'  y  datguddiad,  yv  eglurhad  a  roddir  gan  lesu 
Grist  ohono  ei  hunan  i'r  rhai  di  carant  Ef:  "  Minau  a'i 
caraf  ef,  ac  a'm  hegluraf  fy  hun  iddo." 

//.  Y  cymhwysder  sydd  inewn  cariad  i  dderbyn  y  dat- 
guddiad  hwn  ganddo  :  "  A'r  hwn  sydd  yn  fy  ngharu  i,  a 
gerir  gan  fy  Nhad  i,  a  minau  a'i  caraf  ef,  ac  a'm  hegluraf 
fy  hun  iddo." 

/.  Ystyr  yr  eglurhad  a  roddir  gan  lesu  Grist  ohono  ei 
hunan  i'r  rhai  di  caratit  ef. 

Yr  ydym  wedi  dyfod  i  le  sanctaidd  iawn.  Y  mae  y 
pwnc  yn  ein  harwain  i  gysegr  sancteiddiolaf  crefydd,  at 
rywbeth  na  ẃyr  yr  annuwiol  ddim  am  dano.  A  phan  y 
clyw  rhai  son  am  dano,  y  maent  yn  ameu  yn  y  fan.  Y 
mae  rhyw  phantasm,  rhyw  orphwylldra  crefyddol  yn 
meddianu  pobl.  Nid  oes  dim  datguddiad  oddiwrth  lesu 
Grist  yn  y  byd,  meddant.  Ond  erbyn  i  chwi  edrych  i 
mewn  i'r  mater,  y  mae  yma  rhyw  eglurhau  i  ni,  ac  nid  i'r 
byd  ;  rhywbeth  na  ddichon  y  byd  ei  dderbyn.  "  Yspryd  y 
gwirionedd,  yr  hwn  ni  ddichon  y  byd  ei  dderbyn,  am  nad 
yw  yn  ei  weled,  nac  yn  ei  adnabod."  "  Eithr  dyn  anianol 
nid  yw  yn  derbyn  y  pethau  sydd  o  yspryd  Duw,  canys 
íìfolineb  ydynt  ganddo  ef,  ac  nis  gall  eu  gwybod,  oblegid 
yn  ysprydol  y  bernir  hwynt."  "  Eithr  y  mae  genych  chwi 
eneiniad  oddiwrth  y  sanctaidd  hwnw,  a  chwi  a  wyddoch 
bob  peth."  Y  mae  yma  rywbeth  neillduol  nad  edwyn  neb 
mohono  ond  yr  hwn  sydd  yn  feddianol  arno. 

Beth  allai  hwnw  fod  ?     Wel,  yr  ydych  yn  gweled  i  gyd 


PREGETHAU.  I25 

mai  nid  peth  corphorol  ydyw.  Yn  lle  y  corphorol  y  mae 
yn  cael  ei  addaw,  i  wneyd  i  fyny  am  y  golled  o  lesu  Grist 
trwy  synhwyrau  y  corph  y  mae  yn  cael  ei  roddi.  Y  mae 
rhai  pobl  yn  disgwyl  peth  fel  yna.  Ond  nid  oedd  y  bobl 
gafodd  hyny  {\vya.{  wedi  cael  yr  amlygiadau  yma  o  lesu 
Grist.  Nid  oedd  ei  frodyr  yn  credu  iddo  :  rhai  wedi  eu 
geni  o'r  un  fam,  a  sugno  yr  un  bronau  ac  wedi  eu  magu  ar 
yr  un  gluniau,  ac  wedi  cysgu  yn  yr  un  gwely.  Ond  nid 
oeddynt  wedi  cael  y  datguddiad  hwn  am  lesu  Grist.  Nid 
peth  fel  yna  ydyw. 

Nid  peth  dychymygol  ydyw  ychwaith.  Y  mae  rhai  fe^ 
yn  ceisio  perswadio  eu  hunain  eu  bod  yn  gweled  lesu  Grist. 
Ac  yn  wir,  dyna  ydyw  Pabyddiaeth.  Dyna  ei  lun  yn  y 
preseb  yn  y  fan  acw  ;  a  dyma  ei  lun  yn  yr  ardd,  yn  ei  ing 
a'i  chwys  ;  yn  y  fan  yna  a'i  groes  ar  ei  gefn,  ac  yma  ar  y 
groes,  a'r  bobl  yn  edrych  arno.  Dacw  un  wraig  yn  myned 
i  lewyg.  Y  maent,  meddent  hwy,  wedi  gweled  lesu  Grist. 
Pabyddiaeth  ydyw  hynyna  ;  ond  y  mae  yn  bosibl  iddo 
ddyfod  hefyd  i  gapelydd  y  Methodistiaid  ;  y  pregethwr  yn  y 
pwlpud  yn  rhoddi  darluniad  barddonol,  a'r  bobl  yn  meddwl 
eu  bod  yn  gweled  y  Person,  tra  nad  oes  yna  ddim  ond  dar- 
luniad  y  pregethwr.     Nid  dim  dychymygol  ydyw  hyn. 

Nid  dim  pynciol,  neu  athrawiaethol,  ydyw.  Nid  dat- 
guddiad  o  un  /aa,  neu  wirionedd  newydd,  ydyw  ychwaith. 
Nid  rhywbeth  yn  rhy  wan  yn  y  pethau  sydd  genym,  a 
rhywbeth  yn  y  meddwl  yn  gweithio  yn  erbyn  pob  athraw- 
iaeth.  Na,  "  Oni  wrandawant  ar  Moses  a'r  prophwydi,  ni 
wrandawant  chwaith  pe  codai  un  oddiwrth  y  meirw."  Nid 
rhywbeth  fel  yna  ychwaith  ydyw.  Nid  ydym  i  ddisgwyl 
datguddiad  mwy. 

Wel,  beth  ydyw?  Nis  gallaf  ddyweyd.  Hyny  yw, 
wrth  neb  sydd  heb  ei  gael.  Lglurhad  lesu  Grist  ei 
hun  ydyw,  "  A  minau  a'i  caraf  ef  ac  a'm  hegluraf  fy  hun 


120  PREGETHAU. 

iddo."  Y  mae  hyn  fel  pob  peth  arall.  Nis  gellwch 
adnabod  un  gwrthddrych  ond  trwy  synwyr  priodol  y 
gwrthddrych  hwnw  :  lìiwiau  â'r  llygaid,  seiniau  â'r  glust. 
Trwy  y  synwyr  ei  hunan  }r  ydych  yn  dyfod  i'w  gwybod. 
Felly  hefyd  pethau  profiad,  nis  gellwch  eu  dysgu  ond  trwy 
brofiad.  Tybiwch  fod  yma  rywun  heb  weled  omnge  eúo&á. 
Meddyliwch  ar  ol  té,  dyna  yr  orange  yn  cael  ei  ddwyn  i'r 
bwrdd.  Beth  yw  hwn  ?  Rhyw  ffrwyth  da  ydyw.  Dyna 
y  dyn  yn  cymeryd  yr  orange  yn  ei  law,  ac  yn  ei  ddarlunio 
i'r  person  nad  yw  yn  gwybod  dim  am  dano.  Y  mae  yn 
dyweyd  pa  beth  yw  ei  bwysau,  pa  beth  sydd  ynddo  ;  y 
mae  yx\  dyweyd  pa  sut  y  mae  yn  tyfu,  ac  felly  yn  y  blaen. 
Yn  a  vT  y  mae  y  dyn  hwnw  yn  gwybod  cymaint  am  yr 
orange  a  neb  yn  y  lle  ?  Na  ;  nid  yw  yn  gwybod  ei  flas. 
Ni  fedr  wybod  ei  flas  wrth  edrych  arno,  na'i  deimlo.  Rhaid 
iddo  ei  fwyta  ei  hunan. 

W'el,  y  mae  yr  un  fath  yn  gymwys  gyda  phethau  y 
meddwl.  Y  mae  yn  rhaid  cael  y  teimlad  cyn  y  gallwn  eu 
hadnabod.  Y  profiad  sydd  yn  dysgu  "  Minau  a'i  caraf  ef, 
ac  a'm  hegluraf  fy  hun  iddo." 

1.  Y  mae  yn  rhyw  oleuni  ar  y  datguddiad  sydd  genym. 
Y  mae  yn  dwyn  goleuni  ar  lesu  Grist  ;  ac  y  mae  yn  dwyn 
sicrwydd  i  feddwl  y  dyn  o'i  wirionedd.  Y  mae  pawb  yn 
sicr  o'r  peth  y  mae  yn  ei  weled.  Y  mae  y  dyn  yn  o  siwr 
o'r  peth  glywodd,  ond  y  mae  yn  eithaf  siwr  o'r  hyn  a 
welodd.  "  Hyd  oni  wawrio  y  seren  ddydd  yn  eich 
calonau," 

2.  Y  mae  hyn  yn  rhyw  oleuni  ar  lesu  Grist  yn  yr  addas- 
rwydd  sydd  ynddo  i  gyfarfod  amgylchiad  pechadur  fel  y 
cyfryw. 

3.  Y  mae  yn  rhoddi  hyder  yn  y  meddwl  am  gadwedig- 
aeth  bersonol  trwyddo. 


PREGtTIIAU  127 

//.  V  cymhwysder  sydd  meivn  cariad  i  dderbyii  y  dat- 
guddiad  hwn  ganddo. 

1.  Cariad  rydd  werth  ar  hyn.  Y  mae  cariad  ato  yn 
rhoddi  gwerth  ar  ei  bresenoldeb.  Xid  oes  neb  yn  caru 
gweled  ei  elyn  ;  ond  y  mae  dyn  yn  treuh'o  llawer  o'i  amser 
gyda'i  gy faill. 

2.  Y  mae  cariad  yn  ein  codi  i  agweddau  cymhwys  i'w 
bresenoldeb.  Chwi  wyddoch  nas  gellwch  chwi  ddim  byw 
yn  mhob  man.  Y  mae  yn  well  genych  fyned  oddiyno  na 
bod  yno  ;  oblegid  y  mae  yna  ddiffyg  purdeb.  Meddyliwch 
am  deulu  di-grefydd,  annuwiol,  a  di-weddi.  Haner  uffern 
fyddai  bod  gyda  hwynt. 

Y  mae  coethder  anfeidrol  yn  lesu  Grist.  Xi  allwch 
ddisgwyl  ei  weled  ef  )'n  mhob  man.  "  Yr  hwn  a  ddywed 
ei  fod  yn  aros  ynddo  ef,  a  ddylai  yntau  felly  rodio  megis 
ag  y  rhodiodd  efe." 

3.  Y  mae  cariad  yn  galluogi  dyn  i  adwaen  lesu  Grist 
pan  y  daw  i'r  golwg.  Yn  wir,  y  mae  cariad  ato  yn  deall 
trwst  ei  draed,  yn  ymdeimlo  á'i  bresenoldeb  rywffordd.  Y 
mae  rhyw  graffder  yn  nghlust  y  fam.  Y  mae  rhyw  lef 
wanaidd  yn  yr  ystafell  uwchaf  yn  yr  adeilad  yn  disgyn  ar 
ei  chlust  hi.  Y  mae  cariad  yn  rhoddi  rhyw  awch  ar  y 
synhwyrau.  Pan  yr  oedd  y  disgyblion  wedi  bod  yn 
pysgota  trwy  y  nos,  ac  heb  ddal  dim,  dyma  ryw  un  yn 
ymddangos  ar  y  lan  ;  ond  yr  oedd  y  disgybl  yr  oedd  yr 
lesu  yn  ei  garu  yn  ei  adnabod  o  flaen  pawb  arall.* 


•  y  mae  y  bregeth  hon  yn  ymddangos  yn  anorphenedig.  Y  nos  y 
pregethwyd  hi.  Byddai  yn  digwydd  weithiau  nas  geUid  ysgrifenu 
ychwaneg  oblegid  y  goleuni.  Feallai  mai  felly  yr  oedd  yn  yr  am- 
gylchiad  hwn. 


PREGETH  XV. 


Hbb.  vii.  25:  "  Am  hyny  hefyd  efe  a  dclichon  yn  gwbl  iachau  3-  rhai 
trwyddo  ef  sydd  yn  dyfod  at  Dduw,  gan  ei  fod  ef  yn  byw  bob 
amser  i  eiriol  drostynt  üwy." 

YMAE  yn  hysbys  i  bawb  ohonoch  mai  amcan  yr 
apostol  yn  llefaru  hyn  ydyw  dangos  rhagoriaeth 
Crist  fel  offeiriad  ar  yr  holl  offeiriaid  dan  y  gyfraith.  Y 
mae  yma  lawer  iawn  o  brofion  yn  cael  eu  dwyn  yn  mlaen 
i  ddangos  hyn)^  Ac  yn  y  fan  yma  y  mae  yn  cael  ei 
ddangos  trwy  y  berthynas  sydd  rhwng  Crist  a  Melchisedec. 
Yr  oedd  Melchisedec  yn  fwy  na  Levi  ac  Abraham.  Y 
mae  hyny  yn  cael  ei  ddangos  trwy  fod  Abraham  yn  talu 
degwm  iddo.  Ond  y  mae  y  Beibl  yn  dyweyd  fod  rhai 
offeiriaid  i  fod  yn  ol  urdd  Melchisedec.  Gan  hyny,  rhaid 
ei  fod  yn  fwy  na'r  offeiriaid  oedd  yn  ol  urdd  Aaron,  gan 
fod  Melchisedec  yn  fwy  nag  Abraham,  ac  Abraham  yn 
fwy  nag  Aaron. 

Ac  y  mae  yr  Offeiriad  hwn  wedi  ei  osod  trwy  Iw  : 
"  Tyngodd  yr  Arglwydd,  Ti  wyt  offeiriad  yn  dragywydd, 
yn  ol  urdd  Melchisedec."  Nid  oedd  un  o'r  offeiriaid  dan  y 
gyfraith  wedi  ei  osod  fel  hyn  ;  ac  y  mae  yr  apostol  yn 
cysylltu  tragwyddoldeb  yr  ofifeiriadaeth  â  hyn.  Am  nad 
oedd  yr  offeiriaid  gynt  i  aros  yn  dragywydd,  nid  oedd  yn 
werth  gan  Dduw  roddi  llw  i'w  cadarnhau.  Y  mae  y  Duw 
mawr  yn  gosod  llawer  o  drefniadau  nad  ydynt  i  aros. 
Nid  yw  fod  Duw  wedi  codi  dyn  a'i  awdurdodi  i  gyflawni 
rhyw  waith,  ddim  yn  brawf  fod  hwnw  i  aros  byth.  Ond 
pa  bryd  bynag  y  cewch  ef  yn  myned  ar  ei  Iw,  gellwch  fod 
yn  sicr  fod  hwnw  i  aros.     Wel,  y  mae  wedi  myned  ar  ei  Iw 


PREGETHAU.  I29 

yn  y  fan  yma.  Y  mae  wedi  ei  osod  trwy  Iw.  A'r  rheswm 
am  hyny  ydyw,  ei  fod  ef  i  barhau  byth.  Nid  oes  dim 
newid  arno.  Y  mae  i  fyw  byth.  "Ond  hwn,  am  ei  fod  yn 
aros  yn  dragywydd,  sydd  ag  offeiriadaeth  dragwyddol 
ganddo."  Tyngodd  yr  Arglwydd,  ac  ni  bydd  edifar 
ganddo,  Ti  wyt  offeiriad  yn  dragywydd  yn  ol  urdd 
Melchisedec  ;  ac  am  ei  fod  yn  aros  yn  dragywydd,  y  mae 
offeiriadaeth  dragwyddol  ganddo. 

Yna  y  mae  adnod  y  testyn  yn  dyfod  i  mewn — y  cysur 
a'r  cadernid  sydd  i  bechadur  yn  y  meddwl  fod  yr  Oíifeiriad 
hwn  i  aros  yn  dragywydd,  i  fyw  byth,  i  eiriol  drosom  ni. 
Beth  yw  yr  amcan  a  gais  efe  osod  allan  yn  y  meddwl  fod 
Crist  i  fyw  byth  ?  Wel,  "  am  hyny  efe  a  ddichon  yn 
gwbl  iachau  y  rhai  trwyddo  ef  sydd  yn  dyfod  at  Dduw." 
Ni  buasai  iechyd  cwbl  i'w  gael  oni  b'ai  fod  ei  offeiriadaeth 
yn  dragwyddol.  Yr  oedd  rhyw  feddyginiaeth  amserol  i'w 
chael  dan  y  gyfraith.  Yr  oedd  yna  waredigaeth  dros 
amser ;  ond  nid  oedd  yna  gwbl  iachau,  na  rhyddhad 
cyflawn,  na  gwaredigaeth  drwyadl.  Xid  oedd  yn  cyrhaedd 
yn  mhell.  Rhaid  oedd  cael  gwaredigaeth  wedi  hyny,  a'i 
hadnewyddu  bob  bhvyddyn. 

Nid  oedd  dim  talu  yn  yr  aberthau  hyn,  dim  ond  ysgrifen 
yn  cydnabod  y  rhwymedigaeth,  rhyw  note  of  hand,  a  llaw- 
ysgrifen — rhyw  gydnabyddiaeth  fel  yna.  Yr  oedd  y  Duw 
mawr  yn  cymeryd  hyny  am  y  tro.  Ond  yr  oedd  yn  rhaid 
adnewyddu  o  flwyddyn  i  flwyddyn,  am  nad  oedd  talu. 
Ond  wedi  talu  nid  oes  eisieu  gwneyd  hyny.  Dyna  y 
pechadur  yn  rhydd  byth.  Nid  oedd  yno  dalu  cyflawn. 
Ond  yn  awr,  dyma  iachawdwriaeth  gyflawn — y  cwbl  wedi 
ei  orphen.  "  Efe  a  ddichon  yn  gwbl  iachau  y  rhai  trwyddo 
ef  sydd  yn  dyfod  at  Dduw." 

Tybir  mai  ystyr  y  gair  "  cwbl-iachau  "  ydyw  iachau  dros 
byth.     Felly  y  mae  Dr.  Brown  yn  ei  gymeryd.     Fe  ddichon 


I30  PREGETHAU. 

iachau  dros  byth.  Y  mae  yn  cyrhaedd  i  dragwyddoldeb. 
Beth  ydyw  yr  achos  ?  Y  mae  yr  ofìfeiriadaeth  yn  cyrhaedd 
i  dragwyddoldeb.  Y  maent  yn  cydredeg.  Nid  wyf  yn 
ameu  nad  yw  hyny  yn  gynwysedig  yn  y  gair.  Ond  nid 
wyf  yn  ameu  nad  yw  yr  apostol  hefyd  yn  cynwys  meddwl 
arall.  Nid  yn  unig,  fe  ddichon  iachau  am  byth,  ond  y  mae 
yn  iachau  yn  gwbl,  yn  gyfan.  lechyd  cwbl.  Y  mae  yma 
efifeithiolrwydd.  Y  mae  y  meddwl  yna  yn  rhedeg  trwyddo 
I — fod  efìfeithiolrwydd  yr  iachawdwriaeth  yn  gysylltiedig  â 
;thragwyddoldeb  yr  offeiriadaeth.  Y  mae  lle  i  ofni  nad  yw 
y  mater  ag  sydd  gan  yr  apostol  yn  y  benod  yma  yn  cael 
cymaint  o  le  yn  ystyriaethau  pobl  dduwiol  ag  y  mae  yn 
haeddu. 

Yr  ydym  yn  gyfarwydd  iawn  â  bywyd  Crist  ar  y  ddaear. 
Yr  ydym  i  roddi  lle  mawr  i'w  fywyd  ar  y  ddaear,  o 
Bethlehem  i  Galfaria,  ac  i'w  farwolaeth  boenus  ar  y  groes. 

Y  mae  hyny  yn  iawn.  Nid  oes  modd  rhoddi  lle  rhy  fawr 
i'r  naill  na'r  llall.  Y  mae  yn  anmhosibl  meddwl  gormod 
am  fywyd  Crist  a'i  farwolaeth.  Ond  eto,  y  mae  y  Beibl 
yn  rhoddi  pwys  mawr  ar  fywyd  Crist  yn  y  nefoedd.  Y 
mae  yn  byw  eto  wedi  marw.  Beth  sydd  genyf  am  fy 
mywyd,  medd  rhyw  un  ?  Marwolaeth  Crist  ar  Galfaria. 
Wel,  y  mae  hyny  yn  bod  ;  ond  nid  dyna  y  cwbl.  Y  mae 
mwy  na  hyny.  Y  mae  genym  lawer  iawn  mwy  o  blaid  ein 
bywyd  na'i  farwolaeth.  Y  mae  marwolaeth  yr  lesu  yn 
lawn  i  Dduw.  Y  raae  hyny  o  blaid  cadw.  Ond  y  mae 
mwy  eto  o  blaid  cadw  pechadur  yma  heddyw.  Beth  yw 
hyny  ?  Bywyd  drosom  yn  y  nefoedd.  Ei  eiriolaeth 
Iwyddianus,  a'i  waith  yn  awr  yn  ymddangos  ger  bron  Duw. 

Y  mae  yn  byw  bob  amser  i  eiriol  drosom. 

Wel,  beth  ydyw  y  pwys  sydd  yn  hyny  ?  Bywyd  Crist 
yn  awr  yn  y  nefoedd.  Pa  berthynas  sydd  rhwng  parhad 
bywyd  yr  Eiriolwr  yn  y  nefoedd  a  chwbl  iechyd  y  pechadur 
ar  y  ddaear  ?     Enwaf  ddau  beth  ar  hyny  : — 


PREGETHAU.  I31 

/.  V  inae  ffydd  yn  niyned  at  lesu  Grist  byu>,  aí  Berson 
byii'  yr  lachawdwr. 

II.  O  lesii  Grist  byw  y  niae  effaith  sanctaidd  yn  dyfod  i 
gyfnewid  enaid  pechadnr. 

.  Am  wn  i  nad  y\v  yr  oU  o  grefydd  yn  hyn  yma  :  At  Grist 
lac  o  Grist.  Dyna  grefydd  :  Myned  at,  a  derbyn  o  hwn. 
Myned  at,  dyna  beth  mawr  crefydd.  \c  o  hwn,  trwy 
fyned  at,  y  mae  rhyw  effaith  yn  dyfod  o  lesu  Grist. 
Byddai  yn  anmhosibl  i'r  ddau  beth  fod  oni  bai  fod  lesu 
Grist  yn  byw  yn  awr  bob  amser.  Ni  buasai  genym  Grist 
i  fyned  ato,  oni  b'ai  ei  fod  yn  fyw  ;  ac  ni  buasai  dim  rhin- 
wedd  yn  dyfod  o  Grist,  oni  bai  ei  fod  yn  byw  heddyw. 

/.  V  niae  genyni  lesu  Grist  yn  byw  bob  antser  i  fyned  ato 
drwy  ffydd.  Y  mae  yn  rhaid  i  ffydd  gael  person  byw 
Nis  gall  weithredu  hebddo.  Rhaid  iddi  gael  person  byw. 
Dyna  ydyw  fifydd,  ffydd  yn  Mherson  byw  y  Gwaredwr. 
Y  mae  math  o  ffydd  mewn  hanes  peth  wedi  bod  ;  ond 
ffydd  hanesiol  ydyw  hono.  Y  mae  yn  bosibl  credu  yr 
hanes  am  lesu  Grist,  ond  heb  ffydd  gadwedigol  ;  credu  yr 
hanes  ei  fod  wedi  bod  yma,  yn  Bethlehem  ac  yn  Nazareth, 
yn  Galilea,  yn  gwneyd  gwyrthiau,  iachau  y  cleifion,  a  chodi 
y  meirw,  ac  wedi  marw  ei  hunan.  Gallwch  gredu  yr  hanes 
i  gyd  heb  fyned  ato.  Credu  yn  ddiamheuol,  ac  eto,  ni  bydd 
yna  ddim  ond  ffydd  hanesiol. 

Wel,  beth  sydd  eisieu  yn  ychwaneg  ?  Y  mae  yn  rhaid 
ymddiried  ynddo,  myned  ato,  rhoddi  eich  hunain  iddo, 
ymorphwys  arno,  ymaflyd  ynddo.  Nis  gallwch  wneyd  hyn 
oni  b'ai  ei  fod  yn  bod  yn  awr  i  fyned  ato  heddyw.  Wel,  y 
mae  lesu  Grist  yn  bod  heddyw  i  fyned  ato.  Gallwch  roddi 
eich  hunan  iddo  ac  ymaflyd  ynddo.  Dyna  ydyw  ffydd  : 
Myned  at  Berson  Mab  Duw  yn  y  nefoedd.  Nid  ydym  ni 
yn  ceisio  bychanu  yr  hanes  am  dano.     Trwy  )r  hanes  y 


132  PREGETHAU. 

mae  myned  ato.  Trwy  yr  hanes  am  y  peth  a  wnaeth  pan 
yma  ar  y  ddaear,  y  mae  pechadur  yn  myned  at  lesu  Grist 
— cael  cymhorth  i  ymddiried  ynddo,  a  nerth  i  gofio  ei  fod 
yn  fyw,  a  pha  beth  a  wnaeth.  Gelli  ei  gael.  Ni  raid  i  ti 
fyned  i  wylo  am  dano,  fel  un  wedi  darfod,  wedi  marw,  a'i 
gymeryd  oddiarnat,  fel  y  rhai  hyny  wrth  y  bedd.  Na  ; 
gelli  gael  gafael  arno,  a  myned  ato.  Y  mae  lesu  Grist  yn 
fyw  heddyw.  Dyna  ydyw  ffydd,  rhoddi  ein  hunain  i 
I  lachawdwr  byw.  Y  mae  genym  lesu  byw,  Prynwr  byw, 
un  sydd  yn  byw  yn  awr,  i  gymeryd  achos  pob  pechadur. 
Y  mae  yn  íoddlon  i'ch  derbyn.  Y  mae  yn  dyweyd  heddyw, 
"  Yr  hwn  a  ddel,  nis  bwriaf  ef  allan  ddim."  Y  mae  hwnw 
wedi  bod  ryw  bryd.  Na  ;  y  mae  yn  bod  yn  awr.  Nidyw 
yr  hanes  am  dano  ar  y  ddaear  ddim  ond  esboniad  i 
ddangos  beth  yw  yn  awr.  Dyna  y  defnydd  sydd  i'w  wneyd 
o'r  hanes.  Gellir  trosglwyddo  y  cwbl  am  dano  at  ei  Berson 
anfeidrol,  a  chofio  fod  hwnw  yn  byw  heddyw  i  dderbyn 
pechaduriaid.  A  dyraa  nerth  y  credadyn  i  gredu.  Y  mae 
lesu  yn  y  nefoedd  yn  cyd-ddioddef  â'ch  gwendid  chwi.  Y 
mae  efe  yn  gwybod  am  danoch.  Y  mae  yn  Frawd  yn  y 
nefoedd  yn  byw  bob  amser  i  eiriol  drosom.  Gellwch  fyned 
ato  heddyw  ;  y  mae  awenau  y  greadigaeth  yn  ei  law. 
Dyna  sydd  yn  creu  ymddiried  yn  y  credadyn.  Y  mae 
wedi  marw,  ond  nid  oedd  hyny  ond  un  peth.  Trwy  farw  y 
daeth  i  feddiant  o'r  hawl  i  gadw.  Daeth  i  feddiant  o 
awdurdod  ar  bob  f  eth;  ac  y  mae  yr  awdurdod  hono  ganddo: 
"  Rhoddwyd  i  mi  bob  awdurdod  yn  y  nef,  ac  ar  y  ddaear." 
Codwch  eich  penau,  fy  nghyfeillion,  y  mae  pob  awdurdod 
yn  ei  law.     Y  mae  yr  hwn  fu  farw  eto  yn  fyw. 

//,  A III  ei  fod  yn  byw  bob  ainser  y  mae  rhinwedd  yn 
dyfod  ohono  i  sancteiddio  pechadur,  pwy  bynag  a  gredo ynddo. 

O  lesu  Grist  y  mae  ein  sancteiddhad  yn  tarddu. 
Myned  at  Grist  ;  a  lle  bynag  y   mae  hyny,  y  mae  rhyw 


PREGETUAU.  '33 

rinwedd  yn  dyfod  o  Grist.     Yr  ydym  i  gyd  yn  credu  y 
pwnc    mewn    hanes.     Derbyn   o   hwn,  o'i   gyflawnder   hf. 
Wel,  ni  fuasai  hyn  i  gyd  ddim   yn   bod,  oni  b'ai   fod    lesu 
Grist  yn  fyw.     Xi  fuasai  yn  bosibl  derbyn  ohono,  oni  b'ai 
ei  fod  yn  fyw  heddyw.     A  wnewch  chwi  feddwl  hyny  ?     Y 
maegenyfbwnc,  pebawn  yn  medru  ei  ddwyn   allan.     Y 
(mae  gwahaniaeth  rhwng  dylanwad  moesol  ar  y  meddu-1  a 
derbyn  rhinwedd  ysprydol  oddiwrth  Berson.     Y  mae  yna 
wahaniaeth.     Y  mae  darllen  hanes  rhyw  un  da  sydd  wedi 
bod  rywbryd  yn  cynyrchu  dylanwad  moesol  ar  feddwl  dyn. 
Dyna  chwi  yn  darllen  am  yr  hen  dduwiolion,  yn  darllen 
bywgraphiad  a  hanes  bywyd  dyn  ;  gweled  ei  esiamplau  da, 
ei  wroldeb,  ei   gariad,  a'i   ffyddlondeb.     Y    mae   hyn    yn 
fendith.      Y    mae   yn    cynyrchu    dylanwad    moesol    ar    y 
meddwl. 

\Vel,  dyna  y  pwnc  :    Ai  rhywbeth   o'r   natur  yna   ydyw 
sancteiddhad  pechadur?     Ai  dyna  y  cwbl  ?     Ai  dyna  yw 
crefydd  ?     A  ydyw  Crist  i  fod  yn  yr  un  rhestr  a  rhai  fel 
yna  ?     A  oes  dim  gwahaniaeth  ond  gwahaniaeth  graddau  ? 
Y  mae  yn  fyw  ;  ond,  ai  yr  un  peth  o  ran  ei  natur  ydyw  yr 
jeffaith   sydd  yn   sancteiddio  enaid  pechadur   a   dylanwad 
Imoesol  wrth  ddarllen   am  ddynion  da  yn   byw  a  marw  !> 
Pwy  ateb  a  roddwch  chwi  ^     A  oes  yna  ddim  gwahaniaeth? 
Oes  ;  gwahaniaeth  anfeidrol.     Gwahaniaeth  deublyg ;  gwa- 
haniLeth   graddau,  a  gwahaniaeth    natur.     Yr   wyf  fi   yn 
meddwl    fod.     Y   mae    rhywbeth    yn    nghrefydd    y    Beibl 
heblaw  moesoldeb;  rhywbeth  heblaw  hanes  yn  effeithio  yn 
naturiol  ar  y  meddwl.  Y  mae  rhywbeth  goruwchnaturiol  yn 
mghrefydd  y  Beibl,  neu   nid   yw  ddim.     Hanfod    crefydd^' 
\lesu  Grist  ydyw  y  goruwchnaturiol. 

Beth  yw  hyny  ?>  Effaith  a  rhinwedd  goruwchnaturiol  o 
Berson  byw  y  Gwaredwr  yn  y  nefoedd,  trwy  yr  Yspryd 
Glan,  yn  troi  enaid  y  pechadur  sydd  yn  credu  ynddo.     Y 


1 34  PREGETHAU. 

mae  cymaint  a  hyn  yn  nghrefydd  y  Beibl.  Y  mae  yma 
rywbeth  ysprydol.  A  wyddoch  chwi  am  yr  Yspryd  mewn 
crefydd.  Y  mae  arnaf  ofn  ein  bod  yn  aros  gyda  moesau  ! 
O,  y  mae  yn  hanes  ffeind.  Ond,  a  wyddoch  chwi  am 
rywbeth  goruwchnaturiol  yn  eich  troi,  rhinwedd  yn  dyfod 
ohono  ? 

Nid  gwiw  i  ni  ddadgysylltu  marw  Crist  a'i  fywyd  yn  y 
,nefoedd.  Yr  oedd  yn  rhaid  i  Grist  farw  i  gael  rhinwedd  i 
(yw  drosom.  Ond  y  mae  haeddiant  ei  farwolaeth  ar  y 
groes  ynddo  yn  awr.  Nid  rhyw  hanes  sydd  yma  am 
rywbeth  wedi  darfod  a  bod  er's  deunaw  can'  mlynedd. 
Nage  ;  y  mae  holl  haeddianau  yr  lawn  wedi  eu  cymeryd  i 
mewn  i'r  nefoedd  yn  Mherson  Mab  Duw  ;  ac  y  maent  yn 
cael  eu  dangos,  gan  ei  fod  yn  byw  bob  amser.  Ac  o'r 
haeddiant  hwnw  yn  ei  Berson  byw,  y  mae  rhinwedd 
achubol  yn  cyrhaedd  pechadur  ar  y  ddaear.  Dyma  ydyw 
crefydd,  "  /\m  hyny  Efe  a  ddichon  yn  gwbl  iachau  y  rhai 
trwyddoef  sydd  yn  dyfod  at  Dduw,  gan  ei  fod  yn  byw  bob 
amser  i  eiriol  drostynt."     Efe  a  ddichon  yn  gwbl   iachau. 

Y  mae  digon  o  rinwedd  ynddo.  O,  y  mae  ein  clefyd  mor 
ddrwg,  fel  na  allasai  holl  ddylanwad  moesol  tragwyddoldeb 
mo'n  gwella.     Y  mae  dylanwad  moesol  yn  tacluso  tipyn. 

Y  mae  hyny  yn  gwneyd  rhyw  fifiish  ar  ddyn.  Ond  yr 
oedd  ein  clefyd  ni  mor  ddrwg  ;  yr  oedd  wedi  treiddio  trwy 
ein  natur  ;  yr  oedd  y  galon  yn  ddrwg.  Y  mae  rhywbeth 
ynom  ni  na  all  dylanwad  moesol  mo'i  gyrhaedd. 

Beth  raid  gael  ?  Rhinwedd  dwyfol  goruwchnaturiol. 
Haeddiannau  yr  lawn  yn  Mherson  y  Meichiau  yn  y 
nefoedd.  Y  mae  rhyw  allu  dwyfol  yn  dyfod  oddiwrth 
hwnw  i  gyrhaedd  dy  galon  ddrwg.  Dyma  a  dy  wella.  Ac 
y  mae  hyn  yn  ddigon.  Efe  a  ddichon.  Peidiwch  an- 
obeithio.  Buaswn  i  yn  anobeithio  am  îy  achub  byth,  pe  na 
buasai  ond  hanes  am  Fab  Duw  wedi  marw  ;  pe  na  buasai 


PREGETIIAU.  135 

jdim  arall.  Ni  buasai  hanes  am  gariad  y  Duwdod  yn 
rhoddi  y  Mab  ddim  yn  ddigon.  Xi  buasai  hanes  am  lesu 
Grist  yn  rhoddi  ei  hunan  i  farw  ddim  yn  ddigon.  Buasech 
yn  myned  yn  galetach  o  hyd.  Buasem  yn  troi  y  cwbl  yn 
achlysur  i  bechu  yn  erbyn  Duw  yn  fwy.  Ond  dyma  ddigon 
ar  gyfer  y  drwg  mawr  sydd  mewn  pechod.  Y  mae  yr 
lawn  heb  ddarfod  ei  haeddiant  yn  y  nefoedd.  Y  mae  yna 
ystòr  anfeidrol  wedi  ei  drysori  yn  ei  Berson  ef ;  a  gallwn 
ninau  drwy  ffydd  dderbyn  ohono.  Byddwch  fyw  yn  agos 
iawn  ato.  Cymdeithaswch  lawer  âg  ef  yn  y  nefoedd,  a 
dowch  yn  iach  yn  y  man  ;  ie,  yn  gwbl  iach,  ar  ddelw  y 
Brawd  hynaf,  heb  frycheuyn  na  chrychni,  heb  ond  òl  yr 
iachawdwriaeth  i'w  weled  arnoch  byth.  Duw  fendithio 
hyn.     Amen. 


PREGETH  XVI. 


Rhlf.  X.  8,  9:  "  Eithr  pa  beth  y  mae  efe  yn  ei  ddywedyd  ?  Mae  y 
gair  yn  agos  atat,  yn  dy  enau  ac  yn  dy  galoo  :  hwn  yw  gair  y 
flfydd,  ^T  hwn  yr  ydyra  ni  yn  ei  bregethu  ;  mai  os  cyfifesi  â'th 
enau  yr  Arglwydd  lesu,  a  chredu  yn  dy  galon  i  Dduw  ei  gj'fodi  ef 
o  feirw,  cadwedig  fyddi." 

YMAE  geiriau  y  Beibl  i  ninau  ;  ac  y  mae  y  genedl 
hon  yn  ddrych  i  ni  weled  ein  hunain.  Tuedd  gyson 
sydd  ynom  ni  i  feddwl  am  ereill,  ac  i  daflu  geiriau  y  Beibl 
yma  yn  mhell  oddiwrthym.  Yr  ydym  braidd  yn  rhyfeddu 
fod  y  genedl  luddewig  yn  ymaflyd  cymaint  yn  ei  ífurfiau 
a'i  defodau.  Pe  baem  ni  yn  adnabod  ein  hunain,  y  mae 
yr  un  duedd  ynom  ninau.  Y  mae  yn  newid  ychydig, 
feallai,  ar  ei  gwisg  ;  ond  yr  un  peth  yw  hi  ag  oedd  yn 
ngwlad  Judea,  ac  yn  Rhufain,  sef  y  duedd  i  aros  dan 
ffurfiau,  ac  ymorphwys  ar  ein  hunan-gyfiawnderau.  Nid 
crefyddwyr  yn  unig  sydd  yn  agored  i  hyn.  Y  mae  rhyw 
gyfiawnder  gan  bawb.  Y  mae  pawb  yn  meddwi  myned 
i'r  nefoedd  ;  ac  nid  oes  neb  yn  meddwl  myned  yno  heb 
ryw  gyfiawnder.  O,  mor  barod  ydyw  dynion  i  ddyweyd 
wrth  eu  gilydd,  "  Y  mae  yn  hen  bechadur,  ond  y  mae  yn 
well  na  llawer."  Dyna  ydyw  ;  dyna  yw  gwneyd  cyfiawnder 
i  ni  ein  hunain.  Pe  baem  hebddim  cyfiawnder  ein  hunain, 
ac  yn  gweled  ein  hunain  felly,  byddai  yn  bosibl  i  ni  chwilio 
am  gyfiawnder  yn  rhyw  un  arall.  Neu,  buom,  feallai,  yn 
meddwl  fod  ein  cyfiawnder  yn  ddigon.  Yr  ydym  yn 
cymysgu  ein  cyfiawnder  â  thrugaredd,  ac  yn  meddwl  dyfod 
i  fyny  felly.  Y  mae  ynom  beth  daioni,  ac  i  wneyd  i  fyny 
y  diffyg,  y  mae  Duw  yn  drugarog  ac  yn  maddeu.  Y  mae 
tuedd  fel  yna  yn  agos  iawn  atom.     Yr  un  peth  ydyw  a'r 


PREGETHAU.  137 

hen  egwyddor  y  mae  yr  apostol  yn  ysgrifenu  cynmint  yn 
ei  herbyn.  Peth  yn  eich  cadw  oddiwrth  lesu  Grist  ydyw, 
gan  ymlynu  mewn  rhywbeth  o'ch  heiddo  eich  hunain  yn 
lle  dyfod  at  Grist. 

Ac  y  mae  yn  bosibl  i  ddyn  ddilyn  hyn  ar  ol  dyfod  at 
grefydd,  er  gwneyd  proffes  o  lesu  Grist.  Yr  ydym  yn 
dueddol  iawn  i  aros  yn  hyny.  Yr  ydym  yn  newid  y  dull 
Yr  oedd  yr  luddewon  yn  yr  ymarferiad  o'r  aberthau  o 
hyd  ;  ac  yr  ydym  ninau  yn  gwrando.  Byddaf  yn  ei 
theimlo  yn  anhawdd  i  gael  dyn  i  gredu  hyn.  Y  mae  yn 
rhaid  i  ddyn  gael  gwneyd  rhywbeth.  Ac  os  na  chaiff 
weithredoedd,  rhydd  y  credu  yn  weithredoedd.  Y  mae  yn 
eu  gwyrdroi.     Ceisiaf  wneyd  cyfiawnder  o'r  credu. 

Wel,  y  pwnc  .sydd  gan  yr  apostol  ydyw  dangos  mai 
perthyn  i'r  hen  gyfamod  y  mae  hyny.  Y  mae  Moses  yn 
ysgrifenu  am  y  cyfiawnder  sydd  o'r  ddeddf,  mai  y  dyn  a 
wnel  y  pethau  hyny  a  fydd  byw  drwyddynt,  Trwy  wneyd 
yr  oedd — y  dyn  a  wnel  y  pethau.  Ond  y  mae  wedi  newid 
yn  hollol  yn  awr.  Y  mae  Duw  wedi  cymeryd  y  gwneyd 
i'w  law  ei  hunan.  Duw  sydd  yn  gwneyd  mewn  cyfammod 
i  weithredoedd  dyn. 

Ond  yn  y  cyfammod  gras,  onid  oes  gwneyd  ?  Oes.  Ac 
yn  awr  y  mae  gwneyd.  Yn  y  cyfammod  gras  y  mae 
gweithredu.  Ond  Duw  sydd  yn  gweithio.  Wel,  beth  sydd 
i  ddyn  ei  wneyd  ?  Ymdaflu  ar  dderbyn  trefn  Duw, 
gorphwys,  pwyso.  Y  mae  y  Beibl  yn  ei  ddwyn  i  ddau 
beth :  Cyffesu  â'r  tafod,  a  chredu  â'r  galon  i  Dduw  ei 
gyfodi  ef  o  feirw. 

Na  ddywed  yn  awr,  Pwy  a  esgyn  i'r  nef  ?     Y  mae  hyny 

yr  un  peth  a  dwyn  Crist  i  waered  oddiuchod.     \eu,  Pwy 

a  ddisgyn  i'r  dyfnder  ?     Ni  raid   i   chwi  drafferthu  i  enill 

bywyd  trwy  ddringo  i  fyny  i'r  nefoedd,  neu  gloddio  i  lawr 
K 


138  PREGETHAU. 

am  dano  i'r  dyfnder.     Y  mae  yn  nes  atom  ni,  yn  ein  hymyl. 

Y  mae  Duw  wedi  ei  wneyd.  "  Y  mae  y  Gair  yn  agos  atat, 
yn  dy  enau,  ac  yn  dy  galon  ;  hwn  yw  Gair  y  íìfydd,  yr  hwn 
yr  ydym  ni  yn  ei  bregethu  :"  y  Gair,  yr  Efengyl  sydd  yn 
dangos  trefn  cadw  trwy  gredu  ;  yr  hon  yr  ydym  ni  yn  ei 
phregethu  i  chwi.  Gair  y  fifydd,  hyny  yw,  trwy  ffydd.  Y 
mae  yn  gynwysedig  yn  hyn :  Os  cyffesi  â'th  enau  yr 
Arglwydd  lesu.  Y  mae  yn  debyg  fod  y  Gair  yn  cyfateb 
i'r  cyntaf,  i'r  gau,  sef,  "  Na  ddywed  yn  dy  galon,  pwy  a 
esgyn,"  &c.  Wel,  beth  a  wnaf?  Cyffesu  yr  Arglwydd 
lesu  sydd  wedi  dyfod.  Nid  myned  yno  i  chwiHo  am  lesu 
Grist,  ond  cyffesu  â'th  enau  yr  Arglwydd  lesu  ;  neu,  feallai, 
yn  fwy  priodol,  Os  cyffesi  â'th  enau  yr  lesu  yn  Arglwydd. 

Y  mae  yr  lesu  yn  enw  arno  wedi  iddo  ymddangos,  wedi 
iddo  ddyfod.  Cyffesu  hwnw,  yr  un  sydd  wedi  dyfod  yn  y 
cnawd,  ac  wedi  byw  ynddo.     Cyffesu  ynddo — dyna  y  cwbl. 

A  hefyd,  nid  cyffesu  heb  gredu.  "  Credu  yn  dy  galon  i 
Dduw  ei  gyfodi  Ef  o  feirw."  Nid  myned  i  chwilio  i  bhth 
y  meirw  am  fywyd  ac  aberth  ;  ond  credu  i  Dduw  ei  gyfodi 
ef  o  feirw.     Cadwedig  fyddi.     Dyna  y  mater  : 

Y  petìi  inawr  yn  îihrefn  cadwedigaeth — -fod  Duw  wedi 
cymeryd  liyny  yn  ei  law  ei  hunan ;  a  thrwy  hyny  fod 
iachawdwì'iaeth  yn  yniyl ;  y?i  agos,  o  fewn  cyrhaedd  pwy 
bynag  a  ddêl,  pwy  bynag  a  gredo  avi  fywyd  tragywyddol. 

Y  mae  y  gwneyd  i  gyd  yn  perthyn  i  Dduw  yn  y  drefn  ; 
a'r  cwbl  sydd  i  bechadur  am  ei  fywyd  ydyw  derbyn.  Y 
mae  gwaith  mawr  mewn  cadw  ;  ond  y  mae  y  gwaith 
mwyaf  wedi  ei  wneuthur.  Y  mae  y  drefn  yn  eich  ymyl. 
Ni  raid  i  chwi  chwilio,  nac  oedi.  Y  mae  pob  peth  yn 
barod.  Y  mae  Duw  wedi,  ac  yn  gwneyd,  pob  peth ;  ac  y 
mae  pob  peth  y  mae  Duw  yn  ei  wneyd  i'w  gael  i'r 
pechadur,  dim  ond  ei  dderbyn. 


PREGETHAU.  139 

Y  mae  yma  anhawsder.  Xid  gwaith  bach  y\v  credu. 
Ond  y  mae  y  gwaith  mawr  weáì  ei  wneyd.  Peth  bach 
mewn  cymhariaeth  yw  credu.  Xi  raid  i  ti  farw  na  thalu. 
Buasai  yn  darfod  am  danom  felly.  Y  mae  yr  anhawsderau 
i  ni  wedi  eu  symud.  Cymerodd  Duw  hwynt.  Ac  yn  awr 
y  mae  cadwedigaeth  a  bywyd  tragywyddol  o  fewn  cyr- 
haedd  y  gwanaf — y  gwanaf,  y  truenusaf,  y  dyn  na  fedr 
wneyd  dim.  Y  mae  modd  i  hwnw  gael  ei  gadw.  Dyn 
heb  ddim  i'w  roddi,  na'i  gynal,  y  mae  modd  i'w  gadw  ef. 
Ni  ddichon  wneyd  dim.  Ac  y  mae  Duw  wedi  cymeryd  yr 
anhawsderau  oll  arno  ei  hunan.  Cymerodd  hwynt  heb  un 
eithriad.     Y  maent  yn  cael  eu  dangos  mewn  dau  beth  : 

Yn  gyntaf,  Cael  un  o'r  nefoedd  i  lawr.  Yn  ail,  Codi  un 
o'r  dyfnder  i  fyny. 

Dyna  y  ddau  beth  mawr.  Rhaid  cael  hyny  i  gadw 
pechadur.  Xeu,  fe  fydd  yn  rhaid  i  chwi  feddwl  mai  peth 
bach  yvv  trefn  Duw.  Diameu  mai  dyma  y  ddau  beth 
mawr.  Dyma  fwy  nag  a  allasai  dynion  nac  angylion  ei 
wneyd  byth.  Fe  ofalodd  Duw  yru  Un  digon  mawr  i  lawr; 
ac  fe  ofalodd  am  ei  godi  i  fyny  y  trydydd  dydd. 

Cyfifesu  â'r  genau  yr  Un  sydd  wedi  dyfod  eisoes  o'r 
nefoedd.  Xi  raid  i  chwi  ei  gael  i  lawr,  ond  ei  gyffesu,  ei 
fod  wedi  dyfod  o'r  nefoedd.  Yr  Arghvydd  lesu.  Dyma 
y  Person.  Cyffesu  ei  Berson,  a  chredu  yn  ei  waith.  Cyffesu 
yr  lesu  yn  Arghvydd  :  fod  y  Person  hwnw  yn  Arghvydd, 
ac  fod  y  gwaith  wedi  ei  orphen,  a  bod  Duw  wedi  ei  gyfodi 
Ef  o  feirw.     Dyna  y  ffordd. 

(i)  Cyffesu  y  Person.  Cyffesu  fod  Mab  Duw  wedi  dyfod 
i  waered.  Gwnaeth  Duw  hyny,  a  dyna  beth  mawr  !  Dyna 
y  gwaith  mawr — y  Person  hwnw  yn  cymeryd  ein  natur  ni. 
Nid  oes  dim,  mewn  cymhariaeth,  i  ti  wneyd  yn  awr.  Os 
bydd  rhyw  un  yn  ol,  bydd  ei  waed  ar  ei  ben  ei  hunan. 


I40  PREGEtHAU. 

Daeth  Mab  Duw  i  lawr  ;  cymerodd  ein  hachos.  Dyma 
beth  mawr  !  Yr  oedd  yn  anmhosibl  cael  neb  yn  y  canol 
rhwng  Duw  a  ni.  Yr  oedd  cadw  pechadur  yn  beth  mor 
fawr  fel  y  buasai  yn  anmhosibl  cael  neb  byth  yn  berson 
digon  mawr,  heb  son  am  y  gwaith.  Y  person  sydd  genym 
yn  awr.  Nid  oedd  neb  i'w  gael  yn  berson  digon  mawr,  heb 
i  un  gogyfuwch  a'r  Tad  ddyfod  i  lawr  i'r  ddaear.  Yr  oedd 
yn  rhaid  iddo  ddyfod  i  lawr.  Pe  buasai  un  yn  cynyg  ei 
hunan  ni  buasai  yn  un  canolog.  Nid  oedd  neb  canolog  i'w 
gael  ond  yr  Un  yr  oedd  y  ddwy  natur  yn  ei  Berson — Un 
yn  cynwys  y  ddwy  natur  ynddo  ei  hunan.  Peth  mawr 
oedd  cael  trefn  i  gadw  dyn — mawr  iawn  !  O,  ryfeddodau 
y  drefn  !  Gallasai  Duw  greu  un  mawr,  ond  ni  buasai  yn 
ganolwr.  Ni  buasai  yn  y  canol.  Yr  oedd  y  fath  bellder 
rhyngom  ni  a  Duw  fel  na  buasai  neb  creadur  byth  yn  medru 
cyrhaedd  y  canol.  Ni  fuasai  dim  son  am  y  ddwy  natur. 
Nid  oedd  dim  cyfrif,  dim  mesur  i  fod  ar  y  pellder.  Pe 
buasai  Gabriel  yn  rhoddi  ei  hunan  i  fyned  i'r  canol  yn 
gyfryngwr,  buasai  pellder  anfesurol  rhyngom  ni  a'r  canol 
wedi  hyny.  Ond  yr  oedd  yn  rhaid  cael  un  i  lanw  y  pellder. 
Nid  cael  rhyw  un  yn  gyfryngwr  oedd  eisieu,  ond  un  yn  y 
ddwy  natur.  Ac  nid  oedd  modd  cael  hvvnw  ond  trwy  i  un 
cymaint  a  Duw  ddyfod  i  lawr  i  gymeryd  ein  natur.  Dyna 
beth  mawr !  Y  mae  hyny  wedi  ei  wneyd.  Y  mae  Duw  a 
ninau  yn  un  Person.  Y  mae  ein  natur  ni  mewn  undeb  â 
Mab  Duw  yn  y  nefoedd.  Y  mae  dyn  yn  Dduw,  a  Duw 
yn  ddyn.  Y  mae  Person  ein  Cyfryngwr  ni  yn  hollbresenol 
ac  yn  anfeidrol  ;  ac  eto,  y  mae  yn  medru  cyd-ddioddef  â'n 
gwendid  ni.     Y  mae  hyny  wedi  ei  gael. 

(2 j  Beth  oedd  y  gwaith  ?  Dyma  waith  mawr  !  Buasai 
y  gwaith  heb  ei  wneyd  oni  buasai  am  fawredd  y  Person. 
A  dyma  y  gwaith,  codi  y  Cyfryngwr,  y  Meichiau,  o  feirw — 
ei  gyfodi  Ef  o  feirw.     Y  mae  hyn  yn  cynwys  fod  y  gwaith 


PREGETHAU.  14' 

wedi  ei  orphen.  Ac  os  ydych  yn  gweled  anhawsderau,  y 
mae  y  gwaith  wedi  ei  selio  yn  adgyfodiad  yr  Arghvydd 
lesu  o'r  bedd. 

Beth  sydd  ar  eich  ffordd,  feddyliech,  fy  mhobl,  i  gael 
bywyd  tragywyddol  ?  Y  mae  yn  rhaid  talu  y  ddyled.  Y 
mae  hyny  wedi  ei  wneyd.  Rhaid  boddloni  cyfiawnder.  Y 
mae  hyny  wedi  ei  wneyd.  Ni  raid  i  ti  dalu  dim  heno. 
Nid  yw  hyny  ar  eich  ffordd  heno,  Y  mae  y  cwbl  wedi  ei 
dalu.  Nid  yw  cyfiawnder  ar  ffordd  neb.  Y  mae  y  gyfraith 
wedi  ei  boddloni.  Y  mae  pob  peth  wedi  ei  symud  oddiar 
y  ffordd.  A  chodwyd  Ef  o  feirw  i  brofi  iddo  roddi  bodd- 
lonrwydd  yn  y  nef  Yr  oedd  pechodau  myrddiynau  yn 
gorphwys  arno  :  pechodau  am  ganrifoedd.  A'r  prawf  eu 
bod  wedi  eu  talu  y w  ei  fod  Ef  wedi  cyfodi  o  feirw. 

Wel,  y  mae  yr  iachawdwriaeth  yn  ein  cyrhaedd.  Nid 
oes  dim  i  ni  ei  wneyd  ond  ei  derbyn  hi  ;  dim  ond  i  chwi 
dderbyn  lesu  Grist.  Y  mae  y  cwbl  wedi  ei  symud.  Ac 
nid  oes  ond  dau  beth  yn  aros  i  ni  i'w  gwneyd,  sef  cyffesu  a 
chredu.  Rhoddwch  barch  iddo  Ef ;  credwch  Ef  a  dilynwch 
Ef :  yr  lesu  mawr,  y  tragywyddol  Fab  ;  fe  ddaeth  i'n  natur 
ni.  A  chwi  gewch  weled  yn  y  farn  y  bydd  yn  beth  mawr 
credu  ynddo  a'i  gyffesu  :  "  Y  neb  fyddo  cywilydd  ganddo 
fi  a'm  geiriau  yn  yr  odinebus  a'r  bechadurus  genhedlaeth 
hon,  bydd  cywilydd  gan  Fab  y  dyn  yntau  hefyd  pan  ddel 
yn  ngogoniant  ei  Dad,  gyda'r  angylion  sanctaidd." 

Dyna  ydyw  cyffesu.  Y  mae  addysg  i'w  chael  i  ni  wrth 
edrych  i  mewn  i  ystyron  geiriau  fel  hyn.  Wel,  dyna  ydyw 
ystyr  y  gair  cyffesu,  dyweyd  yr  un  peth  a  lesu  Grist ; 
dyweyd  y  gwir  ac  heb  gywilydd  ohono.  Y  mae  yn  cynwys 
fod  dyn  yn  dyweyd  yn  ddiragrith  yr  un  peth  ag  lesu  Grist. 
Dywed  dithau  yr  un  peth.  Dyma  un  ran  o  gadwedigaeth 
pechadur :  dyweyd  yr  un  peth  a'r  lesu.  Darllenwch  ei 
eiriau  Ef  yn  y  Beibl.     A  ydych  yn  dyweyd  yr  un  peth  ag 


142  PREGETHAU 

Ef  ?  A  ydych  chwi  yn  mhob  man  yn  dyweyd  yr  un  peth  ? 
Yr  un  peth  am  bechod  ?  Nid  rhagrithio,  ond  dyweyd  y 
gwir  yn  ddiragrith  am  dano.  Yr  un  peth  am  y  byd,  am  yr 
enaid,  a'r  farn,  a  byw  yn  dduwiol  ?  Yr  un  peth  am  y 
gyfraith  a'r  gorchymynion  ? 

O,  gyfeilHon,  mynwch  galon  i  ddyweyd  yr  un  peth  a'r 
lesu.  Dywedwch  yr  un  peth  ag  Ef.  Fe  gymer  ef  eich 
gofal  wedi  hyny.  Doed  fel  y  delo,  dywedwch  yr  un  peth 
a'r  lesu.  Ei  gyffesu  â'r  genau  yn  mhob  man.  Pa  le  bynag 
y  byddoch  cyffeswch  Ef,  pe  baech  yn  haner  merthyron 
drosto.  Cyffesodd  rhai  ef  hyd  farw.  Dyna  ystyr  y  gair 
merthyru — cyfifesu  :  dwyn  tystiolaeth  i  Fab  Duw.  Cyffesu 
yr  lesu  yn  Arglwydd  yr  oeddynt.  Pwy  ydyw  eich 
Harglwydd  chwi  ?  Cyfifeswch  ef  Y  mae  y  byd,  y  cnawd, 
a  dynion  yn  arglwyddi.  Ond  cyfifeswch  yr  lesu  yn 
Arghvydd.  A  chredwch  â'r  galon  i  Dduw  ei  gyfodi  Ef  o 
feirw.  Ni  raid  i  ni  geisio  talu  y  ddyled.  Y  mae  y  gair 
yma  yn  centro  ein  sylw  ar  Fab  Duw.  Ymafael  ynddo  Ef 
Y  mae  bywyd  tragywyddol  yn  troi  ar  gael  gafael  ynddo  Ef 
yn  unig.  Y  mae  gwaith  mawr  mewn  crefydd.  Pwysa  dy 
enaid  ar  Fab  Duw  :  dyna  ti  yn  safif  y  fynud  hono.  Mewn 
ystyr  y  mae  y  cwbl  wedi  ei  wneyd  yn  haeddianol  a  rhin- 
weddol  yn  marwolaeth  yr  Arglwydd  lesu.  Ond  o  ran 
amser,  y  mae  gwaith  mawr  heb  ei  wneyd  eto.  Y  mae 
gwaith  mawr  arnom  ac  ynom.  Y  mae  y  gwaith  mawr  wedi 
ei  wneyd  drosom  ?  ond  beth  ddaw  ohonof  eto?  Ni  byddaf 
yn  gadwedig  eto  heb  rhywbeth  mawr.  Y  mae  y  gwaith  yn 
haeddianol  wedi  ei  wneyd  yn  lesu  Grist.  Cred  i  Dduw  ei 
gyfodi  Ef  o  feirw.  Y  mae  rhinwedd  yn  dyfod  oddiyna. 
Os  awn  i  ymladd  yn  ein  nerth  ein  hunain,  fe  gawn  ein  gorch- 
fygu  eto.  Ond  trwy  gredu  yn  yr  Hwn  a'i  cyfododd  Ef  o 
feirw,  fe  fydd  genyt  nerth.  Y  mae  y  cwbl  wedi  ei  wneyd 
drosom  yn  angeu  yr  lesu  ;  ac  fe'i  cyfodwyd  ef  i  fyny,  ac  y 
mae  credu  ynddo  yn  rhoddi  buddugoliaeth  ar  bechod  ynom. 


PREGETHAU.  I43 

Beth  sydd  i  ni  ei  wneyd  ?  Dim  ond  credu.  Credwn 
faddeu  ein  pechodau.  Credwn  yn  hen  gyfundrefn  Duw. 
Fe  ddilëir  beiau  yr  oes  yn  union.  Credwn  am  fodd  i  faddeu 
hyd  y  diwedd.  Y  mae  y  cwbl  yn  dyfod  o'i  adgyfodiad  Ef. 
Y  mae  ei  adgyfodiad  Ef  yn  dyfod  yn  adgyfodiad  i  tithau. 
Dim  ond  credu,  byddwn  yn  nghôl  yr  lesu  ;  a  bydd  holl 
rinweddau  ei  angeu  yn  cael  eu  cymhwyso  at  ein  heneidiau 
i'n  golchi  oddiwrth  ein  holl  bechodau. 

Wel,  onid  ydych  yn  meddwl  fod  trefn  y  cadw  yn  bur 
agos  ?  Ac  eto,  y  mae  yn  bosibl  i  chwi  fyned  trwy  y 
gwrando  yma  heb  eich  cadw.  Y  mae  yr  anhawsderau  wedi 
eu  symud.  Wele  anhawsderau  o  dy  fewn  eto.  Y  mae  Duw 
yn  cymeryd  y  rhai  hyny.  Fe  rydd  ei  gymeriad  anfeidrol 
y  dwg  efe  y  gwaith  i  ben.  Y  mae  adgyfodiad  lesu  Grist 
yn  sicrhau  y  cei  dy  gadw.  Y  mae  yma  sicrwydd  am  bob 
peth  fydd  yn  eisieu  i  ddiwedd  yr  yrfa.  Codi  yr  lesu  o'r 
bedd.  Dyna  y  peth  mawr  !  ^A.dgyfodiad  yr  lesu,  y  mae 
pobpeth  ynddo  ;  pob  peth  ag  sydd  yn  eisieu  ar  bechadur. 
Dím  ond  iddo  ef  gredu.  Nid  oes  dim  credu  iawn  heb 
gyffesu.  Y  maent  wedi  eu  cysylltu  a'u  gilydd.  Chwi  sydd 
yn  cyffesu  heddyw,  a  ydych  wedi  credu  ynddo  ?  Dyna 
gwestiwn  am  eich  bywyd.  Y  mae  yma  rai  ugeiniau  yn  ei 
gyffesu.  A  ydych  yn  sicr  na  thwyllwch  mo  honoch  eich 
hunain  ?  Y  mae  yn  rhaid  ei  gyffesu,  gyfeiUion.  Cyfifeswch 
ef  yn  Arglwydd  ar  eich  eneidiau.  Ac  wrth  ei  gyffesu, 
teíìwch  eich  hunain  ar  ei  lawn.  Y  mae  modd  i  ti  gael  dy 
achub.  Y  mae  y  peth  mawr  yn  dy  gyrhaedd.  Yr  ydych 
yn  ymyl  cadwedigaeth.  Y  mae  rhai  ohonoch  yn  teimlo 
cymhelliadau.  Ac  O,  bobl,  dyna  sydd  yn  gwneyd  anghred- 
iniaeth  yn  bechod  mor  fawr,  am  fod  iachawdwriaeth  mor 
agos. 

Pe  buasai  Duw  yn  gofyn  i  chwi  fyned  i'r  nefoedd,  a 
chloddio  i'r  dyfnder,  buacai  yn  anmhosibl.     Ond  dyma  y 


144  PREGETHAU. 

drefn  yn  eich  ymyl.  Os  gwrthodwch,  chwi  fyddwch  yn 
ddyfnach  na'r  paganiaid.  Y  mae  achub  o  fewn  eich  cyr- 
haedd  heno.  Y  mae  Duw  wedi  cymeryd  y  cwbl  arno  ei 
hunan.  Ac  y  mae  yn  foddlon  i  gymeryd  gofal  y  cwbl  i'r 
diwedd.  Dyna  ydyw  credu,  rhoddi  y  cwbl  ar  Dduw  :  os 
carech  gael  deffiniad  ohono  yn  niwedd  yr  oedfa.  Pa  sut  y 
mae  i  mi  gredu  ?  Wel,  dyna  y  cwbl,  fy  enaid,  gâd  dy 
hunan  ar  Dduw.  Rho  dy  ofal  ar  y  Drindod.  Mentra  dy 
fater  tragywyddol  i'r  Duw  mawr,  a  chadwedig  fyddi. 
Byddi  mor  ddiogel  a  neb  yn  y  nefoedd,  ond  gadael  y  cwbl 
i  Dduw.  Fe  wnai  hyny  ei  61  arnoch  tra  byddech  byw. 
Fe  ddaw  rhinwedd  o  adgyfodiad  lesu  Grist  i  dy  godi 
dithau  yn  ddyn  newydd.  Y  mae  adgyfodiad  i  ni  yn  ei 
adgyfodiad  Ef  Os  ydych  am  adgyfodiad  mwy  nag  ad- 
gyfodiad  y  dydd  olaf,  fe'i  cewch  ynddo  Ef  Dim  ond 
mentro  ar  aberth  Mab  Duw,  chwi  ddowch  i  fyny  trwyddo 
Ef. 

A  dyna  ein  neges  eich  cael  ato  Ef  Deuwn  ato,  y  Ceid- 
wad  mawr,  oll.  Dim  ond  i  ni  fyw  o  hyd,  gan  gredu  ynddo 
Ef,  fe  aem  yn  mlaen  yn  hapus  trwy  y  byd  yma.  Ni 
fyddem,  wedi  hyny,  yn  gadael  y  cwbl  yn  y  byd  yma  i 
Dduw  ;  ac  yn  gadael  rhwng  Duw,  a  chyfiawnder,  a'r  farn, 
a  thragwyddoldeb.  Y  cwbl  fyddai  genym  ni  fyddai  byw 
i'r  Hwn  fu  farw  drosom  ;  byw  bob  awr  fel  y  dylem.  Byw 
heddyw  heb  ofalu  am  yfory  ;  oherwydd  y  mae  gras  o  hyd 
trwy  gredu.     Bendith  Duw  ar  hyn.     Amen. 


PREGETH    XVII. 


Dat.  ii.  7  :  "  Yr  hwn  sydcl  ganddo  glust,  gwrandawed  pa  beth  y  mae 
yr  Yspryd  ya  ei  ddywedyd  wrth  ^t  eglwysi :  I'r  hwn  sydd  yn 
gorchfygu  y  rhoddaf  iddo  fwyta  o  bren  y  bywyd,  yr  hwn  sydd  yn 
nghanol  paradwys  Duw." 

UX  peth  sydd  yn  ein  rhwystro  ni  i  gael  y  lles  yn  y 
Gair  a  ddylem  gael  o  eiriau  y  gwirionedd,  yw  ein 
tuedd  gyffredin  i'w  daflu  yn  mhell  oddiwrthym.  Byddwn 
yn  arfer  dyweyd  weithiau  am  ffydd  ei  bod  yn  dwyn  y  pell 
yn  agos.  Feallai  nad  yw  y  dywediad  yn  hollol  gywir.  Nid 
dwyn  y  pell  yn  agos  y  mae  ffydd,  ond  dangos  pob  peth  fel 
y  mae.  Anghrediniaeth  sydd  yn  taflu  yr  agos  yn  mhell. 
Ond  y  mae  ffydd  yn  dangos  pob  peth  yn  ei  le  ei  hun. 
Mae  anghrediniaeth  yn  edrych  ar  bethau  crefydd  yn  mhell 
iawn.  Duw  yn  mhell,  lesu  Grist  yn  mhell  iawn.  Ond  y 
mae  ffydd  yn  eu  gweled  yn  agos  atom.  Mae  anghredin- 
iaeth  yn  eu  taflu  yn  mhell  o  ran  amser.  Heb  i  ni  ymdroi 
gyda'r  Iluaws  o  engreiphtiau,  cymerwch  eiriau  yr  adnod, 
"  I'r  hwn  sydd  yn  gorchfygu  y  rhoddaf  iddo  fwyta  o  bren 
y  bywyd,  yr  hwn  sydd  yn  nghanol  paradwys   Duw." 

Y  mae  yn  debyg  iawn  fod  y  rhan  fwyaf  yn  edrych  ar 
gynwys  y  geiriau  hyn  fel  rhywbeth  draw  yn  mhell  oddi- 
wrthym,  yn  rhywle  tua  diwedd  y  daith  ;  neu  yn  y  byd 
tragywyddol,  feallai.  Nid  ydynt  yn  meddwl  fod  a  fy no  y 
geiriau  hyn  â'n  sefyllfa  bresenol — fod  yn  bosibl  gorchfygu 
y  tu  yma  i'r  bedd.  Ac  am  hyny,  nid  ydym  yn  disgwyl 
cael  bwyta  o  bren  y  bywyd  nes  myned  trwy  angeu.  Xid 
dyna  yr  ystyr,  mae  yn  ddiameu.  Nid  "  Yr  hwn  a  orch- 
fyga  "  a  ddywedir  ;    ond   "  Yr    hwn  sj-ää  yn    gorchfygu." 


146  PREGETHAU. 

Dyma  yw  y  desgrifiad  o'r  Cristion  yn  awr.  Y  mae  yn 
gorchfygu  yn  awr.  Nid  yw  ddim  yn  cael  llonydd,  y  mae 
yn  wir,  ar  ol  gorchfygu  unwaith.  Rhaid  brwydro  wedi 
hyny.  Ond  y  mae  yn  gorchfygu  yr  ail  dro  ;  ac  yn  myned 
yn  mlaen  o  orchfygu  i  orchfygu,  nes  dianc  yn  bell  o  swn  y 
brwydro  i  gyd.  Ac  mi  feddyliwn  i  fod  y  rhan  arall  yn 
perthyn  i'r  Cristion  yn  y  fuchedd  hon.  Rhoddaf  iddo  i  fwyta 
yn  awr  ar  ei  daith,  i'w  gysuro  wrth  fyned  yn  mlaen.  "  Yr 
hwn  sydd  yn  nghanol  paradwys  Duw,"  y  mae  yn  wir.  Yr 
ydych  yn  cofio  fel  y  mae  y  Gair  yn  dyweyd  yn  y  benod 
olaf  o'r  llyfr,  "  Yn  nghanol  ei  heol  hi,  ac  o  ddau  tu  i'r  afon, 
yr  oedd  pren  y  bywyd,  yn  dwyn  deuddeg  rhyw  ffrwyth, 
bob  mis  yn  rhoddi  ei  ffrwyth  ;  a  dail  y  pren  oedd  i  iachau 
y  cenhedloedd."  Y  mae  yn  amlwg  nad  yw  pren  y  bywyd 
o'n  cyrhaedd.  Y  mae  rhyddid  i  ni  fwyta  o'r  pren  sydd  yn 
nghanol  paradwys  Duw,  wrth  fyned  yn  mlaen  trwy  y  byd 
yma  ;  a'r  ffordd  i  gael  bwyta  ydyw  trwy  orchfygu,  "  Yr 
hwn  sydd  yn  gorchfygu."  Dyna  y  ddau  beth  y  cawn  aros 
gyda  hwynt. 

/.  Gwaith  y  Cristion. 

II.  Gwobr  y  Cristion. 

Y  gwaith  a  roddir  o'i  flaen  yw  gorchfygu.  Yn  nglŷn  â 
hyny  y  mae  gwobr  yn  cael  ei  haddaw,  sef,  bwyta  o  bren 
y  bywyd. 

/.  Gzvaith  y  Cristion  Dyna  y  gwaith.  Y  mae  pob 
Cristion  yn  orchfygwr.  Nid  oes  dim  sicrach.  Os  nad 
ydym  yn  gorchfygu,  nid  ydym  yn  wir  dduwiol.  Nid  yw 
yn  ddigon  bod  yn  y  írwydr  yn  ymladd.  Rhaid  gorchfygu. 
Nid  cellwair  ;  nid  gwneyd  rhyw  ystumiau,  ond  gorchfygu. 
Mae  lesu  Grist  yn  rhoddi  pwys  mawr  ar  hyn.  Y  mae  yn 
son  am  hyn  yn  mhob  epistol  at  yr  eghvysi.  Yn  yr  epistol 
nesaf  at  eglwys  Smyrna  y  mae  yn  dyweyd,  "  Yr  hwn  s)  dd 


PREGETHAU.  147 

yn  gorchfygu,  ni  chaifif  ddim  niwed  gan  yr  ail  farwolaeth." 
Wedi  hyny  drachefn,  pan  yn  ysgrifenu  at  eglwys  Pergamus 
dywed,  "  l'r  hwn  sydd  yn  gorchfygu  y  rhoddaf  iddo  fwyta 
o'r  manna  cuddiedig."  Ac  wrth  Thyatira  y  mae  yn 
dywedyd  fel  hyn  :  "  A'r  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  ac  yn 
cadw  fy  ngweithredoedd  hyd  y  diwedd,  mi  a  roddaf  iddo 
awdurdod  ar  y  cenhedloedd."  Ac  wrth  eglwys  Sardis  y 
dywed,  "  Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  hwnw  a  wisgir  â 
dillad  gwynion."  Ac  wrth  Philadelphia,  "  Yr  hwn  sydd  yn 
gorchfygu,  mi  a'i  gwnaf  ef  yn  golofn  yn  nheml  fy  Xuw  i, 
ac  allan  nid  â  efe  mwyach,"  &c.  A  thrachefn  wrth 
Laodicea  y  dywed,  "  Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  rhoddaf 
iddo  ef  eistedd  gyda  mi  ar  {y  ngorseddfainc,  megis  y 
gorchfygais  inau,  ac  yr  eisteddais  gyda'm  Tad  ar  ei  orsedd- 
fainc  ef." 

Peth  mawr  mewn  crefydd  yw  gorchfygu,  a  pheth  mawr 
i  ninau  yw  deall  pa  sut  i  orchfygu.  Ac  i'rdyben  i  ni  ddeall 
pa  sut  y  mae  gorchfygu  y  mae  yn  angenrheidiol  deall  pa 
sut  y  mae  y  diafol  yn  gorchfygu.  Efe  yw  y  prif  elyn. 
"  Nid  yw  ein  hymdrech  ni  yn  erbyn  gwaed  a  chnawd,  ond 
yn  erbyn  tywysogaethau,  yn  erbyn  awdurdodau,  yn  erbyn 
bydol  lywiawdwyr  tywylhvch  y  byd  hwn,  yn  erbyn  drygau 
ysprydol  yn  y  nefoHon  leoedd  "  Y  mae  genym  ni  elynion 
anweledig,  a'r  diafol  yn  benaeth  arnynt.  Ac  y  mae  yn 
gorchfygu  llawer  iawn.  Y  mae  yn  cael  pobl  dduwiol  i 
lawr  weithiau.  Y  mae  wedi  gorchfygu  rhai  ohonynt  hwy 
am  dro.  Eto,  nid  oes  un  dyn  duwiol  nad  yw,  ar  y  cyfan, 
yn  orchfygwr  ar  y  diafol  a'r  holl  elynion  ysprydol. 

Y  ffordd  y  mae  y  diafol  yn  gorchfygu  yw  trwy  demtio. 
Yma  y  mae  grym  Satan  a  holl  allu  y  tywyllwch.  \i  fedd 
ddim  grym  arall  i  wneyd  niwed  i  neb  ond  trwy  demtio, 
Nis  gall  wneyd  dim  trwy  allu  anianyddol.  Nid  oes  ganddo 
awdurdod  i  wneyd  niwed  i'ch  cyrph   a'ch   mcddianau.     Y 


148  PREGETHAU. 

mae  wedi  bod  yn  gallu  gwneyd  hyny  unwaith.  Ni  wn  i 
ddim  pa  sut  y  mae  deall  y  Beibl  heb  ganiatau  fod  y  diafol 
unwaith  yn  meddu  awdurdod  i  niweidio  dynion  yn  eu 
cyrph  ac  yn  eu  meddianau  bydol.  Yr  oedd  elfenau  natur 
i  raddau  dan  ei  lywodraeth.  Ond  y  mae  yr  Arglwydd 
lesu  wedi  ei  yspeilio  ohono,  mi  feddyliwn,  ar  y  groes.  Y 
mae  wedi  gorfod  retreatio  i  fyd  y  meddwl,  ac  wedi  gorfod 
cyfyngu  ei  hun  i'r  fan  yna.  Ymwneyd  â'n  meddyliau  y 
mae  ;  a'r  ffordd  y  mae  yn  gorchfygu  yw  trwy  demtio.  Y 
mae  yn  temtio  trwy  y  byd.  Y  mae  y  byd  dan  ei  lywodr- 
aeth.  Y  mae  yn  cymeryd  mantais  o'r  byd  i  demtio.  Y  byd, 
y  cnawd,  a'r  diafol  ;  hyny  yw,  yspryd  y  byd.  Yn  yspryd  y 
byd  y  mae  y  drwg.  "  Yr  yspryd  sydd  yr  awrhon  yn 
gweithio  yn  mhlant  anufudd-dod."  Dyna  ryw  ddau  air 
yn  yr  un  adnod  yn  y  fan  yna  :  "  Tywysog  llywodraeth  yr 
awyr,"  a'r  "  yspryd  sydd  yr  awrhon  yn  gweithio  yn  mhlant 
anufudd-dod."  Nid  yr  un  un  yw  y  tywysog  a'r  yspeilydd. 
Y  mae  yma  ryw  ddau.  Tywysog  ar  yr  yspryd.  Y  mae 
yn  yspryd  y  dyn,  a  hwnw  yw  yspryd  y  byd.  Yn  y  fan  yna 
y  mae  perygl — myned  i  yspryd  y  byd.  Anhawsder  mawr 
ydyw  byw  yn  y  byd  heb  fyned  i'w  yspryd.  Ymgymysgu 
â  dynion  y  byd  heb  fyned  i'w  hyspryd !  Ymddiddan  am  ei 
bethau  heb  fyned  i'w  yspryd  !  Prynu  a  gwerthu  heb  fyned 
i'w  yspryd  !  Yma  y  mae  y  perygl  ;  y  mae  y  diafol  yn 
temtio  trwy  yspryd  y  byd  yma ! 

Wel,  ni  buasai  yn  gallu  gorchfygu  gymaint  ag  y  mae 
oni  buasai  am  y  drwg  sydd  ynom — y  cnawd.  Y  mae  trwy 
y  byd  yn  effeithio  ar  y  cnawd  a'r  anian  lygredig  sydd  o'n 
mewn.  Gallodd  ef,  mae  yn  wir,  orchfygu  ein  rhieni  cyntaf 
heb  fod  dim  drwg  ynddynt,  pan  oeddynt  yn  ddibechod 
Gallodd  demtio  ein  Harglwydd  lesu  Grist ;  er  nas  gorch- 
fygodd,  yr  oedd  yn  gallu  temtio.  Yr  oedd  yna  rywbeth  yn 
y  dyn  Crist  lesu  yn  ei  wneyd  yn  agored  i  gael  ei  demtio. 


PREGETHAU.  I49 

Gwenclid,  mae  yn  debyg,  oedd  efe.  GAcndid  dibechod 
oedd  yn  yr  Arglwydd  lesu  Grist ;  ond  yr  oedd  yn  wendid. 
"  Duw  nis  gellir  ei  demtio  â  drygau."  Paham  ?  Nid  oes 
dim  gwendid  ynddo.  Pe  buasai  ein  Harglwydd  lesu  Grist 
ddim  ond  Duw,  buasai  yn  anmhosibl  ei  demtio.  Ni  ellir 
temtio  Duw  â  drygau  :  y  mae  uwchlaw  pob  gwendid.  Ond 
fe  ddaeth  Mab  Duw  i  gyflwr  i  gael  ei  demtio,  trwy  fod  yn 
gyfranog  o'n  gwendidau  dibechod  ni.     Beth  am  danom  ni  ? 

Y  mae  yma  wendid  pechadurus,  ac  anian  lygredig,  a  chalon 
ddrwg  diobaith — pwy  a'i  hedwyn  ?  Y  mae  yma  bob 
defnydd  o  fewn  ein  calonau  i'r  diafol  effeithio  ar  ein 
meddyliau.  Nis  gallaf  ddyweyd  sut  y  mae  yn  effeithio  ar 
eich  meddwl  chwi  a  minau,  na  pha  fodd  yr  ydym  yn 
effeithio  ar  feddyliau  ein  gilydd.  Pa  sut  y  mae  un  yn  taflu 
ei  feddwl  i  arall  trwy  y  geiriau  yn  gwneyd  swn  ?  Y  maent 
yn  gwneyd  swn  ;  ond  pa  sut  y  mae  hyny  yn  cyrhaedd 
meddwl  y  llall  ?  Ni  fedrwn  ni  mo'i  amgyffred.  Nid  ydym 
yn  amgyffred  ein  hunain.     Ond  y  mae  yn  wirionedd   sicr. 

Y  mae  cythreuliaid  yn  taflu  eu  temtasiynau  i'n  meddyliau 
ni  i'n  temtio  bob  dydd.  Yma  y  mae  grym  y  diafol — grym 
i  demtio  ydyw. 

Wel,  yn  awr,  y  ffordd  y  mae  yn  temtio.  Yn  gyntaf, 
trwy  dwyll  ;  ac  yn  ail,  trwy  dywyllu.  Nis  gall  wneyd 
mewn  un  ffordd  arall.  Y  mae  yn  temtio  trwy  dwyll,  ac  yn 
twyllo  trwy  dywyllu. 

I.  Y  mae  yn  temtio  trwy  dwyll.  Y  mae  grym  ei  dem- 
tasiynau  mewn  twyll.  Grym  celwydd  yw  grym  y  diafol  ; 
ac  y  mae  grym  mawr  mewn  celwydd.  Peidiwch  a  cham- 
synied.  Y  mae  grym  dychrynllyd  mewn  celwydd.  Y  mae 
yma  hen  gelwyddau  yn  bod  yma  er's  canrifoedd,  er's 
canoedd  o  oesoedd.  Y  maent  fel  y  creigiau  yn  parhau  hyd 
heddyw.  Wel,  y  mae  teyrnas  y  diafol  yn  sylfaenedig  ar 
gelwydd  er  eich  twyllo  chwi.  Fel  yna  y  temtiodd  ein  rhieni 
cyntaf. 


I50  PREGETHAU. 

Y  mae  hyn  yn  dangos  pa  sut  y  mae  i  ninau  ei  orchfygu. 

Y  mae  ef  yn  gorchfygu  trwy  dwyll.  Wel,  y  fifordd  i  ninau 
orchfygu  yw  trwy  y  gwirionedd  ;  ac  nid  oes  un  ffordd  arall. 
Grym  y  Cristion  yw  grym  y  gwirionedd.  Dyma  rym  ! 
Nid  oes  dim  cryfach  na  hwn.  x\rfau  y  gwirionedd  : 
gwregys  gwirionedd,  cleddyf  y  Gair,  gwirionedd  Duw. 
Dyma  y  ffordd  i  orchfygu.  A  ydych  yn  orchfygwyr, 
gyfeillion  ?  Yr  ieuenctyd  hoff  yma,  bobl  ieuainc  hardd,  a 
ydych  o  ddifrif  yn  ymladd  â'r  diafol  ?  A  fyddwch  yn 
meddwl  weithiau  am  orchfygu  yn  y  frwydr  ?  A  ydych  yn 
peidio  gildio  iddo  ?  Yr  ydych  yn  gwneyd  ystumiau  ym- 
ladd  ;  ond  a  ydych  chwi  yn  gorchfygu  ?  Yr  ydym  ni  yn 
weiniaid.  Ydym  ;  ond  y  mae  gwirionedd  Duw  yn  gryf, 
heb  ddim  gwendid  ynddo.  Ein  Duw  ni,  fe  saif  byth. 
"  Ysgrifenais,"  meddai  loan,  "  atoch,  wyr  ieuainc,  am  eich 
bod  yn  gryfìon."  W'el,  sut  y  mae  bod  yn  gryfion  ?  "  A 
bod  gair  Duw  yn  aros  ynoch."  Dyna  lle  y  mae  cryfder. 
"  Gair  Duw  yn  aros  ynoch,  a  gorchfygu  ohonoch  yr  un 
drwg."  Yr  ydym  yn  ysgrifenu  atoch  i'ch  cyfarch.  Paham? 
Yr  ydych  wedi  gorchfygu  yr  un  drwg.  Yr  wyf  yn  eich 
llongyfarch,  wyr  ieuainc,  am  eich  bod  mor  gryfion,  a  bod 
Gair  Duw  yn  aros  ynoch.  Ac  yr  ydych  yn  gallu  gorch- 
fygu  yr  un  drwg.  Dyma  dir  y  mae  yn  bosibl  i  grefydd- 
wyr  ei  gyrhaedd  heddyw.  Meddyliwch  am  hyn.  Y 
mae  yn  bosibl  i  chwi  gael  eich  traed,  ieuenctyd  hoff, 
ar  y  tir  cadarn  hwn — eich  bod  wedi  gorchfygu  yr  un  drwg. 
Pa  fodd  ?  W'el,  trwy  fod  Gair  Duw  yn  aros  ynoch.  Ynoch, 
cofiwch  ;  nid  eich  bod  yn  ei  drin  ef,  ac  yn  ei  ddarllen  ef,  ac 
yn  ei  ddeall  ef ;  ond  ei  fod  yn  aros  ynoch.  Yma  y  mae 
cryfder  i  wneyd  rhai  gweiniaid  fel  ni  yn  orchfygwyr  ar  ein 
gelynion.     Y  mae  cryfder  y  diafol  i  demtio  mewn  twyllo. 

Y  mae  ein  cryfder  ninau  mewn  gwirionedd  i  orchfygu. 

2.  Y  mae  yn  twyllo  trwy  dywyllu,  trwy  ddallu.     Fel  yna 


PREGETIIAU.  151 

y  mae  yn  twyllo.     Yma  y  mae  ei  ijryfder  eto  i  dwyllo.      Pe 
baem  ni  yn   medru  ei  ddilyn,  a   deall  ei  ddichellion  ef,  fe 
ddarfyddai  y  grym.     Y  mae  yr  Ysbryd  yn  canmol  rhywrai, 
nad  oeddynt  heb  ddeall  ei  ddichellion  ef     Pa  sut  y  mae  yn 
twyllo  plant  dynion  ?      Wel,  trwy  dywyllu  eu  meddyliau 
''hwy.     Fel    yna    y   twyllodd    ein    rhieni    cyntaf     Tywyllu 
rhyngddynt  a'r  Duw  mawr,  a  thaflu  rhyw  hug  drosto,  a  llèn 
dros  y  nefoedd.     "  Ai  gwir  ddywedyd  o  Dduw,  Xi  chewch 
chwi  fwyta  o  bob  pren  yn  yr  ardd  ?"     Taflu  amheuaeth  am 
Dduw.     Tywyllu    eu   meddyh'au    am    drugaredd   a  daioni 
Duw   tuag   atynt.     Y    mae   yn   bosibl   ei    fod  wedi   newid 
ychydig   yn    awr.      Fe    dwyllodd   ein    rhieni   cyntaf  trwy 
dywyllu  eu  meddyliau  am  ddaioni  Duw.     Ond  yr  wyf  yn 
ofni  y  dyddiau  hyn  ei  fod  yn  gwneyd  hyny  trwy  eu  tywyllu 
am  gyfiawnder  Duw.      Y  mae  Duw  yn  rhy  dda  i  gosbi. 
Y  mae  ar  yr  yspryd  drwg  eisieu   cadw  cyfiawnder  Duw  o'r 
gohvg.     Y  ffordd  i  ni  ei  orchfygu   ydyw  yn  y  goleu.     Yn 
y  tywyHwch  y  mae  grym  Satan.     Yn  y  goleu  y  mae  ein 
grym  ninau  i'w  orchfygu.      Enw  yr  Arglwydd  bob  amser 
ger  ein  bron — dyna  a'n  ceidw  yn  ddiysgog.     "  Gosodais  yr 
Arghvydd  bob  amser  ger  fy  mron  ;  am  hyny  ni'm  hysgogir." 
A  wyddoch  chwi  am  hyn,  gyfeillion  ?     Yn  ngoleu  presenol- 
deb  yr  Arglwydd.     Cofiwch  fod    Duw   yn   edrych   arnoch. 
Cofiwch  fod  Duw  yn  gweled.     "  Pa  fodd  y  gwnaf  y  mawr 
ddrwg  hwn  a  phechu  yn  erbyn  Duw  ?"     Dyna  fe  wedi  ei 
orchfygu  yn  union.     Dyna  y  demtasiwn  yn  diffodd  yn  y 
fan.     Dim   ond  cael  Duw  i'r   gohvg,  dyna   Satan  wedi   ei 
orchfygu.     Gwyliwch  golli  Duw  o'r  gohvg.     Rhodio  yn  y 
goleuni.     Fel  yna  y  mae  gorchfygu.     Felly  y  mae  plant  y 
diafol  yn  twyllo  yn  gyffredin,  yn  y  tywyhwch.    Eu  nwyddau 
hwy,  mewn  tywyhwch  naturiol  yn  gyffredin  y  maent  yn 
medru  eu  gwerthu.     Y  mae  felly  yn  ysprydol  gyda  phethau 
y  grefydd  yma.     Ni  all  y  diafol  aros  yn  y  goleuni  ;  y  mae 


152  PREGETHAU. 

yn  dianc  ;  y  mae  yn  ffoi  o  ŵydd  Duw.  Cadwch  yn  agos  at 
yr  Arglwydd,  a  rhodiwch  yn  ei  gymdeithas.  Gwyliwch  na 
bo  dim  yn  myned  rhyngoch  a  gwedd  wyneb  yr  Arglwydd. 

Wel,  fy  nghyfeillion,  dyma  fi  yn   gadael  y   mater  hwn. 

Y  mae  llawer  o  grefyddwyr  yma  ;  a  ydyw  pawb  yn  orch- 
fygwyr  ?  Y  mae  arnaf  ofn  fod  rhai  heb  ddechreu  ymladd 
o  ddifrif,  heb  ddechreu  gwisgo  yr  arfau.  Y  mae  yma  rai 
yn  gwrando  heddyw  heb  fod  erioed  yn  brwydro  â  phechod. 

Y  maent  o  ochr  y  diafol,  a  than  ei  faner.  Y  maent  yn 
erbyn  Duw  a  chrefydd  ;  y  maent  yn  erbyn  Crist  a'i  bobl, 
ac  yn  erbyn  pob  daioni.  Pwy  ochr  ydym,  gyfeillion  ?  A 
ydym  wedi  dyfod  allan  i  ymladd  yn  nerth  yr  Arglwydd  yn 
erbyn  gelynion  ein  heneidiau  ? 

//,  Gwobr  y  Cristion.  "  Rhoddaf  iddo  i  fwyta  o  bren  y 
bywyd,  yr  hwn  sydd  yn  nghanol  paradwys  Duw."  Y  mae 
yn  ymddangos  i  mi  fod  hyn  i'w  gael  yma.  Yr  ochr  draw 
y  cawn  fyned  i  mewn  i  lawenydd  ein  Harglwydd.  Ond  y 
mae  rhyw  gymaint  yma,  yn  yr  anialwch  sydd  yn  ein  cynal 
ac  yn  ein  gwobrwyo.  Nid  gwobr  am  y  gwaith,  ond  gwobr 
yn  y  gwaith.  Nid  oes  un  athrawiaeth  mwy  ysgrythyrol  na 
hon.  Y  mae  yn  dyfod  a'i  wobr  gydag  ef  Y  mae  yn 
gwobrwyo  y  rhai  sydd  yn  ei  geisio  ac  yn  galw  arno.  Y 
mae  gwobr  mewn  crefydd  ;  a  pheidiwch  taflu  y  cwbl  naill 
du  ;  y  mae  rhywbeth  i'w  gael  yn  y  brwydrau.  Nid  ymladd 
ydyw  y  cwbl.  Yr  ydym  yn  cael  eistedd  i  fwyta.  le  ;  bob 
tro  y  cei  orchfygu  rhyw  elyn,  fe  gei  fwyta.  Bwyta  a 
gorchfygu  ;  gorchfygu  a  bwyta  o  bren  y  bywyd  weithiau- 
Feallai  y  cei  erbyn  diwedd  y  frwydr,  er  gorchfygu,  dy 
glwyfo.  Fe  fydd  dy  waed  yn  rhedeg,  a  phicellau  y  diafol 
wedi  effeithio  ar  dy  fuddugoliaeth.  Ni  ddeui  allan  heb 
gael  clwyfau  ac  archollion  dyfnion  yn  fynych  iawn.  Ond 
dyma  y  ffordd  i'ch  gwella.  Cewch  eistedd  i  lawr,  a  bwyta 
o  bren  y  bywyd,  yr  hwn  sydd  yn  nghanol  paradwys  Duw. 


PREGETHAU  153 

Mi  feddyliwn  fod  golwg  yma  ar  y  pren  arall  yn  y  baradwys 
ddaearol.  Y  mae  dechreu  y  llyfr  cyntaf,  a  dechreu  y  llyfr 
olaf,  yn  cyfateb  i'w  gilydd.  Y  mae  yna  son  am  baradwys, 
a  phren  y  bywyd  yn  nghanol  y  baradwys  hono.  Ac  yr 
oedd  pren  arall  yno,  pren  gwybodaeth  da  a  drwg.  Yn  hyn 
yr  oedd  y  prawf— trwy  orchfygu  ;  gorchfygu  pob  temtasiwn 
i  fwyta  y  pren.  Dyna  oedd  y  prawf  ;  ac  y  mae  yn  amlwg  i 
ni  pe  buasai  Adda  yn  para  i  orchfygu  y  demtasiwn,  y 
cawsai  fwyta  o  bren  y  bywyd  i'w  ddiogelu  am  byth.  Y 
mae  y  gair  yn  dangos  hyny  :  "  Rhag  iddo  estyn  ei  law,  a 
chymeryd  hefyd  o  bren  y  bywyd,  a  bwyta,  a  byw  yn  dra- 
gywyddol."  Fe  gauwyd  y  ffordd  ;  ni  ddaliodd  y  prawf 
Yn  lle  gorchfygu,  fe  gafodd  ei  orchfygu.  A  thrwy  hyny, 
dacw  y  ffordd  wedi  ei  chau.  Y  mae  pren  y  bywyd  daearol 
wedi  ei  gau.  Y  mae  cerubiaid  á  chleddyfau  tanllyd  yn 
cadw  ffordd  pren  y  by wyd.  Wel,  yn  gyferbyniol  i'r  cyfamod 
hwnw,  dyma  y  cyfamod  gras  yn  cael  ei  ddadlenu  yn  ein 
testyn  heno.  Yn  y  pen  cyntaf  fe  .syrthiodd  dyn  ;  cafodd  ei 
orchfygu  yn  y  baradwys  ddaearol  yn  nghanol  pob  cyf- 
lawnder.  Nid  oedd  dim  i'w  demtio  o  ran  eisieu.  Yr  oedd 
ganddo  ddigon  i'w  fwyta.  Ond  rhywfodd  aeth  yn  rhy  wan 
er  y  cwbl,  ac  fe'i  gorchfygwyd. 

Ond  yr  Ail  Adda,— yn  ei  dlodi  yn  yr  anialwch,  wedi  bod 
yn  newynu  am  ddeugain  niwrnod, — dyma  y  diafol  yn  ym- 
osod  ar  hwnw.  Ond  dyma  yr  Ail  Adda  wedi  gorchfygu. 
Fe  orchfygodd  bob  tro.  Aeth  yn  mlaen  i  Galfaria  ;  ac 
wrth  farw  fe  sigodd  ben  y  ddraig  am  dragywyddoldeb.  Ac 
yn  ei  goncwest  ef  y  mae  grym  i  ni  i  orchfygu  trwy  waed  yr 
Oen  ;  a  thrwy  i'r  Ail  Adda  orchfygu  yr  agorwyd  y  ffordd. 
Y  mae  y  ffordd  wedi  ei  hagor  yn  awr,  nid  at  y  cysgod  ond 
at  y  Sylwedd.  Y  mae  y  ffordd  at  y  cysgod  wedi  ei  chau  ; 
ond  y  mae  y  ffordd  at  wir  bren  y  bywyd  wedi  ei  hagor  gan 
Adda  yr  Ail.     Ond  y  mae  yn  rhaid  i  tithau  orchfygu,  cofia. 


154  PREGETHAU. 

Wel,  y  mae  yr  Arglwydd  lesu  wedi  gorchfygu.  Dyna  bob 
peth  drosodd  ?  Na  ;  y  mae  yn  rhaid  i  ninau  orchfygu.  Y 
mae  efe  wedi  dirymu  pob  temtasiwn.  Nid  oes  dim  grym 
ynddi  yn  awr.  Y  mae  wedi  myned  o  dan  wraidd  pob 
grym  a  feddai  y  diafol  ei  hunan.  Y  mae  wedi  ei  rwymo  er 
mwyn  i  ti  gael  ei  orchfygu.  Ond  y  mae  yn  rhaid  gorch- 
fygu.  Rhaid  gorchfygu  yn  awr  yn  y  frwydr  bob  dydd. 
Rhaid  cael  goruwchafiaeth  ar  y  demtasiwn,  pan  y  daw, 
trwy  gredu.  Yn  muddugoliaeth  lesu  Grist  y  mae  ein  grym 
ninau  i  orchfygu  y  demtasiwn  ;  a  phob  tro  y  cawn  ni 
fuddugoliaeth,  cawn  fwyta  o  bren  y  bywyd.  Y  mae  yma 
ras  yn  cael  ei  roddi.  "  Rhoddi  gras  mwy  y  mae."  "  At 
genfigen  y  mae  chwant  yr  ysbryd  a  gartrefa  ynom  ni. 
Eithr  rhoddi  gras  mwy  y  mae."  Pan  y  mae  y  Cristion  yn 
gorchfygu,  y  mae  ei  ras  yn  cryfhau  ;  y  mae  yn  myned  ar 
gynydd  ;  y  mae  yn  fwy  duwiol  o  lawer  iawn.  Gallai  mai 
dyma  ystyr  y  geiriau  hyny,  "  Mwy  na  choncwerwyr."  Fe 
fu  llawer  o  goncwerwyr  ar  y  ddaear  yma,  ond  y  mae  plant 
jDuw  yn  fwy  na  hwy.  Pa  sut  y  maent  yn  î-^y'ì  Y  maent 
íyn  gryfach  yn  y  diwedd  nag  yn  y  dechreu.  Holl  goncwer- 
wyr  y  byd  hwn,  yr  oeddynt  yn  wanach  yn  y  diwedd  nag 
yn  y  dechreu.  Yr  oeddynt  wedi  ysigo  cryn  dipyn.  Er 
eu  bod  wedi  dyfod  trwy  y  frwydr  yn  orchfj^gw^/r,  yr  oedd- 
ynt  yn  llawer  gwanach.  Nid  oeddynt  cyn  gryfed  i  ddechreu 
brwydr  arall.    Nid  fel  yna  y  mae  gyda  phlant  yr  Arglwydd. 

Y  maent  yn  gorchfygu  eu  gelynion  yn  y  brwydrau  ysprydol. 

Y  maent  yn  gorchfygu  am  eu  bod  yn  cael  gras  mwy.  Y 
mae  Duw  yn  rhoddi  nerth  newydd,  ac  ymgeledd  newydd, 
ac  yn  eu  codi  i  dir  newydd  bob  tro  y  gorchfygant.  Ti  gei 
fwyta  o  bren  y  bywyd.  Ti  gei  y  nefoedd  yn  y  dail.  Ti 
gei  y  grawnsypiau  yn  yr  anialwch.  Peidiwch  a  byw, 
gyfeillion,  heb  ryw  faint  o'r  nefoedd  ar  eich  taith  tuag  yno. 
y  mae  cysur  i'w  gael,  heddwch  cydwybod,  wedi  gorchfygu 


PREGETHAU.  1 5  5 

pechod.  Cael  concwest  ar  ryw  chwant — O,  y  mae  yna 
gryfder !  Fel  yma  y  mae  y  Cristion  yn  cynyddu  mewn 
gras  trwy  orchfygu.  Nid  oes  cynydd  heb  gostio.  Yr  ydym 
yn  disgwyl  gras  heb  ddim  trafiferth  na  llafur.  Yr  ydym  yn 
disgwyl  cael  heb  iddo  gostio  dim  i  ni.  Ar  Iwybr  gorchfygu 
y  mae  i  ni  fwynhau  y  cysur  sydd  mewn  gwir  grefydd. 

Yr  wyf  yn  awr  yn  eich  gadael.  Nid  oes  genyf  ond 
rhoddi  y  cwestiwn  o'ch  blaen  chwi  a  minau,  A  ydym  yn 
orchfygwyr  ?  Y  peth  ydym  yn  awr  sydd  yn  dangos  beth 
fyddwn  byth.  Y  dyn  sydd  yn  gorchfygu  bob  dydd  wrth 
fyned  yn  mlaen,  hwnw  a  gaiff  ganu  yn  y  diwedd.     Amen. 


PREGETH  XVIII. 


AIL   BREGETH. 

Dat.  ii.  7  :  "  Yr  hwn  sydd  gauddo  glust.  gwrandawed  pa  beth  y  mae 
yr  Yspryd  yn  ei  ddywedyd  wrth  yr  eglwysi :  I'r  hwn  sjdd  yn 
gorchfygii  y  rhoddaf  iddo  fwyta  o  bren  y  bywyd,  yr  hwn  sydd  yn 
nghanol  paradwys  Duw." 

\Z  MAE  y  mater  sydd  yn  yr  adnodau  yma  yn  cael  lle 
-*-  mawr  iawn  yn  yr  anerchiad  hwn  i'r  eglwysi.  Y  mae 
yr  addewidion  ychydig  yn  wahanol  yn  mhob  eglwys.  Yn 
y  llythyr  at  yr  eglwys  yn  Smyrna  y  mae  yn  dweyd,  "  Yr 
hwn  sydd  yn  gorchfygu,  ni  chaifif  ddim  niwed  gan  yr  ail 
farwolaeth."  Drachefn  wrth  yr  eghvys  yn  Pergamus  y 
mae  yn  dywedyd,  "  I'r  hwn  sydd  yn  gorchfygu  y  rhoddaf 
iddo  fwyta  o'r  manna  cuddiedig,  ac  a  roddaf  iddo  gareg 
wen,  ac  ar  y  gareg  enw  newydd  wedi  ei  ysgrifenu,  yr  hwn 
nid  edwyn  neb  ond  yr  hwn  sydd  yn  ei  dderbyn."  At  yr 
eglwys  yn  Thyatira  y  dywed,  "  A'rhwn  sydd  yn  gorchfygu, 
ac  yn  cadw  fy  ngweithredoedd  hyd  y  diwedd,  mi  a  roddaf 
iddo  awdurdod  ar  y  cenedloedd."  Wrth  eglwys  Sardis  y 
dywed,  "  Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  hwnw  a  wisgir  mewn 
dillad  gwynion  ;  ac  ni  ddilëaf  ei  enw  ef  allan  o  lyfr  y 
bywyd,  ond  mi  a  gyffesaf  ei  enw  ef  gerbron  fy  Nhad,  a 
cher  bron  ei  angylion  ef."  Wrth  eglwys  Philadelphia  y 
dywed,  "  Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu.  mi  a'i  gwnafefyn 
golofn  yn  nheml  fy  Nuw  i,  ac  allan  nid  ä  efe  mwyach  :  ac 
mi  a  ysgrifenaf  arno  ef  enw  fy  Nuw  i,  ac  enw  dinas  fy  Nuw 
i,  yr  hon  ydyw  Jerusalem  newydd,  yr  hon  sydd  yn  disgyn 
o'r  nef  oddiwrth  fy  Nuw  i :  ac  mi  a  ysgrifenaf  arno  ef  fy 
enw  newydd  i."     Ac  wrth  eglwys  Laodicea  y  dywed,  "  Yr 


PREGETHAU.  157 

hwn  sydd  yn  gorchfygu,  rhoddaf  iddo  ef  eistedd  gyda  mi 
ar  fy  ngorseddfainc,  megis  y  gorchfygais  inau,  ac  yr  eis- 
teddais  gyda'm  Tad  ar  ei  orseddfainc  ef" 

Gwehvch  fod  pwys  mawr  yn  cael  ei  roddi  ar  fod  yn 
orchfygwyr  mewn  crefydd. 

/.    V  gwaitìi  ÿn  gclwir  ato,  sef  Gorchfygu. 

II.  V  wobr  ir  Gorchfygwr  :  "  Rhoddaf  iddo  ef  fwyta  o 
bren  y  bywyd,  yr  hwn  sydd  yn  nghanol  paradwys  Duw." 

/.  Giuaith  y  Cristioìi.  Dyiìia  y  giuaith,  Gorchfygu.  Nid 
ymladd  yn  unig,  ond  ymladd  nes  gorchfygu.  O  na  fedrem 
gadw  gohvg  digon  astud  ar  y  gwirionedd  yma  î  Xid  oes 
neb  yn  dduwiol  os  nad  yw  yn  orchfygwr.  Y  mae  llawer 
iawn  yn  ymladd  â'u  chwantau.  Y  mae  y  meddwyn  felly  ; 
y  mae  mewn  brwydr  yn  fynych  â'i  duedd  a'i  flys.  weithiau 
am  wythnosau  yn  brwydro  ;  ond  nid  yw  yn  gorchfygu. 

Dyna  y  cwestiwn  yn  y  rhyfel,  Pwy  sydd  yn  gorchfygu  ? 
Yr  ydych  i  gyd  mewn  anghytundeb  weithiau  â'r  gelynion, 
ac  yn  penderfynu  myned  allan  yn  eu  herbyn,  ac  yn  gwneyd 
llawer  o  addunedau  ;  ond  wedi'r  cwbl,  y  gelynion  sydd  yn 
gorchfygu.  Ond  y  mae  y  Cristion  yn  brwydro,  ac  yn 
brwydro  nes  gorchfygu.     "  Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu." 

Gorchfygu  heddyw  hefyd,  ac  nid  yn  angeu.  Y  mae  yn 
gorchfygu  bob  dydd.  Y  mae  yn  rhaid  ymladd  wedi  hyny. 
Daw  y  gelynion  wedi  hyny  gyda  grym  mawr  ;  ond  y  mae 
yntau  yn  gorchfygu  bob  tro.  Y  mae  weithiau  yn  colh  y 
dydd  ;  ond  nid  yw  yn  ildio  a  throi  cefn  yn  nydd  y  frwydr. 
Peidiwn  darostwng  y  safon  yn  rhy  isel.  Xid  ydym  ddim 
yn  dduwiol  os  nad  ydym  yn  gorchfygu  ;  ac  yn  gorchfygu, 
yn  awr  ar  y  daith,  y  byd,  y  cnawd,  a'r  diafol.  Y  mae  pob 
plentyn  i  Dduw  yraa  heddyw  yn  drech  na'r  byd,  y  cnawd, 
a'r  diafol.      Nid  yn  ei  nerth  ei  hunan,  ond  trwy  ras. 


158  PREGETHAU. 

Cymerwch  y  byd  :  y  mae  yn  orchfygwr   yn   y  fan  yma. 

Hyny  y  mae   loan   yn   ei   ddangos   yn   ei  epistol,   pan   y 

dywed,  "  Oblegid   beth   bynag  a  aned  o  Dduw,  y  ?nae  yn 

gorchfygu  y  byd."     "  Beth  bynag  ;"    nid  ambell  grefyddwr 

enwog  ;   nid  hen  grefyddwr.     Na,  "  Beth   bynag  a  aned  o 

Dduw,  y    ììiae    yn    gorchfygu    y    byd."     "  A    hon   yw  yr 

oruchafìaeth  sydd   yn   gorchfygu    y  byd,  sef  ein  ffydd  ni." 

Fe  orchfyga  hon  yn  y  brwydrau  bob  dydd.    "  Sef  ein  íifydd 

ni."     Nid  yn  ein  nerth  ein  hunain,  y  mae  y  gair  yn  dangos, 

yr  ydym  i  orchfygu,  ond   trwy   ffydd.     Peidiwch  newid  y 

Beibl  yma.    Yr  hwn  sydd  ganddo  fifydd  sydd  yn  gorchfygu. 

"  Yr  hwn  sydd   yn  credu   mai   lesu   yw  Mab  Duw."     "  Na 

ato  Duw  i  mi  ymffrostio  ond   yn   nghroes  ein  Harglwydd 

lesu  Grist,   trwy  yr  hwn   y  croeshoeHwyd   y  byd  i   mi,  a 

minau  i'r  byd."     Nid  oes  gan  y  byd  awdurdod  arnaf  fì  ;  yr 

ydym  wedi  ein  croeshoeHo  i'n  gilydd.    Y  mae  yn  gorchfygu 

y  byd  yn  ei  wên,  yn  ei  ẃg,  yn  ei  dduH,  ac  yn  ei  arferion. 

Y  mae  yn  orchfygwr  trwy  ffydd.     Y  mae  ffydd  yn  gweled 

byd  araH  tudraw  i  hwn  ;  ac  yn  yr  ohvg  ar  hwnw,  y  mae  yn 

goncwerwr  ar  bob  peth  a  fedd  y  byd  hwn. 

Hefyd  ar  y  cnawd.  Y  mae  yn  gorchfygu  y  cnawd  yn 
awr.  Y  mae  y  cnawd  yn  ei  fihvrio  ;  ond  efe  ydyw  y  gorch- 
fygwr.  Nid  oes  gan  y  galon  ddrwg  ddim  awdurdod  i 
lywodraethu  ar  y  dyn  duwiol  o  gwbl.  Fel  y  dywed  yr 
apostol,  "  Gan  wybod  ddarfod  croeshoeHo  ein  hen  ddyn  ni 
gydag  ef,  er  mwyn  dirymu  corph  pechod  ;  fel  rhaghaw  na 
wasanaethom  bechod."  Y  mae  corph  pechod  wedi  ei  ddi- 
rymu  ;  nid  oes  grym  ganddo.  "  Na  theyrnased  pechod, 
gan  hyny,  yn  eich  corph  marwol,  i  ufuddhau  ohonoch  iddo 
yn  ei  chwantau.  Ac  na  roddwch  eich  aelodau  yn  arfau 
anghyfiawnder  i  bechod  ;  eithr  rhoddwch  eich  hunain  i 
Dduw,  megis  rhai  o  feirw  yn  fyw  ;  a'ch  aelodau  yn  arfau 
cyfiawnder  i   Dduw.      Canys   nid   arglwyddiaetha  pechod 


PREGETHAU.  159 

arnoch  chwi  ;  oblegid  nid  ydych  chwi  dan  y  ddeddf,  eithr 
dan  ras."  Nid  oes  ganddo  arglwyddiaeth  arnoch  o  gwbl. 
Dyna  ydyw  bod  dan  ras.  Paid  a  bod  dan  arglwyddiaeth 
pechod.  Lle  bynag  y  mae  gras  yn  teyrnasu,  y  mae  y  corph 
o  bechod  wedi  colli  ei  rym  :  "  Nid  arglwyddiaetha."  Y 
mae  yn  orchfygwr  ar  y  cnawd. 

Y  mae  yn  orchfygwr  ar  y  diafol.  Nid  wyf  yn  ewyllysio 
siarad  yn  ddibris  am  dano  ef.  Y  mae  ganddo  rym  ;  ac  y 
mae  wedi  gorchfygu  cedyrn  y  ddaear  yma  ;  ond  y  mae 
yma  rai  cryfach  nag  yntau,  oherwydd  y  maent  yn  orchfyg- 
wyr  ar  y  diafol  ei  hunan.  "  Ysgrifenu  yr  wyf  atoch  chwi, 
wyr  ieuainc,  am  orchfygu  ohonoch  yr  un  drwg."  Nid 
ysgrifenu  y  mae  am  iddynt  orchfygu  ar  ol  hyny,  ond  yn  yr 
un  ystyr  ag  y  mae  yn  y  Saesneg,  "  Because  you  have  over- 
come  the  evil  one."  Yr  ydych  wedi  gorchfygu  yr  un  drwg. 
Yr  ydwyf  wedi  clywed  am  danoch,  eich  bod  wedi  bod 
mewn  brwydr  â'r  diafol  ;  ac  yr  oedd  yn  dda  genyf  glywed 
i  chwi  ddyfod  oddiyno  yn  orchfygwyr.  Yr  wyf  yn  ysgrif- 
enu  atoch  i'ch  llongyfarch  ar  y  fuddugoliaeth.  Y  mae  yn 
dda  genyf  am  danoch  ;  yr  wyf  yn  anfon  gair  atoch,  wỳr 
ieuainc,  fel  gorchfygwyr,  nid  ar  elynion  gweledig,  ond  yr 
un  dfwg.  O,  ieuenctyd  Cymru  !  pa  faint  ohonoch  sydd  yn 
deihvng  o'r  anerchiad  yma  ?  Pe  deuai  loan  yma,  am  ba 
faint  o  bobl  ieuainc  y  gallai  ddweyd,  Yr  wyf  yn  eich  llon- 
gyfarch  oherwydd  i  chwi  orchfygu  yr  un  drwg.  Y  mae 
hyn  i'w  gael  yn  y  byd  yma,  yn  yr  oes  hon.  Ac  nid  yn 
unig  hyny,  ond  y  mae  wedi  ei  gyrhaedd  gan  bob  bachgen 
duwiol.  Pob  mab  a  merch  a  anwyd  o  Dduw,  y  maent  yn 
gorchfygu  y  diafol.  Buoch  mewn  brwydrau,  ac  yr  oeddych 
yn  addunedu  ymladd  nes  gorchfygu. 

Trwy  demtio  y  mae  efe  yn  ymladd.  Dyma  lle  y  mae  ei 
j-ym — grym  celwydd,  grym  i  dwyllo,  i  hudo.  Y  mae  yn 
eích  temtio  chwi.     Yn  y  fan  yna  y  mae  y  goncwest  i'w 


l6o  PREGETHAU. 

chael,  trwy  fod  gair  Duw  yn  aros  ynoch  chwi.  Yr  ydych 
yn  ei  ddarllen  bob  Sabbath  ;  ond  a  ydyw  yn  cael  aros  yno  ? 
O,  ieuenctyd  !  pa  beth  sydd  yn  cael  aros  yn  eich  meddyliau 
a'ch  myfyrdodau  ? 

Ysgrifenais  atoch  chwi,  wyr  ieuainc,  am  eich  bod  yn 
gryfion.  Yr  oedd  hyny  oddifewn.  Y  mae  yma  rhyw 
gryfder  dwyfol  yn  ngeiriau  Duw  ;  ac  ond  i  chwi  fyned  i'r 
frwydr,  a  gair  Duw  yn  eich  meddyHau,  chwi  orchfygwch  yr 
un  drwg.  Y  mae  hyn  yn  bosibl,  neu  ni  buasai  yn  y  Beibl. 
Mae  yn  bosibl  i  grefyddwyr  yn  mhob  man  beri  i'r  diafol 
ffoi.  Gwrthwynebwch  ef  yn  nerth  gwirionedd  Duw,  fe  fíy 
o  hyd.  Ond  y  mae  Paul  yn  myned  yn  uwch  na'r  cwbl 
ddarllenwyd  :  "  Pwy  a'n  gwahana  ni  oddiwrth  gariad  Crist  ? 
ai  gorthrymder,  neu  ing  ?  .  .  .  Eithr  yn  y  pethau  hyn 
oll  yr  ydym  ni  yn  fwy  na  choncwerwyr  trwy  yr  hwn  a'n 
carodd  ni."  Peidiwch  a  disgwyl  dianc  rhag  profedigaethau  ; 
ond  yn  y  pethau  hyn  yr  ydym  ni  yn  fwy  na  choncwerwyr. 
Yn  y  gorthrymder  yr  ydym  yn  fwy  na  choncwerwyr.  Yn 
yr  ing.  Mae  ing  yn  y  profiad  ;  mewn  ymdrech  galed  ar 
ein  calonau,  ymdrech  â'r  chwantau.  Mae  yn  ymdrech 
ingol  weithiau  â  gelynion.  Ond  yn  yr  ing  yr  ydym  ni  yn 
fwy  na  choncwerwyr.  Yn  ymlid  y  nwyd  :  yn  noethion, 
mewn  ynbydrwydd,  yr  ydym  yn  fwy  na  choncwerwyr.  Yn 
ngwyneb  mîn  y  cleddyf  yr  ydym  yn  fwy  na  choncwerwyr. 

Wel,  dyna  ydyw  crefydd  iawn.  Y  mae  pob  gwir  Gristion 
yn  orchfygwr  yn  awr. 

//.  Gwobrwyo  y  Cristion :  "  Rhoddaf  iddo  fwyta  o 
bren  y  bywyd,  yr  hwn  sydd  yn  nghanol  paradwys  Duw." 
Yn  y  byd  nesaf  y  cawn  beríTaith  gyflawniad  o'r  addewid. 
Ond  eto,  y  mae  yn  debyg  iawn  fod  y  môr  yma  yn  taflu  ei 
freichiau,  yn  taflu  rhyw  ffrydiau,  i  mewn  i  ynys  fach  amser. 
Er  mai  cul  mewn  cymhariaeth  ydynt,  y  maent  yn  debyg 


PREGETHAU.  l6l 

yn  eu  natur  i'r  mór  yr  ochr  draw.  Ac  yr  ydwyf  yn  meddwl 
fod  lesu  Grist  yn  bwriadu  i  ni  fwynhau  rhyw  gymaint  o 
gynwys  ac  ystyr  yr  ad3ewid  yma  yn  awr.  "  Rhoddaf  iddo 
fwyta."  Ni  buasai  yn  dweyd  hyny  yn  awr,  ond  ti  a'i  cei 
ef  mewn  amser,  pe  felly  y  buasai  yn  meddwl.  Y  mae  yr 
addewid  yn  glir.  Y  mae  yn  dweyd  hyny  er  mwyn  eich 
cynal  a'ch  cysuro.  Gorchfygwch  chwi  y  chwantau,  cewch 
fwyta  yn  y  fan  o  bren  y  bywyd.  Cewch  rhywfaint  o'r 
nefoedd  i'ch  cynal.  Y  mae  pren  y  bywyd  yn  estyn  ei 
gangau  i'n  byd  ni.  Ond  i'r  gorchfygwr  y  mae  i'w  gael. 
"  Rhoddaf  iddo  fwyta."  Y  mae  hyn  yn  rhedeg  drwy  yr 
epistolau,  ei  fod  yn  bendithio  ei  bobl,  ac  yn  gwobrwyo  eu 
Uafur  yma  ar  y  ddaear.  "  Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu, 
rhoddaf  iddo  o'r  manna  cuddiedig."  Nid  oes  dim  llcn  yn 
awr  rhyngom  a'r  sancteiddiolaf.  Yn  angeu  y  groes  fe 
rwygwyd  y  llèn  rhwng  y  ddau  fyd.  Mae  yn  un  eglwys 
fawr  oddiyma  i  eithaf  nef  y  nefoedd.  Yr  oedd  y  manna  yn 
guddiedig  o  dan  yr  Hen  Destament.  Ond  yn  awr,  y  mae 
rhyddid  i  chwi  fyned  i  mewn  i'r  sancteiddiolaf,  a  bwyta  o'r 
manna  cuddiedig.  Yr  ydym  i  gyd  yn  offeiriaid.  Y  mae 
rhyddid  i  fyned  i  mewn  i'r  cysegr  trwy  waed  lesu.  "  Eithr 
chwi  a  ddaethoch  i  fynydd  Seion,  ac  i  ddinas  y  Duw  byw, 
y  Jerusalem  nefol,  ac  at  fyrddiwn  o  angylion,  i  gymanfa  a 
chynulleidfa  y  rhai  cyntaf-anedig,  y  rhai  a  ysgrifenwyd  yn 
y  nefoedd,  ac  at  Dduw,  Barnwr  pawb,  ac  at  ysprydoedd  y 
cyfiawn,  y  rhai  a  berffeithiwyd,  ac  at  lesu,  Cyfryngwr  y 
testament  newydd,  a  gwaed  y  taenelliad,  yr  hwn  sydd  yn 
dywedyd  pethau  gwell  na'r  eiddo  Abel."  Yr  ydym  ni  yn 
taflu  hyn  y  tudraw  i  angau.  Na,  "  Chwi  a  ddaethoch."  Yr 
ydym  wedi  dyfod.  Yr  ydych  wedi  dyfod  atynt  pan  y 
daethoch  at  lesu,  Cyfryngwr  y  testament  newydd.  Yr 
ydych  wedi  dyfod  at  ysprydoedd  y  cyfiawn,  y  rhai  a  ber- 
ffeithiwyd.     Fe  fyddai  yn  gysur  meddwl  fod  y  nefoedd  yn 


102  PREGETHAU. 

ein  hymyl.  Y  mae  rhyddid  i  chwi  fyned  i  mewn  i'r  sanct- 
eiddiolaf  bob  dydd,  Ond  i'r  gorchfygwr  y  mae  y  rhyddid 
hwn.  Gorchfygwch  y  chwantau  :  y  mae  lesu  Grist  yn 
sefyll  i  estyn  i  chwi  o  bren  y  bywyd.  Yn  y  nefoedd  y  mae 
hwn,  meddwch.  Nage,  i  gyd.  Y  mae  ernes  yr  etifeddiaeth 
yma.  Mae  yr  ernes  yr  un  peth  a'r  cyfan  ;  nid  yr  un  faint, 
ond  yr  un  peth.  Yr  ydych  yn  disgwyl  nefoedd  i  gyd  yr 
ochr  draw  ;  a  gawsoch  ernes  yr  ochr  yma  ?  Yr  ydych  yn 
disgwyl  byw  ;  a  gawsoch  flaenbrawf  yn  eich  enaid  yn  wobr 
ar  eich  taith?  Rhoddaf  iddo  i  fwyta.  Yn  wir,  anwyl 
gyfeillion,  byddai  yn  well  i  ni  beidio  meddwl  am  nefoedd 
yr  ochr  draw,  os  nad  ydym  yn  cael  rhy w  faint  yr  ochr  yma. 
Yr  wyf  yn  disgwyl  nefoedd  y  tu  draw,  medd  y  dyn.  Ond 
dyma  y  cwestiwn,  A  wyddoch  chwi  am  dani  yn  awr  ? 
Rhywfaint  ?  Rhy vv  gymaint  ?  Peidiwn  twyllo  ein  hunain, 
gyfeilHon.  A  fyddwch  chwi  yn  cael  y  nefoedd  weithiau  yn 
y  dirgel  ?  Rhyw  gymaint  o  gysur  y  nefoedd  ar  eich 
gliniau,  neu  yn  y  moddion  ambell  waith  ?  Byddai  yn 
fendith  i  ni  ameu  ein  crefydd,  os  na  wyddom  am  y  nefoedd 
ar  ein  taith.  A  fydd  y  grawnsypiau,  weithiau,  yn  cael  eu 
hestyn  ? 

Ond  i'r  gorchfygwr  y  mae  hyn.  Trwy  orchfygu  yr 
enillodd  yr  lesu  ryddid  i  fyned  at  bren  y  bywyd.  Y  mae 
yma  gyfeiriad  at  bren  y  bywyd  yn  nechreu  Genesis.  Ond 
cysgod  oedd  hwnw.  Yr  oedd  dau  bren  yno  :  pren  gwybod- 
aeth  da  a  drwg,  d.  paren  y  bywyd.  Ac  yr  oedd  un  i'w 
brofi.  A  thrwy  ddal  y  prawf  hwnw  yr  oeddynt  i  fwyta  o'r 
llall.  Ond  fe  syrthiodd  yr  Adda  cyntaf  Dyma  yr  Ail  yn 
yr  anialwch,  mewn  gwendid,  wedi  dal  y  prawf,  wedi  gorch- 
fygu,  ac  agor  y  ffordd  i  fwyta  o  bren  y  bywyd.  Ond  y 
mae  yn  rhaid  i  ninau  orchfygu  trwy  ddilyn  ôl  ei  draed.  Yn 
ngrym  geiriau  Duw  y  gorchfygodd  lesu,  ac  yn  ngrym  hwn 
y  gorchfygwn  ninau  ;  ac  ar  y  tir  hwn  y  cawn  ninau  fwyta 


PREGETHAU.  163 

o  bren  y  bywyd.  A  gallai  mai  dyna  ystyr  y  gair  "  mwy 
na  choncwerwyr."  Yr  ydych  wedi  cael  llawer  esboniad 
arno.  Cymerwch  yr  esboniad  bach  hwn  arno  eto.  Con- 
cwerwyr  yn  y  byd  yma.  Y  mae  llawer  concwerwr 
wedi  bod  yma  erioed  ;  ond  o'r  holl  orchfygwyr  hyn, 
yr  oeddynt  yn  wanach  yn  niwedd  y  frwydr  nag  yn 
ei  dechreu,  fel  y  dywedodd  un  ar  ol  enill  brwydr  enwog, 
"Brwydr  arall  debyg  i  hon  wnel  ddiwedd  am  danaf  Yr 
wyf  wedi  colli  haner  y  bobl,  a  buddugoliaeth  debyg 
i  hon  eto  a  fuasai  yn  ddinystr  i  mi."  Pa  sut  y  mae  gyda 
chrefydd  ?  Wel,  y  mae  gorchfygwyr  crefydd  yn  gryfach  yn 
niwedd  y  frwydr  nag  yr  oeddynt  ar  ei  dechreu,  oblegid  y 
mae  yr  Arghvydd  lesu  yn  rhoddi  iddynt  fwyta  o  bren  y 
bywyd. 

Y  maent  yn  gryfach  trwy  ymladd.  Fe  dâl  i  ti  ymladd, 
O  Gristion.  Y  mae  y  fuddugoliaeth  yn  sicr  i  ti.  Dal  ati 
hi,  pe  b'ai  y  cwbl  yn  dy  erbyn.  Dos  yn  mlaen  a'th  bwys 
ar  eiriau  yr  Arglwydd  lesu,  ac  fe  fyddi  ar  ddiwedd  y 
frwydr  yn  fwy  parod  at  frwydr  arall.  Y  mae  y  Cristion  yn 
myned  gryfach,  gryfach  hyd  farw.  Ac  fel  hyn  y  mae  yn 
dyfod  felly  :  y  mae  yn  bwyta  ychydig  eilwaith  ac  eilwaith 
o  bren  y  bywyd,  ac  wrth  wneyd  hyny  y  mae  yn  myned  yn 
gryfach,  nes  y  daw  i  fwynhau  perffaith  fuddugoliaeth  ar  ei 
holl  elynion  mewn  gwlad  lle  nad  oes  dim  ond  bywyd  o'i 
mewn. 

Mynwch  y  grefydd  hon,  anwyl  bobl.  Y  mae  y  diafol  o 
ddifrif ;  byddwch  chwithau  felly.  Gwisgwch  yr  holl  arfog- 
aeth.     Duw  a  roddo  ei  fendith  ar  hyn.     Amen. 


PREGETH  XIX. 


Galatiaid  iii.  20  :  "  A  chyfryngwr  nid  yw  i  un  ;  ond  Duw 
sydd  un." 

^T  MAE  yn  agos  i  dri  chant  o  esboniadau  ar  yr  adnod 
-*-  hon,  ac  ofer  fyddai  i  ni  olrhain  na  sylwi  ar  y  gwahanol 
esboniadau  hyny.  Ond  ceisiwn  edrych  beth  yw  y  meddwl 
mwyaf  naturiol  sydd  i\v  gael  yn  yr  adnod.  Mae  y  geiriau 
ynddynt  eu  hunain  yn  bur  hawdd  eu  hesbonio :  "  A  chyf- 
ryngwr  nid  yw  i  un."  Mae  hyny  yn  ddigon  hawdd  i'w 
weled.  "  Ond  Duw  sydd  un."  Y  mae  hyna  yn  amlwg  eto. 
Ond  mewn  cael  allan  berthynas  y  geiriau  y  mae  yr  anhaws- 
der.  Perthynas  y  ddau  hyn  â'u  gilydd,  a'u  perthynas  â'r 
adnodau  blaenorol  sydd  yn  anhawdd.  Beth  sydd  yn 
ngolwg  yr  apostol  wrth  ddweyd  hyn  ?  Beth  a  ddysga  y 
geiriau  hyn  ?     Beth  a  brofir  oddiwrth  y  geiriau  hyn  ? 

Y  mae  yn  sylwi  yn  yr  adnodau  blaenorol  ar  addewid 
Duw  i  Abraham,  ac  yn  dangos  cadernid  yr  addewid  hon, 
drwy  ddweyd  nad  oes  dim  a  ddygir  i  mewn  ar  ol  y  cyfamod 
yn  newid  dim  ar  y  cyfamod.  Mae  hyny  yn  wir  am  amod 
dyn,  pa  faint  mwy  am  amod  Duw  ?  Felly  yr  oedd  Duw 
wedi  cadarnhau  ei  addewid  i  Abraham  cyn  rhoddi  y  ddeddf 
ar  Sinai.  Fe  roddwyd  y  ddeddf  bedwar  cant  a  deg  ar 
hugain  o  flynyddau  wedi  y  cyfamod,  ac  am  hyny  nis  gallai 
ddirymu  y  cyfamod. 

Wel,  os  nad  oedd  y  ddeddf  yn  effeithio  dim  arno,  y  mae 
yn  naturiol  gofyn,  Beth  ydyw  ?  Beth  yw  ei  hystyr  ? 
Paham  y  rhoddwyd  hi  o  gwbl  ?  Os  na  roddwyd  y  ddeddf 
i  newid  dim  ar  yr  hen  addewid,  beth  y  w  hi  ? 


PREGETHAU.  165 

Y  mae  yr  adnod  yn  ateb  y  cwestiwn  trwy  ddweyd 
fod  y  ddeddf  wedi  ei  dwyn  i  mewn,  wedi  ei  rhoddi 
yn  ychwaneg,  oherwydd  troseddau  ;  er  mwyn  dangos 
troseddau,  er  mwyn  argyhoeddi  y  genedl  o'u  troseddau, 
a'u  parotoi  i  dderbyn  lesu  Grist  yn  nghyflawnder  yr 
amser.  Xeu  fel  y  tybia  rhai,  a'r  rhai  mwyaf  craff  a 
galluog,  fod  y  geiriau  yn  cynwys  mwy.  Fe  roddwyd  y 
ddeddf  i  greu  troseddau.  Nid  i  greu  pechod,  ond  i  greu 
troseddau,  i  weithio  y  pechod  hwnw  allan  yn  y  ffordd  o 
drosedd  ;  fel  y  bydd  y  meddyg  yn  rhoddi  physigwriaeth  i'r 
claf  i  weithio  y  drwg  oddimewn  allan.  Pa  fodd  bynag,  y 
mae  yn  myned  yn  mlaen  i  sylwi  ei  bod  wedi  ei  rhoddi  trwy 
angyHon  yn  llaw  cyfryngwr.  Y  mae  y  cwestiwn  yma  yn 
aros  eto,  Pa  un  ai  dangos  y  ddeddf  yn  ddarostyngedig  y 
mae,  ai  peidio  ?  Ai  darostwng  ai  dyrchafu  y  ddeddf  y  mae  ? 
Ai  dweyd  fod  y  ddeddf  yn  ogoneddus  iawn,  wedi  ei  rhoddi 
trwy  angylion  yn  llaw  cyfryngwr,  ai  ynte  dweyd  fod  y 
ddeddf  yn  ís  na'r  addewid  y  mae,  gan  fod  yr  addewid  wedi 
ei  rhoddi  yn  ddigyfrwng  ?  Ond  fe  roddwyd  y  ddeddf  trwy 
angylion  yn  llaw  cyfryngwr,  ac  am  hyny  y  mae  yn  îs.  Y 
golygiad  olaf  yw  y  mwyaf  cywir,  a  mwyaf  cyson  â  holl 
rediad  yr  ymresymiad. 

Yn  gyntaf,  fe  roddwyd  y  dcjeddf  nid  i  ddileu  ond  i 
weithio  y  pechod  allan.  Yn  ail,  fe'i  rhoddwyd  tr wy  angyl- 
ion.  Ac  yn  drydydd,  yn  llaw  cyfryngwr.  Wrth  y  cyf- 
ryngwr  y  golygir  Moses.  Xid  ydym  i  gymeryd  y  gair 
cyfryngwr  yma  o  gwbl  yn  yr  un  ystyr  ag  sydd  i'r  gair 
mewn  adnodau  ereill  yn  y  Testament  X'ewydd.  Gelwir 
lesu  Grist  yn  Gyfryngwr,  ac  y  mae  yn  un  o'r  enwau  mwyaf 
goruchel  :  "  Un  Duw  sydd,  ac  un  Cyfryngwr  rhwng  Duw  a 
dynion,  y  dyn  Crist  lesu."  Xid  ydym  i  gymeryd  y  gair  yn 
yr  un  ystyr  ag  yn  y  fan  yna.  Y  mae  yn  amlwg  mai  yr 
ystyr  yma  ydyw  is-lywydd,  rhy w  ddehonglwr,  un  oedd  dros 


l66  PREGETHAU. 

Dduw  yn  dehongli  y  gyfraith  i'r  Israeliaîd  ;  un  nad  oedd 
yn  meddu  awdurdod  ynddo  ei  hunan,  ond  fel  is-lywydd 
wedi  ei  osod  gan  Dduw.  Un  felly  oedd  Moses,  ac  un  felly 
oedd  pen  y  genedl  dan  oruchwyliaeth  yr  Hen  Destament : 
is-lywydd  nad  oedd  i  fod  yn  y  swydd  byth. 

"  A  chyfryngwr  nid  yw  i  un  ;  ond  Duw  sydd  un."  Rhyw 
ddau  olygiad  roddir  ar  y  geiriau  hyn  sydd  yn  werth  i  ni 
syhvi  arnynt,  ac  yn  y  ddau  olygiad  yma  y  cymerwn  y 
geiriau.     Y  mae  yn  bosibl  fod  gwir  yn  y  ddau. 

/.  Cyfryngwr  nid  yiv  i  ìin  blaid :  rìiaid  fod  dwy  blaid  lle 
y  mae  cyfryngwr. 

Felly  rhaid  fod  dwy  blaid  yn  ngoruchwyliaeth  y  ddeddf, 
yn  y  cyfamod  a  wnaeth  Duw  â'r  genedl.  Yr  oedd  yno 
gyfryngwr,  a  chyfryngwr  nid  yw  i  un.  Rhaid  fod  yno 
ddwy  blaid,  a  rhaid  fod  y  cyfamod  yn  ymddibynu  ar  ddwy 
blaid  ;  ac  os  metha  un  o'r  ddwy  blaid,  dyna  y  cyfamod 
drosodd.  Felly  yr  oedd  hi  dan  y  ddeddf.  Yr  oedd  y 
cyfamod  yn  dibynu  ar  ddwy  blaid.  Ond  fe  fethodd  un  o'r 
ddwy.  Wedi  iddynt  hwy  nacau  rhoddi  ufudd-dod,  am 
hyny  y  mae  y  cyfamod  wedi  darfod.  Ond  Duw  sydd  un. 
Yn  yr  addewid  Duw  sydd  un,  ac  am  hyny  y  mae  y  cwbl 
yn  yr  addewid  yn  ymddibynu  ar  Dduw.  Nid  oes  dim  yn 
dibynu  ar  ufudd-dod  dyn  yn  nhrefn  gras  yn  yr  addewid  i 
Abraham.  Y  mae  yr  un  peth  a'r  cy famod  gras.  Y  mae 
yn  dibynu  yn  gwbl,  ac  yn  unig,  ar  Dduw.  Nid  yw  gwendid 
dyn  yn  efìfeithio  dim  ar  yr  addewid.  Dyna  y  gwahaniaeth 
rhwng  y  ddau  gyfamod,  Yr  ydych  yn  gweled  i  gyd,  onid 
ydych  ? 

Y  cyfamod  gweithredoedd  a'r  cyfamod  gras.  Yn  y 
cyfamod  gweithredoedd,  y  mae  grym  y  cyfamod  yn  dibynu 
ar  ddwy  blaid  ;  ond  yn  y  cyfamod  gras  y  mae  y  cwbl  yn 
dibynu  ar  Dduw.     Ond  Duw  sydd  un.     Os  dilynwn  ef,  y 


PREGETHAU.  167 

mae  yn  dangos  rhagoroldeb  trefn  gras,  trefn  íTydd  ;  rhag- 
oroldeb  yr  addewid  ar  y  cyfamod  drwy  weithredoedd, 
cyfamod  Sinai,  neu,  ynte,  bob  ffordd  o  geisio  dyfod  i  fyny 
trwy  weithredoedd. 

Y  mae  y  golygiad  yna  yn  olygiad  naturiol  iawn,  ac  yn 
un  llawn  o  sylwedd.  Y  mae  yn  rhoddi  ystyr  grymus  iawn 
i'r  ymadrodd. 

//.  Vr  ail  olygiad.  Yn  ol  yr  ail  olygiad  y  mae  pwys  yr 
ymresymiad yn  hytrach  ar  y  blaid  uwchaf.  Yn  ol  y  golyg- 
iad  cyntaf,  yr  oedd  pwys  yr  ymresymiad  ar  y  blaid  isaf, 
Cyfryngwr  nid  yw  i  un.  Wel,  y  mae  y  blaid  isaf  wedi 
methu  ;  am  hyny  y  mae  y  cyfamod  wedi  ei  dori — dyna  y 
golygiad  cyntaf 

Yn  ol  y  llall,  yr  ydym  i  roddi  y  pwys  yn  hytrach  ar  y 
blaid  arall,  y  blaid  uwchaf,  sef  Duw.  Fel  hyn  :  Cyfryngwr 
nid  yw  i  un  ;  lle  bynag  y  mae  cyfryngwr  y  mae  dw)-  blaid. 

Y  mae  y  ddau  yr  un  fath  yn  y  fan  yma.  Dyma  lle  y 
maent  yn  gwahaniaethu.  Os  oedd  dwy  blaid  yn  nghyfamod 
Sinai,  y  mae  yn  rhaid  nad  oedd  Moses  yn  ben  llywydd, 
ond  yr  oedd  rhyw  un  uwch  nag  ef     Dyna  y  casgliad  yn  ol 

Yr  oedd  yr  addewid  dan  un  blaid.  Yr  oedd  Moses  yn 
gyfryngwr  ;  ond  os  cyfryngwr  oedd,  yr  oedd  plaid  arall  yn 
uwch  na  Moses  ;  ac  am  hyny  yr  oedd  gan  y  blaid  uwchaf 
awdurdod  i  ddileu  holl  gyfamod  Sinai,  oblegid  nid  oedd 
Moses  ddim  yn  anymddibynol.  Yr  oedd  un  uwch  nag  ef, 
ac  awdurdod  ganddo  i  ddirymu.  Ond  Duw  sydd  un  ;  nid 
oes  neb  uwch  na  Duw,  a  Duw  sydd  wedi  rhoddi  yr  addewid  ; 
ac  am  hyny  ni  bydd  gahv  yn  ol  arni  byth.  Xid  oes  neb 
uwch.     Yr  oedd  Moses  fel  rhyw  is-lywydd  dan  y  ddeddf 

Y  mae  yn  wir  fod  Duw  yn  llefaru  drwy  Moses  ;  a  phob 
peth  lefarodd  drwy  Moses,  yr  oedd  mewn  grym.     Ond  eto, 


l68  PREGETHAU. 

gan  mai  îs-lywydd  oedd,  nid  oedd  i  fod  yn  y  swydd  byth. 
Yr  oedd  gan  Dduw  awdurdod  i  symud  yr  holl  oruchwyl- 
iaeth.  Nid  oedd  Moses,  a  goruchwyliaeth  Moses,  ond 
rhywbeth  îs,  i  fod  dros  amser.  Ond  y  mae  addewid  y 
cyfamod  gras  wedi  dyfod  yn  uniongyrchol  oddiwrth  Dduw, 
ac  am  hyny  nid  oes  berygl  iddo  gael  ei  ddirymu  na'i  alw 
yn  ol  byth. 

laf,  Cyfryngwr  nid  yw  i  un.  Yn  y  cyfamod  gweithred- 
oedd  y  mae  dwy  blaid,  ac  y  mae  gwobr  y  cyfamod  hwnw 
yn  ymddibynu  ar  ddwy  blaid.  Ac  os  metha  un  blaid  dyna 
y  cwbl  yn  darfod,  yn  syrthio. 

Wel,  fy  nghyfeiUion,  nid  rhywbeth  i  blant  Israel  yn  unig 
ydyw  y  pwnc  sydd  yn  yr  adnod  yma.  Y  mae  yma  wir- 
ionedd  mawr  i  bob  oes,  yn  cyrhaedd  atom  ni  yma  yn  awr. 
Nid  oes  dim  ond  dwy  ffordd  wedi  bod  erioed  i  ddyn  gael 
heddwch  a  chymeradwyaeth  gyda  Duw  :  un  ai  drwy  y 
cyfamod  gweithredoedd,  neu  drwy  y  cyfamod  gras.  Y 
mae  pawb  dan  un  o'r  ddau.  Yr  ydym  ni  dan  un  o'r  ddau 
gyfamod.     Yn  awr,  dyna  y  mater  : 

Os  ydych  dan  y  cyfamod  gweithredoedd,  y  mae  hi  yn 

ymddibynu  ar  eich  ufudd-dod  chwi.     Yr  ydych  yn  pwyso 

am    eich    bywyd    ar    eich    ufudd-dod   eich   hunan.     Dyna 

gyflwr  pob  un  dan  y  cyfamod  gweithredoedd.     Y  mae  yma 

ddwy  blaid,  ac  os  oes  un  o'r  pleidiau  yn  dyfod  yn  fyr  o 

ufudd-dod  perffaith,  y  mae  dan  felldith  cyfamod  toredig 

A  dyma  ein  cyflwr  ni,  bod  dan  felldith  cyfamod  toredig. 
laith  y  cyfamod  hwn  ydyw,  "  Cynifer  ag  sydd  o  weithred- 

oedd  y  ddeddf,  dan  felldith  y  maent."     Dyna  yw  bod  dan 

y  cyfamod  gweithredoedd — bod  dan  felldith.     "  Canys  ys- 

grifenwyd,  Melldigedig  yw  pob  un  nid  yw  yn  aros  yn  yr 

holl  bethau  a  ysgrifenwyd  yn  llyfr  y  ddeddf  i'w  gwneuthur 

hwynt."     Os  drwy  weithredoedd  yr  ydych  yn  meddwl  cael 


PREGETHAU.  169 

hywyd,  y  mae  yn  rhaid  i  chwi  roddi  ufudd-dod  perfifaith. 
Y  mae  colli  mewn  un  pwnc  yn  ein  gwneyd  yn  euog  o'r 
cwbl.  Os  ydych  dan  y  cyfamod  gweithredoedd,  y  mae  yn 
rhaid  i  chwi  garu  Duw  â'r  holl  galon,  ac  â'r  holl  enaid,  ac 
â'r  holl  nerth.  Ni  all  Duw  byth  faddeu  yn  nhrefn  yr  hen 
gyfamod.  Y  mae  hi  yn  anmhosibl  i  Dduw  newid  ei  ddeddf 
Yr  ydym  ninau  yn  analluog  i  roddi  ufudd-dod  iddi,  ac  am 
hyny  yr  ydym  dan  feildith.  Xi  ddarfu  i  ni  gadw  y  ddeddf 
yna  am  gymaint  ag  un  awr.  Y  mae  ein  meddyh'au  yn 
halogedig,  a'n  pethau  goreu  yn  wrthodedig.  Y  mae  digon 
o  bechodau  yn  ein  gweddíau  i'n  damnio.  Y  mae  wedi 
darfod  am  byth  yn  llwybr  cyfamod  Eden,  oherwydd  y  mae 
yma  ddwy  blaid.  Y  mae  Duw  yn  sefyll  at  y  telerau  ;  ond 
yr  ydym  ni  wedi  methu,  wedi  myned  yn  fethdalwyr,  wedi 
myned  yn  euog. 

Ond  dyna  y  drefn  arall  ar  gyfer  rhai  wedi  methu  :  Duw 

sydd  un.     Yn  y  cyfamod  gras  y  mae  y  cwbl  yn  dibynu  ar 

Dduw,  ac  nid  ar  ddwy  blaid,  ond  ar  Dduw  ei  hunan.     Duw 

ydyw  y  cwbl  yn  yr  addewid,  yn  nhrefn  maddeu,  yn  nhrefn 

gras.      Duw    sydd    un.      Mynwch    afael    mewn    trefn    i'ch 

cadw,  fy  anwyl  bobl,  ag  sydd  yn  dibynu  ar  Dduw  yn  unig, 

heb  ddim  o'ch  ufudd-dod  chwi.     Duw  yn  unig  sydd  o  dan 

drefn  gras.     Duw  oll  yn  oll.     Duw  a'i  arfaethau  yn  nhragy- 

wyddoldeb  ;  Duw    y  Tad,  yr  hwn  a  etholodd  cyn   bod  y 

byd  ;  Duw  y  Mab  gymerodd  ein  natur  ni,  ac  a  dalodd  yr 

lawn  yn  ein  Ile  ;  a  Duw  yr  Yspryd  Glân  yn  ei  chymhwyso. 

Nid  dwy  blaid.     Un   Duw.     Trindod   mewn   undod  wedi 

ymrwymo  i  gadw  pechadur.     Y  cwbl  yn  dibynu  ar  Dduw. 

Beth  ddaw  o'n   hufudd-dod   ni  ?     Peidiwn    son    am   dano. 

Nid  oes   dim   yn   dibynu   arnoch  chwi.     "  Y   mae  efe  yn 

Gyfryngwr  cyfamod   gwell,   wedi    ei   osod    ar  addewidion 

gwell.     .     .     .     Nid  fel  y  cyfamod  a  wnaethum  â'u  tadau 

hwynt  yn  y  dydd  yr  ymaflais  yn  eu  Ilaw  hwynt  i'w  dwyn 
M 


I70  PREGETHAU. 

hwy  o  dir  yr  Aipht  ;  oblegid  ni  thrigas  nt  hwy  yn  fy 
nghyfamod  i,  minau  a'u  hesgeulusaîs  hwy,  medd  yr 
Arglwydd.  Oblegid  hwn  yw  y  cyfamod  a  amodaf  fi  â  thŷ 
Israel  ar  ol  y  dyddiau  hyny,  medd  yr  Arglwydd,  Mi  a 
ddodaf  fy  nghyfreithiau  yn  eu  meddwl,  ac  yn  eu  calonau  yr 
ysgrifenaf  hwynt."  Yn  ol  y  cyfamod  gweithredoedd,  rhaid 
i  ti  ofalu  am  gadw  y  gyfraith.  Ond  yn  y  cyfamod  gras, 
dyma  Dduw  yn  addaw  rhoddi  y  gyfraith  yn  dy  feddwl. 
"  Ac  yn  eu  calonau  yr  ysgrifenaf  hwynt ;  a  mi  a  fyddaf 
iddynt  hwy  yn  Dduw,  a  hw^^thau  a  fyddant  i  minau  yn 
bobl." 

Diolch  am  drefn  heb  ddim  yn  ymddibynu  arnom  ni 
Nid  yw  yn  dibynu  ar  ein  cariad,  na'n  parhad,  na'n  profìad, 
na'n  gweithredoedd  ni.  Ond  Duw  sydd  un.  Efe  yw  y 
cwbl  o'r  dechreu  i'r  diwedd  yn  nhrefn  achub.  Dywedaf  ef 
eto,  Mynwch  afael  mewn  trefn  yn  dibynu  yn  unig  ar  Dduw. 
Peidiwch  rhoddi  pwys  ar  neb  arall.  Duw  yn  unig,  Duw 
sydd  un.     Dyna  ddywedwn  ar  y  golygiad  cyntaf 

2il,  Cyfryngwr  nid  yw  i  un.  Yr  oedd  rhyw  un  uwch  na 
Moses,  rhyw  un  ac  awdurdod  i  ddileu  cyfraith  Moses. 
Nid  yr  luddewon  yn  unig,  a  Moses  yn  rhoddi  cyfraith 
iddynt,  oedd  yno.  Yr  oedd  un  araU  anfeidrol  uwcli  yno,  a 
hawdd  ganddo  i  ddyfod  a  symud  yr  hoU  drefn,  i  symud  yr 
hen  sefydliad,  pan  yr  oedd  ei  amser  ar  ben.  Ond  yn  y 
cyfamod  gras,  Duw  sydd  un.  Nid  oes  neb  uwch  na  hwn. 
Nid  oes  gan  neb  hawl  i  ddyfod  a  dileu  yr  hyn  y  mae  Duw 
wedi  ei  wneyd.     Duw  sydd  un. 

Dyma  yr  addysg :  Mynwch  grefydd  rhyngoch  chwi  a 
Duw.  Nid  oes  gan  neb  hawl  i  setlo  eich  mater  ond  Duw. 
Y  mae  genym  fater  na  fedr  Moses  mo'i  setlo,  nac  un 
gyfraith,  nac  un  trefniad  cy freithiol,  nac  un  sefydliad 
daearol  byth  ei  wneyd  yn  dda.     Y  mae  yn  cyrhaedd  heibio 


prectEthau.  171 

i  ddynion  at  orsedd  Duw.  Dyna  ydyw  pwnc  bywyd. 
Dyna  ydyw  pechod.  Ac  oddiyna  y  rhaid  i  ni  gael 
maddeuant,  a  thrugaredd ;  oddiwrth  y  Duw  y  pechasom  yn 
ei  erbyn. 

Y  mae  yn  bosibl  ein  bod  ninau  yn  ymddibynu  ar  ffurfiau 
fel  plant  Israel.  Yr  oedd  plant  Israel  yn  dibynu  ar  ddeddf 
Moses,  ac  yn  meddwl  cael  bywyd  yn  y  ffordd  hono  ;  a'r 
mater  mawr  uwchlaw  hyny,  rhynddynt  a  Duw.  Yr  oeddynt 
yn  meddwl,  ond  myned  trwy  y  ffurfiau,  y  byddent  yn  cael 
symud  yr  euogrwydd.  Yr  oedd  yno  aberthau  ;  ond  yr 
oedd  hanfod  pechod  yn  aros  wedi'r  cwbl. 

Y  mae  felly  eto.  Y  mae  dynion  yn  meddwl  myned  i'r 
nefoedd  drwy  sefydliadau  a  ffurfiau.  Y  maent  yn  disgwyl, 
os  byddant  yn  gyflawn  a  difwlch  yn  y  pethau  seremoniol 
yma,  y  byddant  yn  íawn.  Ond,  fy  nghyfeillion,  pethau  dros 
amser  yw  y  rhai  yna.  Fe  symudir  ein  ffurfiau  ni  fel  y 
symudwyd  deddf  Moses.  Pan  y  symudir  yr  holl  ffurfiau,  y 
fabric  crefyddol  yma,  bydd  yr  enaid  yn  noeth  o  flaen  Duw, 
os  na  chei  rywbeth  heblaw  ffurfiau.  Paid  a  gorphwys 
mewn  ffurfiau,  mewn  mater  rhyngom  a'r  Duw  mawr, 
Pwyswn  ar  addewid  Duw.  Peidiwch  adeiladu  ar  ddim  llai. 
Ewch  heibio  i  bawb  at  Dduw  ;  ac  yna,  os  cei  faddeuant  o'r 
orsedd,  fe  ddeil  hyny.  Os  bydd  yn  dda  rhyngoch  chwi  a 
Duw,  ni  bydd  dim  difodi  ar  hyny.  Pwyswch  ar  addewid 
Duw,  ar  drefn  Duw.  Duw  sydd  un.  Os  dywed  Efe  ei  fod 
yn  maddeu  dy  bechodau,  ni  ddileir  byth  mo  hyny.  Bydd 
mewn  grym  i  dragwyddoldeb.  Gwnewch  eich  crefydd  yn 
fater  cydwybod  rhyngoch  a'r  Arglwydd.     Amen. 


PREGETH  XX* 


1  TiM.  iv.  8:  "  Canys  i  ychydig  y  mae  ymarfer  corphorol  yn  fuddiol : 
eithr  duwioldeb  sydd  fuddiol  i  bob  petli,  a  chanddi  addewid  o'r 
bywyd  y  sydd  yr  awrhon,  ac  o'r  hwn  a  fydd.' 

\7^R  wyf  am  alw  eich  sylw  at  fywyd  a  marwolaeth  y 
^  chwaer  hon,  i  ddangos  gwerth  duwioldeb.  Dyma 
esiampl  a  phrawf  íyw  o  hyn  yma.  Beth  bynag  oedd  hi  o 
ran  doniau  naturiol,  eto,  ni  buasai  o  fawr  werth,  oni  fuasai 
fod  ei  duwioldeb  wedi  ei  dyrchafu  hi. 

Ni  a  gymerwn  yr  achlysur  hwn  i  ddangos  fel  y  mae 
duwioldeb  yn  fuddiol  yn  y  byd  sydd  yr  awrhon,  ac  hefyd 
yn  fuddiol  ar  gyfer  yr  hwn  a  fydd. 

Duwioldeb  sydd  yn  fuddiol,  a  chanddi  addewid  o'r 
bywyd  sydd  yr  awrhon.  Y  mae  hanes  y  chwaer  hon  yn 
dangos  ei  bod  wedi  gweled  gwerth  mewn  duwioldeb  i  fyw 
y  bywyd  hwn,  pe  na  b'ai  yr  un  bywyd  ar  ei  ol.  Nid  oes  dim 
tebyg  i  dduwioldeb. 

Dyna  un  peth, — sydd  yn  dangos  gwerth  duwioldeb, — yn 
ein  chwaer—  V  mae  yn  dangos  fod  duwioldeb  yn  fuddiol  i 
brydferthìi  y  cymeriad  i  gyd,  ac  i  roddi  agwedd  uchel  arno. 
Y  mae  yn  gwisgo  y  neb  a'i  medd  â  phrydferthwch.  Peth 
gwerthfawr  iawn  yw  prydferthwch  ;  un  o'r  pethau  gwerth- 
fawrocaf  yn  y  byd  yma,  pe  baem  ni  yn  meddu  llygaid  i'w 
weled.  Y  mae  Duw  wedi  gwneyd  y  byd  yma  yn  bryd- 
ferth.  Diameu  ei  fod  yn  bwriadu  i  ddynion  gael  cysur  a 
mwynhad  trwy  edrych  ar  ei  brydferthwch.  Ac  ni  amheuwn 
i  ddim  nad  yw  y  Duw  mawr  ei  hunan  yn  cael   mwynhad 

*  Pregeth  a  draddodwyd  gan  Dr.  Edwards  yn  y  Bala,  nos  Sabboth, 
lon.  26,  1868,  er  coffadwriaetli  am  Mrs.  Turnbull,  Plas-yr-acrau. 


PREGETHAU.  173 

yn  mhrydferthwch  yr  hyn  a  wnaeth.  Fe  edrychodd  ar  bob 
peth  yn  niwedd  y  chwe'  diwrnod,  ac  wele  da  iawn  ydoedd- 
Yr  oedd  yn  cael  rhyw  foddlonrwydd  i'w  feddwl  anfeidrol 
wrth  weled  y  cwbl.  Pan  aeth  i  wneyd  lle  i  ddyn  hefyd, 
gwnaeth  ef  yn  brydferth  iawn.  Gwnaeth  i  bob  pren 
dymunol  i'r  golwg  i  dyfu  yn  yr  ardd  :  nid  prenau  da,  ond 
prenau  heirdd.  Gofalodd  am  roddi  dyn  yn  nghanol  pryd- 
ferthwch.  Ac  er  fod  pechod  wedi  gwneyd  dinystr  mawr 
yn  y  byd  yma,  y  mae  yma  lawer  o  brydferthwch  hyd  yn 
nod  yn  y  byd  difywyd  yma,  yn  y  creigiau  a'r  mynyddoedd. 

Y  mae  llawer  iawn  o  brydferthwch  mewn  dynion,  hyd  yn 
nod  mewn  dynion  diras.  Y  mae  prydferthwch  yn  y  plentyn 
bach.  Cyn  belled  ag  y  mae  llaw  Duw  i'w  gweled  y  mae 
yna  brydferthwch.  Nid  oes  dim  anhegwch  ond  y  mae 
pechod  wedi  ei  ddwyn  i  mewn. 

Ond  o  bob  peth  prydferth  a  welodd  ein  byd  ni,  cymeriad 
duwiol  ydyw  y  mwyaf  prydferth.  Dyma  beth  hardd  ! 
harddwch  sancteiddrwydd  !  Pe  b'ai  ryw  amheuaeth  am 
hyn,  fod  Duw  yn  cael  pleser  yn  y  prydferth  naturiol,  nid 
oes  dim  dadl  am  hyn  :  y  mae  y  Duw  mawr  yn  ymhyfrydu 
yn  mhrydferthwch  sancteiddrwydd.  Y  mae  y  Beibl  yn 
cysylltu  y  geiriau  "  prydferthwch  "  a  "  harddwch  "  amryw 
weithiau  â  sancteîddrwydd  :  "  Mewn  harddwch  sancteidd- 
rwydd  o  groth  y  wawr  y  mae  gwlith  dy  enedigaeth  i  ti." 
"  Addolwch  ef  mewn  prydferthwch  sancteiddrwydd."  "  Yn 
mhrydferthwch  ei  sancteiddrwydd."  Yn  wir,  y  mae  yn  dda 
iawn  fod  Duw  mor  dda  a  rhoddi  rhyw  esiampl  o  hyn  i'w 
ddangos  tua'r  Bala.  O,  y  mae  yn  brydferth  !  Y  mae  dynion 
duwiol  yn  brydferth  bob  amser.  Y  mae  yma  ryw  bryd- 
ferthwch  nas  gallwn  ei  ddesgrifio  yn  eu  bywyd.  Y  mae  eu 
gras  yn  addurn  iddynt.  Y  mae  yn  brydferth  !  "  Gemwaith 
aur  yw  eu  gwisg  hwynt."    Y  mae  yn  gwisgo  gemwaith  aur. 

Y  mae   grasau    fel   gemau    yn    addurno   pob   dyn   duwiol. 


1/4  PREGETHAU. 

"  Mewn  gwaith  edau  a  nodwydd  y  dygir  hi  at  y  brenhin." 
Fe  ddaw  diwrnod  pan  y  bydd  eglwys  Dduw  mor  brydferth 
nad  oedd  un  ffordd  gymwys  i  ddesgrifio  ei  phrydferthwch 
ond  trwy  ddweyd  ei  bod  wedi  ei  gwisgo  âg  aur.  "  Ac  ar 
ei  phen  ddeuddeg  seren." 

Dyna  ydyw  sancteiddrwydd.  Wel,  y  mae  rhyw  faint  o'r 
prydferthwch  i'w  weled  yma.  Ac  nid  wyf  yn  sicr, — ond  y 
mae  rhai  esbonwyr  yn  dweyd  mai  am  yr  eglwys  yr  ochr 
yma  y  dywedir,  ei  bod  yn  nef  y  nefoedd,  yr  eglwys  ar  y 
ddaear.  Yr  angylion  yn  loan,  eglwys  lesu  Grist  wedi  ei 
gwisgo  âg  aur  ydynt.  Ond  pa  fodd  bynag,  y  mae  sanct- 
eiddrwydd  yn  brydferth  i'r  graddau  y  mae.  O,  na  allem  eich 
darbwyllo  i  barchu  y  prydferth  !  Gobeithio  nad  aiíìf  y  wers 
ddim  heibio  heb  ei  dysgu  !  Ceisiwch  weled  hyny  yn  y 
chwaer  yma.  O,  yr  oedd  yn  hardd  !  Yr  oedd  yn  ateb  i 
eiriau  yr  apostol.  Y  mae  yn  rhywle  yn  cynghori  fod  i'r 
gwragedd  eu  trefnu  eu  hunain  mewn  dillad  gweddus. 
Addurno  eu  hunain  ydyw  y  meddwl,  gyda  gwylder  a 
sobrwydd  ;  nid  âg  aur  neu  emau,  ond  yr  hyn  sydd  yn 
gweddu  i  wragedd  yn  proíìfesu  duwioldeb,  â  gweithredoedd 
da.  Yr  wyf  yn  teimlo  yn  bur  gadarn,  yn  sicr,  nad  oes  neb 
a'i  hadnabyddai  yn  ameu  nad  oedd  Mrs.  Turnbull  wedi  ei 
haddurno  à  gweithredoedd  da.  Yr  oedd  wedi  ymdrwsio, 
fel  y  dywed  Pedr,  â  gostyngeiddrwydd.  "  Trwsiad  y  rhai 
bydded  nid  yr  un  oddiallan,  o  blethiad  gwallt,  ac  amgylch- 
osodiad  aur,  neu  wisgiad  dillad  ;  eithr  bydded  cuddiedig 
ddyn  y  galon,  mewn  anllygredigaeth  ysbryd  addfwyn  a 
llonydd,  yr  hwn  sydd  gerbron  Duw  yn  werthfawr."  Dyma 
y  trwsiad.  A  ydych  yn  ei  weled  yn  hardd,  ac  a  ydych  yn 
ei  edmygu  ?  Ysbryd  addfwyn,  a  oes  awydd  ynoch  am 
hwn  ?  Ysbryd  addfwyn  a  llonydd,  yr  hwn  sydd  gerbron 
Duw.  Y  mae  yn  werthfawr  gerbron  Duw.  Y  prawf  a 
gawsom  o  werth  duwioldeb  yn  hanes  ein  chwaer  yw  hyn — 


PREGETHAU.  175 

yr  oedd  wedi  ei  phrydferthu  ;  yr  oedd  wedí  ei  gwisgo 
â  gemau  ;  yr  oedd  grasau  yn  disgleirio  fel  gemau  o'i 
hamgylch. 

Enwaf  ychydig  esiamplau  o'r  gemau  yma.  Ffrwyth  yr 
Ysbryd  fydd  cariad.  Os  ydych  am  emau,  dyma  nhw  ! 
Cariad,  llawenydd,  tangnefedd,  hirymaros,  cymwynas- 
garwch,  daioni,  ffydd,  addfwynder,  dirwest.  Dyma  emau 
duwioldeb  sydd  yn  prydferthu  pawb  o'r  saint.  Y  mae 
duwioldeb  yn  prydferthu  dynion. 

V  mae  duwioldeb  yn  fuddiol  i  ddedwyddoli  y  meddwl^ 

Nis  gwn  pa  fodd  i  ddweyd  hyn.     Nid  wyf  yn  hoff  o  eiriau 

newydd.     Y  mae  yn  fuddiol  yn   y  bywyd  hwn  er  mwyn 

dedwyddwch.     Nid  oes  dim  yn   debyg  at  ein  gwneyd  yn 

ddedwydd   yn  y  bywyd  hwn.     Yr  oedd  ein  chwaer  felly. 

Ni  welsoch  neb  erioed  a  dreuliodd  ei   thymor  mor  hapus. 

Yr  oedd  mewn  afiechyd,  ond  O,  mor  ddedwydd  !     Yr  oedd 

mor  ddedwydd  nes  yr  oedd  yn  gwneyd  pawb  yn  ddedwydd 

ddeuai  yn  agos  ati  hi.     Rhaid   fod  rhywbeth    yn   y   Beibl 

yma  i   roddi  cysur  fel  yna,  sydd   yn  dal   mewn  afiechyd  ! 

Cysurcryf!     Yr  oedd  yn   ddedwydd   ei  meddwl.     Duw- 

ioldeb,  dyna   y  secret.      "  Diodi  hwynt  âg   afon    dy   hyf- 

rydwch."     Yr  oedd  yn  yfed  o  afon  cysur  dwyfol.     Yr  oedd 

yn  ddedwydd  yr  ochr  yma— beth  erbyn  heddyw  !     Y  mae 

wedi  myned  i  mewn  i  lawenydd  ei  Harglwydd.    A  fedrwch 

chwi  fod  yn  ddedwydd,  bobl,  pe  b'ai  cysuron  y  byd  yma  yn 

myned  ymaith;  a  phe  baech  yn  methu  myned  o'r  ystafell,  a 

allech  fod  yn  hapus  ?     Yn   ngeiriau   yr   Arglwydd    y  mae 

dedwyddwch  na  ddihysbyddir  mohono  byth.     Yr  oedd  yn 

felusach  na'r  mél  i'r  Salmydd.     Ac  y  mae  yn  meddu  yr  un 

gallu  i'n  cysuro  ninau— y   Beibl,  a   llyfrau  tebyg  iddo.     Y 

Beibl,  a'r  llyfrau  tebycaf  iddo,  oedd  llyfrau  y  chwaer  hon, 

megis  Dr.  Owen  a  Dr.   Goodwin.     Y   mae   rhyw  gysur   a 

rhyw  bleser  i'w  gael  yn  mhethau  y  ddaear  yma  ;  ond  pleser 


1/6  PREGETHAU. 

a  ä  heibio  ydyw.  Ond  yr  oedd  hî  yn  ddedwydd  wrth 
edrych  yn  ol,  ac  wrth  edrych  yn  mlaen.  A  dyna  ydyw 
dedwyddwch.  Dyna  sydd  yn  gwneyd  dyn  yn  ddedwydd 
yn  fwy  na'r  anifail.  Y  mae  hwn  yn  cael  pleser  yn  y  mynud 
presenol  ;  ond  y  mae  genyt  ti  allu  i  edrych  yn  ol  ac  yn 
mlaen  i'r  dyfodol.  A  fedrwch  edrych  yn  ol  gyda  chysur 
ar  y  bywyd  a  dreuliasoch  ?  A  gair  felly  oedd  yn  rhoddi 
cysur  iddi,  "  Cymer  gysur,  maddeuwyd  ei  haml  bechodau 
hi."  Yr  oedd  ganddi  hithau  bechodau,  ond  yr  oedd  yn 
gwybod  eu  bod  wedi  eu  maddeu.  Yr  oedd  digon  yn  y 
gwaed  i'w  golchi  ;  a  digon  yn  ngras  maddeuol  Duw  i  glirio 
y  beiau  i  gyd  ;  ac  yr  oedd  hi  yn  hapus  yn  medru  edrych 
yn  ol  ar  ei  hoes  heb  ofni  cael  ei  heuog-farnu. 

Ond  yr  oedd  yn  ddedwydd  eto  wrth  edrych  yn  mlaen. 
Pa  sut  y  mae  gyda  ni,  gyfeillion  ?  A  fyddwch  yn  edrych 
yn  mlaen  i'r  dyfodol  ?  Oni  fyddwch  yn  dychryn  wrth 
feddwl  am  hyn  ?  Fe  ddaw,  fe  ddaw  !  Ond  y  mae  crefydd 
y  Beibl  yn  rhoddi  cymhorth  i  edrych  yn  mlaen  heb  ofni 
niwed.  Yr  oedd  hi  yn  gallu  edrych  i  wyneb  angeu  heb 
ofni  niwed.  "  lè,  pe  rhodiwn  ar  hyd  glyn  cysgod  angeu, 
nid  ofnaf  niwed."  A  duwioldeb  oedd  yn  ei  chynal,  ac  yn 
rhoddi  cysur  iddi  yn  y  byd  sydd  yr  awrhon. 

Y  niae  diiwioldeb  yn  fuddiol  fel  y  mae  yn  gwneyd  dyn 
yn  fuddiol  i  eraiU.  Ni  raid  i  mi  ddweyd  am  dani  hi, 
fod  hyn  yn  enwog  yn  ei  hanes.  Nid  yn  unig  yr  oedd  yn 
cael  pleser  ei  hunan,  ond  ei  phleser  oedd  bod  yn  lles  i  ereill. 
Nid  oes  fawr  o  ddedwyddwch  i'w  gael  os  bydd  dyn  yn  byw 
iddo  ei  hunan.  Os  na  wyddoch  beth  yw  byw  i'ch  cyd- 
ddynion  yn  y  byd  yma,  yr  ydych  heb  wybod  beth  yw  gwir 
bleser.  Dyna  yw  dedwyddwch.  Y  mae  Duw  yn  ddedwydd  : 
y  mae  yn  ymlawenychu,  ac  y  mae  ei  blant  yn  debyg  iddo. 
Yr  oedd  hi  yn  dychymygu  daioni,  ac  ar  ddaioni  y  safai  hi. 
Fel  hyn  yr  oedd  hi  yn  trysori  iddi  ei  hun  sail  dda  erbyn 


PREGETHAU.  177 

yr  amser  sydd  ar  ddyfod.  Trwy  gyfranu  yr  oedd  hi  yn 
trysori  ar  gyfer  yr  amser  sydd  ar  ddyfod.  Pe  baech  yn 
trysori  yn  y  banc  cryfaf  ar  y  ddaear  yma,  ni  byddai  genych 
ddim  ar  gyfer  byd  arall  wedi  hyny  ;  ond  gwnewch  gyfeill- 
ion  o'r  mammon  anghyfiawn,  ac  fe  fydd  genych  drysor  yn 
y  nef  Y  mae  cyfoethogion  yn  y  byd,  ond  ar  y  ddaear  y 
maent  yn  trysori.  Ond  y  mae  plant  Duw  yn  trysori  yn  y 
nef ;  ac  fel  hyn  y  mae  gwneyd  hyny,  trwy  roddi  i'n  cyd- 
ddynion  o'r  hyn  a  roddodd  Duw  i  ni.  Y  mae  buddioldeb 
mewn  duwioldeb  yn  y  bywyd  sydd  yr  awrhon. 

"  A'r  hwn  a  fydd."  Nis  gallwn  ni  ond  myned  at  îàn  y 
mater  yma.  Y  mae  y  can'  cymaint  yn  y  byd  hwn  ;  ond  y 
mae  rhyw  derfyn.  Y  mae  cant  yn  llawer ;  ond  y  mae 
rhyw  derfyn.  Ond  yn  y  byd  a  ddaw  nid  oes  terfyn — bywyd 
tragwyddol.     Rhaid  bod  byd  a  ddaw  :  "  Yr  hwn  a  fydd." 

Y  mae  yr  hyn  yw  Duw  yn  dangos  ei  fod.  Xi  buasai  Duw 
ddim  yn  gwneyd  un  debyg  i'n  chwaer,  ac  wedi  hyny  yn  ei 
thaflu  o'i  law,  a'r  cwbl  yn  darfod  yn  y  fan  yna.  Na ; 
ni  buasai  Duw  yn  ei  addurno  yn  ofer.  Na  ;  y  mae 
wedi  myned  i  fyd  gwell,  ac  y  mae  yn  nghadw  mewn 
prydferthwch,  ac  fe  fydd  yn  myned  yn  {wy  prydferth  a 
dedwydd  i  dragwyddoldeb.  "  Yr  hwn  a  fydd."  Nid  oes 
neb  all  weled  terfyn  i  waith  Duw  yn  y  byd  yma.  Y  maent 
yn  dyfeisio  offerynau  newyddion  ;  ond  yn  lle  dangos  y 
terfyn  i  waith  Duw,  nid  ydynt  ond  dangos  fod  bydoedd 
diderfyn,  heb  derfyn  yn  dyfod  i'r  golwg.  Ond  ni  fedr  neb 
â'i  ddoethineb  wneyd  yspienddrych   i  edrych  i'r  dyfodol. 

Y  maent  yn  gweled  miloedd  o  filoedd  o  filltiroedd  yn 
bresenol.  Ond  nis  gallant  weled  dim  i'r  dyfodol.  Na 
allant  byth.  Beth  a  fydd  ?  Fe  ddy wed  yr  astronomer  beth 
fydd  yn  Jupiter,  Neptune,  a'r  haul,  ac  yn  mhell  iawn  ;  ond 
nis  gall  neb  ddweyd  beth  a  fydd  yn  y  dyfodol.  Ond  y  mae 
genym  ni  ein    telescope  yn  y  Beibl,  yn  edrych  i'r  dyfodol. 


178  PREGETHAU. 

heibio  i  angeu,  yn  dangos  byd  tudraw  i  hwn,  "  yr  hwn  a 
fydd."  Yno  y  daw  pob  peth  i'w  le.  Yno  y  mae  agoriad  i 
ddatgloi  anhawsderau  y  byd  yma.  Buasai  y  byd  hwn  yn 
anesboniadwy  oni  b'ai  ein  bod  yn  credu  mewn  byd  arall. 
Ond  y  mae  genym  hanes  lesu  Grist ;  un  wedi  dyfod  oddi- 
yno,  ac  wedi  byw  a  marw  yma,  a  myned  yno  yn  ei  ol,  a 
dwyn  bywyd  ac  anllygredigaeth  i  oleui.  Ac  y  mae  wedi 
rhoddi  ei  addewid  i'w  bobl  am  y  byd  hwnw.  Y  mae  wedi 
addaw  bywyd  tragwyddol ;  os  gadawa  neb  dad  neu  fam  er 
ei  fwyn  Ef,  fe  gaifî  y  can'  cymaint  yn  y  byd  hwn,  ac  yn  y 
byd  a  ddaw  fywyd  tragwyddol.  Y  mae  wedi  dweyd,  "  Yr 
hwn  sydd  yn  gorchfygu  a  gaiff  eistedd  gyda  mi  ar  fy 
ngorseddfainc,  megis  y  gorchfygais  inau,  ac  yr  eisteddais 
gyda'm  Tad  ar  ei  orseddfainc  ef"  Y  mae  hyny  yn  íîaith, 
nid  rheswm.  Ffeithiau  sydd  genym  :  fe  fu  Mab  Duw  yn 
y  byd  yma.  Fe  fu  yma  !  Fe'i  gwehvyd  Ef  yma.  Y  mae 
rhai  wedi  ei  deimlo  â'u  dwylaw.  Fe'i  gwelwyd  Ef  yn  marw; 
ac  fe'i  gwelwyd  Ef  yn  fyw  ar  ol  marw  ;  ac  fe'i  gwelwyd  Ef 
yn  esgyn  i  ogoniant.  Ac  mor  sicr  a  hyny  fe'i  gwehvn  Ef 
yn  dyfod  ar  gymylau  y  nef  Ac  y  mae  wedi  rhoddi 
sicrwydd  am  dano.  O  !'r  byd  hwnw !  O !  fe  fuasai  yn 
dywyll  arnom  ni  oni  buasai  lesu  mawr.  Y  mae  wedi 
rhoddi  sicrwydd  i  ni  am  dano.  Credu  ynddo,  a  dyna  yr 
addewid  i  ni.  Yr  oedd  ein  chwaer  wedi  credu  ynddo  er's 
blynyddoedd.  Yr  oedd  wedi  rhoddi  ei  henaid  i'w  gadw  i 
Greawdwr  fifydJldwn,  gan  wneuthur  yn  dda.  Nid  oedd 
ganddi  bryder  i  ymadael  â'r  cwbl  a  welir.  Myned  adref  yr 
oedd  hi.  Yr  oedd  ei  chartref  a'i  ffryndiau  goreu  draw.  Y 
mae  wedi  myned  atynt ;  ac  y  mae  gydag  lesu  Grist  yn 
awr.  Y  mae  lesu  yn  bod  y  mynud  yma,  yn  y  wlad  o  fil 
miloedd,  a  myrdd  myrddiynau  o  ganlynwyr  ;  ac  y  mae 
hithau  yn  ei  weled  megis  ag  y  mae.  O,  beth  yw  hyny  ! 
Wedi  myned  o'i  phoenau  a'i  gofidiau,  a  chyda'r  lesu  !     O, 


rREClETHAU.  1/9 

am  grefydd— crefydd  erbyn  y  byd  arall  !  Beth  sydd 
genych,  bobl  anwyl,  ar  gyfer  yr  hwn  a  fydd  ?  A  ydych  yn 
ceisio  bod  yn  hapus  â  phleserau  gwael  y  byd  yma  ?  Pa 
sut  y  trydd  hi  yn  yr  hwn  a  fydd  ?  Dyma  yr  addewid  a 
addawodd  Efe  i  ni,  sef  bywyd  tragwyddol.  A  ydyw  yn 
eich  gafael  ?  A  oes  genych  addewid  at  dragwyddoldeb,  a 
sicrwydd  y  bydd  yn  dda  arnoch  y  pryd  hwnw  ?  Mynwch 
grefydd  iawn.  Y  mae  yn  fuddiol  i  fyw  a  marw,  ac  i  fyned 
i'r  byd  tragwyddol  ;  ac  ni  welwch  ei  gwerth  nes  y  byddwch 
wedi  myned  yno.     Amen. 


PREGETH    XXI. 


loAN  i.  41 :  "  Hwu  yn  gyntaf  a  gafodd  ei  frawd  ei  hun,  Simon,  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Ni  a  gawsom  y  Messîas ;  yr  hyn  o'i  ddehongl 
yw,  Y  Crist." 

\7'  MAE  yma  ddau  osodiad  :  fod  y  Gair  yn  bod  yn 
-■-  dragwyddol  ;  ac  mai  lesu  oedd  y  Gair.  Y  mae  yn 
ddiameu  fod  rhyw  wir  amcan  yn  cysylltu  y  ddau  osodiad 
â'u  gilydd.  Y  mae  yn  ymddangos  mai  yr  amcan  hwnw 
ydyw  profi  mai  yr  un  yw  y  Gair  oedd  gyda  Duw  er  tra- 
gwyddoldeb  a'r  lesu  hwn  welwyd  yn  Nazareth,  yn  rhodio 
oddiamgylch,  ac  o'r  diwedd  yn  marw  ar  y  groes  yn 
Jerusalem.  Nid  llawer  o  wrthwynebiad  fuasai  gan  yr 
luddewon  i  un  o'r  ddau  osodiad  ar  wahan.  Yr  oedd  rhyw 
dyb  yn  y  genedl  fod  y  Gair  yn  bod  yn  ddiddechreu.  Ond 
yr  oedd  y  dyb  hon  yn  anmherffaith  a  thywyll  iawn.  Gan 
hyny  y  mae  loan  yn  egluro  hyn  trwy  daflu  goleu  ar  y 
mater  yma,  trwy  ddweyd  pa  fath  un  oedd  y  Gair.  Ac  o'r 
ochr  arall,  ni  buasai  neb  yn  gwadu  nad  oedd  lesu  wedi  ei 
fagu  yn  Nazareth,  a  marw  yn  Jerusalem.  Yr  oedd  hyny 
yn  amlwg  i  bawb.  Ond  dyna  lle  yr  oedd  yr  anhawsder 
mawr,  uno  y  ddau  beth  â'u  gilydd,  a  dangos  mai  y  Gair 
oedd  yr  lesu,  ac  mai  yr  lesu  ydyw  y  Gair.  Wrth  edrych, 
yr  wyf  yn  meddwl  y  cewch  mai  at  yr  amcan  yna  y  mae  yr 
Efengylwr  sanctaidd  yn  cyfeirio  ei  holl  ymdrech  yn  y 
benod  hon. 

Ac  y  mae  yn  profi  hyn  trwy  ddau  beth  :  yn  gyntaf,  trwy 
dystiolaeth  ;  ac  yn  ail,  trwy  brofiad.  Yn  gyntaf,  trwy  apelio 
at  dystiolaeth,  ac  yn  ail  at  brofiad.     Y   mae   yn   gosod   y 


PREGETHAU.  l8l 

ddau  ben  yna  i  lawr,  yn  bur  fyr  i  ddechreu,  y  naill  ar  ol  y 
llall.     "  loan   a  dystiolaethodd   am  dano  ef."      Nid   oedd 
neb  yn  fwy  parchus  nag   loan.     Nid  oedd  un  dystiolaeth 
ag  y  buasai   pawb  yn   plygu    iddi    yn    gynt.     Wel,  dyma 
dystiolaeth  loan  :  "  Hwn  yw  efe  am  yr  hwn  y  dywedais  i, 
Ar  fy  ol  i  y  mae  gwr  yn  dyfod,  yr  hwn  a  aeth  o'm  blaen  i  ; 
canys  yr  oedd  efe  o'm  blaen  i."     Mae  yn  debyg  mai  mewn 
amser  y  meddylir  yn  y  ddau  le.     Y  mae   yn  dyfod  ar  fy  ol 
i  mewn  amser  ;  ond  fe  aeth  o'm  blaen  i  mewn  amser.     Yr 
oedd  Efe  yn  arfer  dyfod  i'r  deml  dan  yr  hen  oruchwyliaeth. 
Yr  oedd  yno  fel  angel  ei  gynddrychioldeb  ef  gyda'r  eglwys 
drwy  yr  oesoedd.     Yr  oedd  yma  o'm  blaen  i.     Pa  fodd  y 
gallasai  fod  felly,  ac  yntau  wedi  ei  eni  ar  ei  ol  ?     "  Canys 
yr  oedd  efe  o'm   blaen   i."     Dyna  dystiolaeth    loan.     Ac 
wrth  ddwyn  y  dystiolaeth  yr  oedd  yn  cyfeirio  yn  neiUduol 
ato,  Hwn,  Hwn  ! 

Ond  y  mae  genym  dystiolaeth  arall  eto.  Y  mae  genym 
reswm  cryfach  eto,  prawf  cryfach  eto,  hyny  ydyw,  ein 
profìad  ni  ein  hunain  :  "  Ac  o'i  gyflawnder  ef  y  derbyn- 
iasom  ni  oll,  a  gras  am  ras."  Dyna  beth  cryfach  na  thyst- 
iolaeth  loan,  ac  na  thystiolaeth  yr  holl  saint  am  dano— ein 
profiad  ni  ein  hunain.  "  Ac  o'i  gyflawnder  ef  y  derbyn- 
iasom  ni  oll,  a  gras  am  ras." 

Yna,  ar  ol  gosod  y  ddau  ben,  y  mae  yn  helaethu  ar  bob 
un.  Y  mae  yn  rhoddi  y  manylion  yn  nghylch  tystiolaeth 
loan.  Y  mae  yn  dweyd  pa  bryd,  yn  mha  le,  ar  ba  achlysur, 
ac  wrth  bwy,  yn  y  modd  mwyaf  eglur  ;  ac  yn  dangos  ei  fod 
wedi  dwyn  y  dystiolaeth  fwy  nag  unwaith,  fel  y  mae  y  gair 
"  drachefn  "  yn  dangos.  Ac  ar  ol  rhoddi  tystiolaeth  loan 
yn  fanwl  fel  yna,  y  mae  yn  dyfod  at  brofiad  y  rhai  oedd  yn 
arfer  dyfod  at  yr  lesu.  Effaith  ei  gymdeithas.  Yr  oedd 
cyffyrddiad  âg  lesu  Grist  yn  cynyrchu  rhyw  effeithiau  ar 
bawb  a  fyddai  yn  ymgydnabyddu  âg  ef     Rhyw  ddiwrnod 


r82  PREGETHAU. 

yr  oedd  dau  o  ddysgyblion  loan  yn  dilyn  lesu  Grist,  o 
gywreinrwydd,  feallai,  i  ddechreu.  Da  iawn  gweled  dynion 
yn  dyfod  at  yr  lesu  a'i  waith,  pe  b'ai  dim  ond  cywreinrwydd, 
dim  ond  chwilfrydedd  ynddynt  i  gael  gweled  a  gwybod  beth 
sydd  i'w  weled.  Y  mae  hyny  yn  llawer  gwell  na  chlywed 
gan  ereill.  Y  mae  y  ddau  yma  yn  dilyn  yr  Arglwydd  lesu) 
ac  yntau  yn  gofyn  yn  naturiol  iawn,  Beth  yr  ydych  yn  ei 
geisio?  Ac  y  maent  hwythau  yn  penderfynu  cael  ei  weled 
yn  ei  gartref,  a  chael  cyfeillach  âg  Ef  ar  wahan,  heb  neb 
ond  Ef  a  hwythau.  "  Athraw,  pa  le  yr  wyt  ti  yn  trigo  ? 
Hwy  a  ddaethant  ac  a  welsant  y  lle  yr  oedd  Efe  yn  trigo 
ynddo,  ac  a  arhosasant  gydag  Ef  y  diwrnod  hwnw."  Yr 
oeddynt  yn  methu  ymadael  ;  nid  oeddynt  yn  blino  yno 
trwy  y  dydd.  "  Ac  a  arhosasant  gydag  ef  y  diwrnod 
hwnw."  A'r  effaith  a  gafodd  hyn  arnynt  oedd,  eu  cynhyrfu 
i  ddweyd  wrth  ereill  am  dano. 

Andreas,  brawd  Simon  Pedr,  oedd  un  o'r  ddau  :  mae  yn 
hawdd  gweled  pwy  oedd  y  llall.  Y  mae  y  dystawrwydd 
yn  dweyd  pwy  oedd.  loan  yr  Efengylwr  oedd  efe.  Nid 
yw  yn  arfer  enwi  ei  hunan.  Y  mae  yn  cadw  ei  hunan  o'r 
golwg  ;  ond  y  mae  yn  gofalu  am  roddi  ei  enw  i'r  llall  : 
"  Andreas,  brawd  Simon  Pedr,  oedd  un  o'r  ddau  a  glywsent 
hyny  gan  loan,  ac  a'i  dilynasant  ef  Hwn  yn  gyntaf  a 
gafodd  ei  frawd  ei  hun,  Simon,"  &c.  Y  mae  rhyw  feddwl 
i'r  gair  hwn  :  "  Hwn  yn  gyntaf  a  gafodd  ei  frawd  ei  hun, 
Simon."  Mae  yn  debyg  mai  yr  ystyr  ydyw  i'r  ddau  fyned 
i  chwilio,  Andreas  un  ffordd  a  loan  y  ffordd  arall.  Yr 
oedd  gan  loan  ei  frawd  hefyd  ;  ac  yr  oedd  awydd  ar  ei 
galon  i  ddweyd  wrth  ei  frawd,  er  mwyn  cael  hwnw  at  yr 
lesu.  Felly  yr  effeithiai  arnoch  chw^ithau  ;  pe  gwelech 
ychydig  o  ogoniant  lesu  Grist,  chwi  fyddech  am  gael  eich 
brodyr,  a'ch  perthynasau,  a'ch  teulu  ato.  Y  teulu  yn 
gyntaf,  ac  eraill  wedi  hyny.     Byddech  am  gael  pawb  ato. 


PREGETHAU  183 

Nid  oes  fawr  o  werth  mewn  cref>-dd  dyii  os  bydd  yn   fawr 
ei  swn  gyda  phobl  ddieithr  ac  yn  ddifater  am  ei  berthynasau. 
Ond  y  mae  y  rhai  hyn  yn  gofalu  am  eu  brodyr,  "  Hwn  yn 
gyntaf  a  gafodd  ei  frawd  ei  hun.  Simon."     Y  mae  loan  yn 
gofalu  rhoddi  y  clod  i  eraill   yn    y  fan   hyn.     Andreas   yn 
gyntaf  a  gafodd  ei  frawd  ei  hun,  Simon,  "  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Nyni  a  gawsom  y  Messias."     Ni  a'i  cawsom.     Yr 
ydych  yn  gweled  fod  y  rhai  hyn  wedi  eu   parotoi  i  ddyfod 
at  yr  lesu.     Y  mae  ilawer  yn  meddwl  nad  oes  dim  dyfod 
at  grefydd  ond  heb  barotoad.     Ond   y   mae  y   Beibl   yn 
dweyd  fel  arall.     Nid  oedd   Paul  mor  anfoesol  ag  y  mae 
llawer  yn  tybied.     Ond  pa  fodd  bynag  am  hyny,  y  mae 
hanes  y  mwyafrif  o  apostolion  yr  Arglwydd  lesu  yn  dangos 
eu  b'  a  wedi  bod   dan  ddysgyblaeth,  a'u  bod  wedi  dysgu 
llawer  am  dano,  a'u  bod  wsdi  cael  eu  harwain,  a'u  parotoi, 
a'u    gwnevd    yn    bobl    barod.     Yr    oedd   y   rhai   hyn  dan 
ddysgyblaeth  loan  Fedyddiwr,  ac  yn  disgwyl  y  Messiah. 
Ac  o'r  diwedd  dyma  fe  wedi  dyfod.     A  dyma  Andreas  yn 
dweyd  o'r  diwedd,  "  Nyni  a  gawsom  y  Messias,  yr  hyn  o'i 
ddeongli  yw,  Y  Crist."     A  gallem  ni  ddweyd  yn  yr  iaith 
Gymraeg,  Yr  Eneiniog,  Y  Messiah,  Y  Crist  ;  y  Messiah  yn 
iaith  yr   Hen   Destament,  y   Crist  yn   iaith  y   Testament 
Newydd  ;    hyny    ydyw,    yn    ein    hiaith    ni,    yr     Eneiniog, 
Eneiniog  yr  Arglwydd. 

At  yr  enw  yma  y  caf  eich  galw  am  ychydig,  yr  enw 
swyddol  yma  ar  Waredwr  pechaduriaid.  Dyma  ydyw  yr 
enw,  enw  swyddol  yr  Arglwydd  lesu  ;  nid  rhyw  enw  per- 
sonol,  ond  enw  swyddol.  A  rhwng  y  ddau  enw,  dyma  y 
Person  a'r  swyddau,  lesu  Grist.  lesu,  dyna  y  Person, 
Jehovah,  y  Gwaredwr,  Crist,  dyna  fe  mewn  swydd,  wedi  ei 
eneinio  i  fod  yn  Waredwr. 

Yr  ydym  wedi  bod  lawer  gwaith  yn  trin  am  ei  Berson 
Ef;  gallai    y    byddai    yn    well  i  ni  fyned  yn  mlaen  at  y 


l84  -        PREGETHAU. 

swyddau,   i  aros,   a  sylwi  tipyn   ar  gynwys,  a  meddwl,  ac 
ystyr  swyddau  y  Cyfryngwr  mawr. 

Rhaid  i  ni  ddyfod  at  y  Person  ;  ac  nid  oes  iachawdwr- 
iaeth  heb  adnabod  y  Person  ;  ac  ni  buasai  gwerth  yn  y 
swyddau,  oni  b'ai  mawredd  y  Person.  Ond  ni  ddeuwch  at 
y  Person  ond  trwy  y  swyddau.  Y  mae  ffydd  yn  dyfod  at 
Berson  Mab  Duw.  Y  mae  cymaint  peth  mewn  crefydd  ag 
uno  pechadur  â  Pherson  yr  Arghvydd  lesu  ;  ond  y  mae  ei 
Berson  yn  anweledig.  Pa  sut  y  mae  i  ni  ddyfod  ato  ? 
Trwy  y  swyddau  yma.  Y  mae  yn  rhaid  i  chwi  ymaflyd 
yn  y  swyddau,  a  chredu  yn  y  swyddau  ;  a  thrwy  y  swyddau 
y  deuwn  ni  at  y  Person. 

Pe  bawn  yn  gofyn  i  chwi,  Pa  sawl  swydd  sydd  yn  perthyn 
iddo  ?  yr  wyf  yn  gwybod  yr  atebwch  mai  tair,  Prophwyd, 
Offeiriad,  a  Brenin.  Y  mae  holl  swyddau  y  Beibl  yn  y 
tair.  Nis  gaHwch  feddwl  am  swydd,  yn  naturiol  nac  yn 
ysbrydol,  nad  ydyw  i  mewn  yn  un  o'r  tair  yna.  Y  mae 
yma  swyddau  eraill,  rhyw  fân  swyddau  ;  ond  y  maent  oll 
yn  y  tair  yma,  ac  y  mae  y  tair  yma  yn  ateb  i  dair  cynheddf 
lywodraethol  dyn.  Rhyw  dair  felly  sydd  :  Yn  laf,  y  deall  ; 
yn  2il,  y  gydwybod  ;  ac  yn  3ydd,  yr  ewyllys.  Wel,  y  mae 
lesu  Grist  yn  Brophwyd  i'r  deall,  y  mae  yn  Offeiriad  i'r 
gydwybod,  ac  y  mae  yn  Frenin  i  ddarostwng  yr  ewyllys. 
Y  mae  Efe  yn  bob  peth  ag  sydd  yn  angen  ar  bechadur,  ac 
y  mae  wedi  ei  eneinio  i'r  swydd. 

Yr  ydych  yn  darllen  yn  y  Beibl  am  Eh'as  y  prophwyd 
yn  eneinio  EHseus  i  fod  yn  brophwyd  ar  ei  ol  ef  Yr  oedd 
yn  rhaid  eneinio  yr  archoffeiriad,  ac  y  mae  y  brenin  yn 
cael  ei  alw  mewn  modd  neillduol  yn  eneiniog  yr  Arglwydd. 
Wel,  dyma  un  wedi  ei  eneinio  yn  Grist.  Beth  yw  hynyna  ? 
Yr  enw  yna  sydd  mor  gyffredin,  beth  yw  ?  Beth  sydd  i  ni 
feddwl  wrth  ei  alw  yn  lesu  Grist  ?     Y  mae  wedi  ei  eneinio 


PREGETHAU.  185 

i   fod    yn   Brophwyd.     Y    mae   wedi    ei    eneinio  i  fod  yn 
Ofifeiriad.     Y  mae  wedi  ei  eneinio  i  fod  yn  Frenin. 

Ni  a  gymerwn  y  tair  swydd  yn  eu  hundeb  â'u  gilydd. 
Byddai  yn  ormod  gwaith  traethu  ar  bob  un  ar  wahan.  Xi 
a  ddanghoswn  yr  undeb  rhyngddynt  â'u  gilydd.  Am  ei 
fod  yn  Brophwyd  y  mae  yn  Offeiriad,  ac  am  ei  fod  yn 
Offeiriad  y  mae  yn  Frenin.  Y  mae  ei  waith  fel  Prophwyd 
yn  arwain  i'w  waith  fel  Offeiriad  ;  ac  y  mae  ei  waith  fel 
Offeiriad  yn  arwain  i'w  waith  fel  Brenin.  Y  mae  felly  o'n 
hochr  ninau.  Y  mae  gwir  adnabod  lesu  Grist  fel  Prophwyd 
yn  arwain  dyn  i  gredu  ynddo  fel  Offeiriad.  Y  mae  credu 
ynddo  fel  Offeiriad  yn  ein  harwain  i  roddi  ufudd-dod  iddo 
fel  ein  Brenin. 

Nid  oes  rhanu  i  fod  arno.  Ac  yn  y  fan  yna  y  mae 
gwreiddyn  y  camsyniadau  i  gyd,  sef  ceisio  ei  ranu.  Buont 
yn  ceisio  ei  ranu  yn  ei  Berson  ;  yr  amcan  yn  awr  yw  ei 
ranu  yn  ei  swyddau,  a'u  dadgysylltu.  Y  mae  pawb  yn 
addef  ei  fod  yn  Brophwyd ;  hyd  yn  nod  anffyddwyr  yn 
gorfod  addef  ei  fod  yn  Brophwyd.  Y  mae  wedi  dyfod  yma 
yn  Ddysgawdwr  heb  ei  fath.  Y  maent  i  gyd  yn  dyfod  i'r 
fan  yma.  Y  mae  wedi  rhoddi  gwersi  da  naturiol  ;  y  mae 
yn  well  nag  un  philosopher  fu  yn  y  byd  erioed  ;  a  phroffes- 
ant  roddi  gwarogaeth  iddo  fel  un  felly.  Y  maent  yn  hoffi 
dwyn  o  wersi  yr  Arglwydd  lesu.  Ond  ni  fynant  glywed 
son  am  dano  fel  Offeiriad.  Y  maent  yn  gwadu  yr  lawn, 
yn  gwrthod  Crist  yn  ei  aberth.  Yn  y  fan  yna  y  mae  y 
camsyniad.  A  thrwy  eu  bod  yn  ei  wrthod  fel  Offeiriad,  nid 
ydynt  yn  plygu  iddo  fel  Brenin. 

Nid  wyf  yn  tybied  fod  yma  neb  yn  anffyddwyr  proffes- 
edig  ;  ond  feallai  fod  y  galon  ddrwg  anghrediniaeth  yn  nes 
atoch  nag  yr  ydych  yn  meddwl.  Gallwch  fod  yn  y  cam- 
syniad   yna  yn  ymarferol,  heb  ei  broffesu.     Y  mae  pawb 


l86  PREGETHAU. 

ohonoch  chwi  yn  pîoffesu  eich  bod  yn  parchu  }•  Beibl  fel  y 
llyfr  goreu  a  fu  eríoed,  Dychrynai  eich  calon  pe  b'ai  rhyw 
un  yn  ei  ddirmygu.  Ond  y  mae  arnaf  ofn  eich  bod  yn 
aros  yn  y  fan  yna.  Rhyw  barch  i'r  hanes,  ac  i'r  groes  ; 
rhyw  barch  traddodiadol  fel  yna  i  lesu  Grist  fel  y  Dysg- 
awdwr  goreu  fu  yn  y  byd  erioed.  A  ydych  chwi  yn  credu 
ynddo  am  eich  bywyd  ?  Yr  ydych  yn  dweyd  eich  bod  yn 
credu  y  Beibl,  ac  yn  credu  pob  gair  a  ddywedodd  lesu 
Grist  am  Dduw,  ac  am  ddyn.  We!,  a  welsoch  chwi  ef  ?  a 
ddarfu  i  chwi  gredu  ynddo  ?  credu  iddo  fel  Prophwyd,  nes 
credu  ynddo  fel  OfTeiriad  ?  Ac  os  darfu  i  chwi  gredu 
ynddo  fel  OíTeiriad,  a  ydych  yn  ei  ddilyn,  ac  yn  rhoddi 
ufudd-dod  i'w  gyfreithiau,  a  phlygu  iddo  fel  Brenin  eich 
eneidiau  ?  Rhaid  i  chwi  gymeryd  y  cwbl  gyda'u  gilydd  : 
lesu  Grist  yn  bob  peth  neu  ddim. 

Edrychwch  fel  y  maent  yn  perthyn  i'w  gilydd,  gyfeillion. 
Edrychwch  am  fynyd  ar  waith  lesu  Grist  fel  Prophwyd. 
Pe  bawn  yn  gofyn  i  chwi  yn  awr,  Beth  ydyw  ei  waith  fel 
Prophwyd  ?  Chwi  atebech  oll,  Dysgu  y  mae  fel  Prophwyd. 
A  phe  bawn  yn  gofyn  i  chwi  eto  yn  mhellach,  er  mwyn 
ceisio  gwasgu  ychydig  ar  y  mater  yn  nes  atoch,  Dysgu  pa 
beth  ?  Dyma  lesu  Grist  yma  i  fod  yn  Brophwyd  mawr. 
lë.  Fel  Prophwyd  yr  oedd  yn  dysgu  y  byd  ;  ac  ni  bu  neb 
yn  dysgu  fel  Efe.  Gwir  iawn  ;  ond  fuoch  chwi  yn  meddwl 
weithiau  yn  bwyllog,  i  ddysgu  pa  beth  y  daeth  Mab  Duw 
i'r  byd  ?  A  fuoch  chwi  yn  darllen  a  sylwi  beth  y  mae  yn  ei 
ddysgu  ?  Beth  a  ddysgasoch  chwi  ganddo  ?  Ni  ddaeth 
lesu  Grist  yma  i  ddysgu  pob  peth.  Nid  dysgu  rhywbeth, 
rhywbeth,  ddigwyddai  a  wnaeth  lesu  Grist.  Ac  nid  dysgu 
llawer  peth  sydd  yn  fawr  yn  ngolwg  dynion.  Ni  ddaeth 
Efe  i'r  byd  i  ddysgu  seryddiaeth.  Xi  fwriadwyd  mo'r  Beibl 
yma  i  ddysgu  seryddiaeth.  Gahwch  gymeryd  y  Beibl  yma 
î  gyd  wrth  son   am   ddysgeidiaeth    lesu   Grist  ;  oherwydd 


PREGETHAU  187 

Efe  oedd  yn  dysgu  trwy  y  prophwydi.  Xi  ddaeth  Efe  i'r 
byd  í  ddysgu  daeareg  (geology).  Xi  ddaeth  yma  i  ddysgu 
athroniaeth.  Pe  b'ai  dyn  yn  pregethu  y  pethau  yna  i  chwi 
am  bedair  awr,  os  na  ddaw  yn  mhellach,  ni  ddaw  i  gyffyrdd- 
iad  â  dysgeidiaeth  lesu  Grist  o  gwbl.  Buasai  yn  anheilwng 
i  Fab  Duw  ddyfod  yma  i  ddysgu  rhywbeth  y  gallasai 
dynion  eu  dysgu  â'u  synwyrau  eu  hunain.  Xíd  y\v  Duw 
yn  arfer  gwneyd  rhywbeth  y  gallai  dyn  ei  wneyd  ;  ac  ni 
ddaeth  Mab  Duw  yma  i  wneyd  rhywbeth  y  gallasech  chwi 
eich  hunain  ei  wneyd.  Gadawodd  i  chwi  ddysgu  serydd- 
iaeth  trwy  rym  eich  synwyr,  a  dysgu  natur  y  creigiau  yna 
trwy  synwyr  natur.  Xid  am  fod  y  Beibl  yn  llefaru  rhy 
fach  y  mae  yn  peidio  dysgu  y  pethau  yna.  Xid  bychander 
}'  Beibl  yw  yr  achos  ei  fod  yn  peidio  dysgu  astronomy.  Y 
mae  rhai  dynion  yn  meddwl  hyny.  Y  maent  yn  meddwl 
y  buasai  yn  fwy  llyfr  o  lawer  pe  buasai  yma  astrononiy 
iawn  ynddo  wedi  rhagflaenu  Newton  a  Kepler.  Buasai  yn 
llyfr  heb  ei  fath  yn  eu  golwg  hwy,  pe  buasai  wedi  dangos  y 
cwbl  o  geology.  Xa  ;  llyfr  bach  a  fuasai  felly.  Buasai  yn 
llyfr  anheilwng  o  Dduw.  Xid  rhy  fach  i  ddysgu  y  pethau 
yna  yw  y  Beibl,  ond  rhy  fawr.  Ei  fawredd  ydyw  yr  achos 
ei  fod  yn  peidio  dysgu  pethau  y  gall  dynion  eu  dysgu. 

Daeth  lesu  Grist  i'r  byd,  ac  anfonodd  ereill  o'i  flaen  ; 
ond  daeth  Ef  eí  hunan  yn  arbenig,  i  ddysgu  pethau  uwch- 
law  y  byd.  Y  mae  ei  holl  ddysgeidiaeth  yn  cyrhaedd 
tragwyddoldeb.  Y  mae  yn  cyrhaedd  heibio  y  ser  ;  y  mae 
yn  uwch  nar  ser  ;  y  mae  yn  ddyfnach  na'r  creigiau.  Y 
mae  mor  uchel  a'r  nefoedd,  a  chyn  ddyfned  ag  uffern.  Y 
mae  mor  uched  a  Duw,  a  chyn  ddyfned  a  drwg  pechod. 
Y  mae  yma  anfeidroldeb  bob  ffordd — i  fyny  ac  i  lawr  ;  an- 
feidroldeb  mewn  uchder,  anfeidroldeb  mewn  dyfnder. 

Gallwch  ranu  y  cwbl  i  ddau  bwnc.  Y  mae  holl  ddysg- 
eidiaeth  lesu  Grist  yn  gynwysedig  mewn  dau  bwnc  ;  hyny 


l88  PREGETHAU. 

yw,  y  mae  yn  troi  i  gyd  ar  ddau  beth  :  Yn  gyntaf,  ar  Dduw 
yn  ei  berthynas  â  dyn  ;  yn  ail,  ar  ddyn  yn  ei  berthynas  â 
Duw.  Dyna  y  ddysgeidiaeth.  Nid  Duw  na  dyn  ar  wahan. 
Ni  ddaeth  yma  i  ddweyd,  i  foddio  cywreinrwydd,  am  y 
Duw  mawr.  Ni  ddaeth  yma  i  foddio  cywreinrwydd  am 
ddyn  fel  creadur  ;  ond  i  ddangos  Duw  yn  ei  berthynas  â 
dyn  ;  ac  i  ddangos  dyn  yn  ei  ofnadwyaeth  fel  y  mae  yn 
dwyn  perthynas  â  Duw.  A  ddarfu  i  chwi  ddysgu  y  ddau 
bwnc,  {y  ngwrandawyr  ?  Dyma  y  ddau  bwnc  mawr  ;  dyma 
y  pethau  mawr !  Y  mae  arnaf  fod  rhai  ohonoch  heb  eu 
gweled.  Fe  ddeuant  yn  fawr  yn  eich  golwg,  fel  y  mae  byw 
eich  eneidiau.  A  mwyaf  dreiddiwch  i  mewn  iddynt,  mwyaf 
yr  ymddangosant  i  chwi.  Pob  peth  crëedig,  y  mae  rhyw 
derfyn  arnynt.  Y  mae  yn  bosibl  gweled  y  tuhwnt  iddynt ; 
ond  dyma  ddau  bwnc  na  welwch  tuhwnt  iddynt  i  dragwydd- 
oldeb  :  Duw  yn  ei  berthynas  â  ni,  a  pha  beth  ydym  ni  yn 
ein  perthynas  â  Duw. 

Daeth  lesu  Grist  i'r  byd,  yn  gyntaf,  i  ddysgu  am  Dduw 
yn  ei  berthynas  â  ni.  Daeth  yma  i  ddangos  y  Tad.  Felly 
yx  arferai  esbonio.  Daeth  yma  i  ddangos  y  Tad.  Nid  i 
ddangos  heuliau  newydd.  Gadawodd  i  ddynion  gael  hyny 
allan.  Nid  i  gael  darganfyddiadau  mewn  natur.  Ond 
colled  fawr  y  byd  oedd  colli  Duw.  Dyna  wreiddyn  y  try- 
blith  anherfynol  drwy  y  byd  i  gyd.  Dyn  wedi  myned  heb 
Dduw  ;  Duw  wedi  myned  o'r  gohvg.  Wel,  dyma  swydd — 
diolch  i'r  Mab — fe  ddaeth  yma  i  ddwyn  Duw  i'r  golwg. 
Dyma  y  pwnc  mawr.  A'i  ddangos  fel  yn  perthyn  i  ni  ;  fod 
a  fyno  Ef  â  ni  ;  ei  fod  Ef  yn  ein  gofyn  ni  ;  fod  ganddo  ry w 
ddeddf,  a  hono  yn  gofyn  ufudd-dod.  Fe  ddangosodd  fod 
Duw  yn  sanctaidd,  a'i  fod  yn  gofyn  yn  anghyfnewidiol. 
Do  ;  ac  fe  ddaeth  â  hoU  anghyfnewidioldeb  Duw  i  berth- 
ynas  â  phechadur.  Dyma  yr  anghyfnewidioldeb  yma  yn 
nghysylltiad   â   phechadur,  yr  anghyfnewidioldeb   yma  o 


PREGETHAU.  189 

gosbi  am  anufudd-dod.  Dangosodd  ei  fod  yn  drugarog, 
mae  yn  wir.  Rhoes  addysgiadau  gwerthfawr  ar  drugaredd 
Duw  ;  ond  gofalai  ddangos  mai  trugaredd  gyfiawn  oedd  ei 
drugaredd  Ef;  a  bod  yn  anmhosibl  iddi  beidio  cosbi 
pechod. 

Fe  ddysgodd  am  ddyn  wedi  hyny,  nad  oedd  ganddo 
ddim  i  dalu.  Dyn  yn  ei  berthynas  â  Duw  yn  euog  yn 
ngwyneb  pob  gorchymyn,  ac  yn  rhwym  o  ddyoddef  Dyna 
ein  cyflwr  ni  Daeth  lesu  Grist  yma  yn  Brophwyd  mawr 
i  daflu  goleu  ar  ein  cyflwr.  Y  mae  cyflwr  dyn  yn  ddrwg. 
Beth  yw  y  cyflwr  ?  Dyna  fater  mawr  !  Dyna  ddyfnder  ! 
Dyfnder  cyflwr  euog  !  Dyfnder  trueni  dyn  wrth  natur !  Y 
mae  dyn  yn  rhwym  o  ddyoddef  am  dragwyddoldeb !  Fe 
ddaeth  yma  i  ddangos  na  fedri  di  wneyd  dim  yn  gyfiawnder 
i  ti  dy  hunan.  Ei  amcan  Ef  yn  ei  holl  bregethu  oedd  diosg 
dynion  o'u  hunangyfiawnderau.  I  beth  ?  I'r  cyflwr  ddyfod 
i'r  golwg. 

A  ddarfu  i  chwi  ddysgu  y  ddau  bwnc  yma,  anwyl  bobl  ? 
Hen  wrandawyr,  a  deiliaid  yr  Ysgol  Sabbothol,  sydd  wedi 
astudio  y  Beibl,  ac  yn  medru  esbonio  a  gwrando — a  ddeall- 
asoch  chwi  y  ddau  bwnc  yma  ?  A  ddysgasoch  chwi  nes 
credu  fyd  Duw  yn  cosbi  pechod,  ac  fod  Duw  yn  anghyf- 
newidiol  yn  gofyn  ?  A  gawsoch  chwi  olwg  ar  ddrwg  y 
cyflwr  yn  ngwyneb  y  Duw  hwn  ? 

Wel,  yn  awr,  dyma  ni  symud  yn  mlaen  at  y  swydd  arall. 
Os  ydych  yn  credu  pynciau  fel  yna  :  yr  ydych  yn  dweyd 
eich  bod.  Chwi  gymerech  yn  chwith  iawn  pe  dywedwn 
nad  ydych.  Wel,  os  ydych  yn  credu  fod  Duw  yn  gyfiawn, 
ac  yn  credu  eich  bod  heb  ddim  i  dalu,  beth  sydd  genych, 
anwyl  bobl  ?  I  ba  le  yr  ydych  yn  meddwl  myned  am  eich 
bywyd?  I  ba  le  yr  ydych  yn  meddwl  troi  ?  Pa  drefn 
sydd  genych  i  feddwl  cyfarfod  â'r  Duw  hwn,  heb  gasglu 
parddu  yn  yr  olwg  arno  ? 


I90  PREGETHAU. 

Y  ddau  bwnc  hyn  !  Dim  ond  i  chwi  ystyried  hyn  !  Y 
maent  yn  eich  codi  chwi  i  drefn  yr  lawn.  Nid  oes  genym 
un  man  i  fyned.  Y  mae  wedi  darfod  arnom.  Dyma  Dduw 
yn  gofyn  perfîeithrwydd,  a  ninau  heb  ddim  i  roddi.  I  ba 
le  yr  awn  ni  ?  Nis  gallwn  dalu  ein  dyled  ein  hunain.  Ni 
fedr  un  angel  yn  y  nefoedd  ei  thalu.  I  ba  le  yr  awn  ? 
Beth  ydych  yn  ei  feddwl  am  dano  ?  Yr  ydych  yn  profifesu 
eich  bod  yn  credu  y  Beibl,  a  dderbyniasoch  Fab  Duw  yn 
aberth  ?  A  roisoch  chwi  eich  hunain  iddo  yn  bechaduriaid 
coUedig  ?  A  ydych  yn  pwyso  am  dderbyniad  gerbron  y 
Duw  sanctaidd,  ar  yr  lawn  a  wnaeth  lesu  Grist  ar  Galfaria, 
fel  Offeiriad  dros  bechadur  ?  Pe  baem  yn  cael  golwg  heno 
ar  fifordd  Duw,  aem  i  waeddi  am  Gyfryngwr.  Dim  ond  i 
chwi  gredu  y  ma>ter  yna,  fod  Duw  yn  sanctaidd,  aech  i 
waeddi  am  ryw  un — rhyw  Gyfryngwr.  Dim  ond  i  ti  gredu 
dy  fod  yn  euog,  ac  yn  rhwym  i  gosbedigaeth,  a  hyny  am 
dragwyddoldeb  ;  dim  ond  cael  golwg  ar  ddrwg  pechod^ 
byddai  yn  rhaid  cael  lawn.  A  byddai  yn  rhaid  cael  un 
mawr  iawn.  Ni  wnai  neb  y  tro  i  lanw  gofynion  y  gyd- 
wybod.  Ní  wyddom  ni  ddim  pa  sut  y  mae  hi  fry — yr 
ydym  yn  siwr  na  wnai  neb  y  tro  yma.  Ni  byddai  neb  yn 
ddigon  i  lanw  gofynion  y  gydwybod  wedi  ei  deffro,  ond  un 
cymaint  a  Mab  Duw  i  farw  drosom.  Y  mae  dynion  yn 
croesi  ac  yn  ymryson  yn  erbyn  trefn  Duw  i  gadw  ;  yn 
methu  deall  paham  yr  oedd  Duw  yn  myned  i'r  fath  draul  i 
achub.  Paham  na  buasai  yn  achub  heb  anfon  un  mor 
fawr?  A  phaham  na  allasai  hwnw  achub  heb  wneyd  peth 
mor  fawr  ?  Yr  oedd  yn  rhaid  cael  un  mor  fawr  a'r  Mab  ; 
ac  yr  oedd  yn  rhaid  i'r  Mab  wneyd  peth  mor  fawr  a  marw. 
Oedd  !  Paham  ?  Oherwydd  fod  pechod  yn  ddrwg.  Dim 
ond  i  ni  weled  pechod  yn  ddrwg  anfeidrol  !  O,  y  mae  yma 
rliyw  ddrwg  diwaelod  yn  y  peehod  yma  !  Ni  buasai  neb 
lUi  na  Mab  Duw  yn  gallu  gwneyd  lawn  am  dano.  Rhaid 
cael  y  Mab  !     Rhaid  cael  y  Mab  !  ! 


PREGETHAU.  I9I 

Ond  diolch  am  y  drefn  !  O,  y  maent  yn  ateb  i'w  gilydd! 
Daeth  y  Mab  yma  i  ddangos  fod  Duw  yn  un  mor  fawr,  fel 
yr  oedd  yn  rhaid  cael  lawn  mawr  ;  ac  i  ddangos  fod 
pechod  yn  ddrwg  mor  fawr,  fel  yr  oedd  yn  rhaid  cael 
Aberth  anfeidrol  yn  lawn  drosto. 

Ond  yr  un  pryd,  nid  dyfod  yma  i  ddysgu  a  wnaeth,  ond 
daeth  yma  i  wneyd  yr  lawn,  i  wneyd  y  drefn,  i  roddi  ei 
Hun.  Dyma  waed  i  olchi  y  gydwybod.  Dyma  ddigon  i 
Dduw  a'th  gydwybod  dithau  yn  yr  un  fan.  O,  gobeithio 
y  bydd  yma  ryw  un  yn  medru  dweyd,  Ni  a  gawsom  y 
Messîah !  Peidiwch  proffesu  ynddo  heb  ei  gael.  Ac  os 
cewch  ei  adnabod  fel  Offeiriad,  yr  ydych  yn  sicr  o  blygu 
iddo  fel  Brenin.  Ni  allasai  lesu  Grist  fod  yn  Frenin  heb 
farw  fel  Offeiriad.  Trwy  ei  aberth  yr  aeth  i'w  Frenhiniaeth. 
Pe  cynygiasai  deyrnasu  heb  farw,  buasai  y  ddeddf  yn  ddi- 
rym.  Nid  wyf  yn  dweyd  na  allasai  fod  yn  Frenin  cyfif- 
redinol  ar  natur  heb  farw.  Ond  nid  oedd  modd  iddo  fod 
yn  Frenin  yn  ei  ras  ar  galon  pechadur  heb  enill  hyny  drwy 
farw.  Gwaith  brenin  ydyw  cadw  y  gyfraith  yn  ei  grym. 
Wel,  pe  buasai  Mab  Duw  yn  myned  i  deyrnasu  heb  lawn, 
buasai  y  gyfraith  wedi  ei  dirymu.  Ond  yn  awr  dyma 
deyrnas  gadarn  a'i  sylfaen  mewn  gwaed.  Teilwng  yw  yr 
Oen,  medd  mawl  y  nefoedd,  i  gymeryd  y  llyfr.  Llyfr  y 
Brenin  ydyw.  Y  Llyfr  1  Llyfr  y  Duw  mawr  !  Lle  y  mae 
wedi  rhoddi  i  lawr  weithrediadau  ei  deyrnas  i  ddiwedd 
amser,  ac  wedi  ei  seHo.  Nid  oedd  neb  yn  deilwng  i  agor 
y  seliau  ond  yr  Oen.  Ond  y  mae  yr  Oen  yn  deilwng  ; 
oherwydd  Efe  a  laddwyd.  Dyma  deilyngdod  !  "  Teilwng 
yw  yr  Oen  i  gymeryd  y  llyfr,  ac  i  agoryd  ei  seliau  ef ; 
oblegid  ti  a  laddwyd,  ac  a'n  prynaist  ni  i  Dduw  trwy  dy 
waed."  Y  mae  teyrnas  y  Mab  fel  Cyfryngwr  yn  seiliedig 
ar  yr  lawn. 

Y  mae  hi  felly  yma  yn  mhrofiad  y  Cristion.     Trwy  gael 


192  PREGETHAU. 

dy   fywyd    trwyddo,   yr   wyt   yn    rhoddi  dy  fywyd    iddo. 

Y  fynud  y  cei  dy  fywyd  trwy  angeu  y  groes,  yr  wyt  yn 
penderfynu  cysegru  dy  fywyd  er  ei  glod.     O,  dyma  y  drefn  ! 

Y  prawf  eich  bod  wedi  cael  eich  bywyd  trwyddo,  ydyw 
eich  bod  wedi  rhoddi  eich  bywyd  iddo.  Y  mae  arnaf  ofn 
i  ni  siarad  am  y  mater  heb  ei  weled.  Byddwn  yn  son  am 
Frenhiniaeth  lesu  Grist,  pa  le  y  mae?  A  fedrwch  ei 
dangos  hi  ?  Y  mae  yn  Frenin  yn  rhyw  le.  Yn  mha  le  y 
mae  ?  A  garech  ei  weled,  a  gweled  ei  deyrnas,  a  chael 
golwg  ar  deyrnas  wedi  ei  sylfaenu  mewn  gwaed,  wedi  ei 
phrynu  trwy  lawn  ?  A  garech  gael  golwg  ar  deyrnas 
Emmanuel?     Y  maeyma  yn  yr  un  byd  achwi.     Ynmhale? 

Y  mae  yma  deyrnas  fwy  na  holl  ymherodraethau  y  ddaear, 
a  chanoedd  heb  eî  gweled.  Y  mae  arnaf  ofn  fod  llawero'n 
bechgyn  ieuainc  heb  erioed  blygu  i  Frenin  Seion.  Y  mae 
Duw  wedi  myned  ar  ei  Iw  fod  yn  rhaid  i  bawb  blygu  iddo. 
Rhaid  i  bawb  blygu  iddo  !  Wel,  y  mae  yma  heno  i  chwi 
blygu  iddo.  Y  mae  modd  i  chwi  roddi  gogoniant  iddo  yn 
awr  trwy  blygu  iddo. 

Wel,  pa  le  y  mae  ei  Frenhiniaeth  ef  ?  Pa  le  bynag  y 
mae  ei  achos  ef  Dyna  y  gair  yr  ydych  yn  ei  ddeall : 
Achos  lesu  Grist.  Dyna  ei  deyrnas.  Y  mae  wedi  rhoddi 
ei  achos  i  fyny  yn  y  byd  ;  ac  y  mae  yma  yn  pledio  ei 
deyrnas,  yn  pledio  ei  achos.  Plygu  i  Fab  Duw  fel  Brenin 
ydyw  plygu  iddo  yn  ei  achos.  A  ydych  yn  foddlon  iddo 
fod  yn  Frenin  ?  A  gaiff  efe  fod  yn  Frenin  ?  Dyna  y 
cwestiwn  yn  niwedd  y  cwbl.  A  gaiíî  fod  yn  Frenin  ?  Y 
mae  wedi  marw,  ac  wedi  prynu  hawl  trwy  farw.  Bu  farw  i 
brynu  hawl  i'ch  eneidiau.  Fe  fu  farw  i  gael  teyrnasu 
mewn  cyfiwnder  ar  eich  calonau.  Bu  farw  i  gadw  y 
gyfraith  heb  ddianrhydedd  wrth  eich  cael  yn  ddeiliaid  iddo 
ei  hunan.  Da  iawn  genyf  fi,  medd  rhyw  un,  am  lesu  Grist. 
Yr  wyf  yn  ceisio  credu  ynddo  am  fy  mywyd.     A  gaiff  fod 


PREGETHAU.  I93 

yn  Frenín  ?  Hen  wrandawyr,  a  ydych  yn  foddlon  iddo 
fod  yn  Frenin  ?  Yr  ydych  am  y  nefoedd  ;  ond  a  gaiff  efe 
fod  yn  Frenin  yma?  Brenin  oddimewn  ar  yr  hen  galon  ? 
A  wnewch  chwi  blygu  iddo  yn  awr  ?  A  gaiff  efe  eich 
concro  trwy  ei  ras  ?  A  wnewch  chwi  roddi  ufudd-dod 
iddo  o  hyn  allan  ?  A  rhoddi  eich  hunain  i'w  wasanaethu  ? 
A  rhoddi  derbyniad  iddo  yn  ei  swyddau  ?  Dyma  rywbeth 
pyactical.  Yr  ydym  yn  siarad  am  lesu  Grist  yn  y  pwnc 
am  dano.  W'el,  dyma  fe  yn  ei  swyddau.  Y  mae  wedi 
dyfod  i'r  byd  yma  i  bechadur  ymorphwys  arno  ;  a  pha  le 
bynag  y  mae  dyn  yn  ymorphwys  arno,  y  mae  yno  ufudd- 
dod  iddo  yn  y  bywyd.  W'el,  y  mae  modd  i  gael  hwn  yn  y 
cwbl.  Y  rnae  modd  cael  yr  lesu  hwn  yn  holl  gynwys  ei 
waith  mawr. 

Y  mae  ganddo  waith  yn  awr.  Yr  ydym  yn  cyfyngu 
ein  hunain  yn  ormodol  at  waith  a  wnaeth  er's  llawer  dydd. 
Ond  y  mae  ganddo  waith  yn  awr.  Daeth  yma  i  achub. 
Y  mae  yn  y  swydd  hon.  Y  mae  wrth  ei  waith  yn  Waredwr 
heno.  Y  mae  modd  i  chwithau  ei  gael.  O,  rhoddwch  eich 
hunain,  a  deuwch  at  lesu  yn  niwedd  y  cyfarfod.  Y  mae 
yma.  Y  mae  yma  yn  y  dystiolaeth  am  dano.  Y  mae  y 
dystiolaeth  i  bawb.  A  deuwch  drwy  y  dystiolaeth  ato,  fel 
y  gwnaeth  dysgyblion  loan.  Xi  arhosasant  i  glywed  loan 
yn  dweyd  am  dano  ;  ond  aethant  drwy  ei  dystiolaeth  ef  at 
yr  lesu.  Dowch  drwy  y  dystiolaeth  ato  Ef  ei  hun. 
Rhoddwch  eich  hunain  iddo.  Ymaflwch  ynddo,  a  chymer- 
wch  Ef  i  chwi  eich  hunain  ;  ac  ewch  i  gyfamod  âg  Ef. 
Peidiwch  a'i  ranu.  Cymerwch  Ef  yn  Brophwyd  i'ch  dysgu, 
ac  yn  Offeiriad  i  eirioi  drosoch,  ac  yn  Frenin  i'ch  llyw- 
odraethu.  Ewch  adref  wedi  cael  y  Messíah.  Dyma  gael  ! 
Beth  bynag  a  gollwch,  dyma  gael  na  chollwch  mohono 
byth.  Cael  yr  lesu  yn  Grist !  Yr  ydych  wedi  clywed  am 
dano,  a  ydych  wedi  ei  gael  ? 


194  PREGETHAU. 

Y  mae  rhywbeth  yn  y  cael  yma  a  wna  ei  ôl  arnom,  bobl. 
Fe  ddaw  yn  brofìad  heblaw  yn  dystiolaeth.  Ni  gawn 
brofiad.  Fe  wnaifìf  ei  ôl  ar  eich  calonau,  fel  na  fedrwch 
beidio  dweyd  am  dano,  na  pheidio  byw  er  ei  glod.  Ni 
fedrwch  beidio  ymladd  drosto,  a  gwneyd  a  alloch  yn  ei 
wasanaeth.  Y  mae  modd  ei  gael  yn  awr.  Fe  ddaw 
diwrnod  y  cei  di  ei  weled  ar  y  cwmwl.  Bydd  yn  rhy  ddi- 
weddar  y  pryd  hwnw.  Yr  lesu  hwn,  fe  ddaw  ar  ei  orsedd, 
a  phob  llygad  a'i  gwel.  Fe  ddaw  i  farnu  ryw  ddiwrnod. 
Ond  y  mae  modd  ei  gael  heddyw  yn  Waredwr.  lë,  eî 
gael  ;  cael  lesu.  Dyna  gael  bywyd  ;  cael  bywyd  a  bery 
byth.  Cael  cyfiawnder  i  dy  wisgo.  Cael  gwaed  i  olchi 
oddiwrth  bechod.  Cael  lesu,  dyna  gael  Duw  yn  rhan  i  ni. 
Dyna  gael  Brawd,  a  Phrynwr,  ac  Eiriolwr.  Dyna  gael  ! 
Dyna  gael  Ofifeiriad  ddeil  dy  ben  yn  yr  afon.  Dyna  gael 
un  fydd  yn  gafael,  yn  glynu,  pan  y  bydd  pawb  wedi  cilio. 

Wel,  fy  nghyfeillion,  dyna  ddyben  y  cwbl.  Fe  fyddwn  i 
yn  berffaith  dawel  i  chwi  anghofio  pob  gair  a  ddywedais, 
ond  i  chwi  fod  yn  siwr  o'r  mater  yma — eich  bod  yn  myned 
adref  wedi  ei  gael.  Ei  gael  Ef  yn  awr  ;  ei  gael  Ef  i  chwi 
eich  hunain  yn  Grist  !  Y  mae  yn  rhagori  ar  bawb. 
Gwrthddrych  addoliad  yr  Eglwys  !  Y  mae  modd  i  chwi 
ei  gael.  Yn  eich  tlodi  mawr,  y  mae  modd  i  chwi  gael 
cyfoeth  ond  i  chwi  ei  dderbyn  Ef  yn  ei  swyddau.  Bydded 
i  ni  oll  Cx  j^aci,  a  bendith  Duw  ar  hyn.      Amen. 


PREGETH  XXII. 


Ephes.  ii.  10  :  "  Canys  ei  waith  ef  ydym,  wedi  eiu  creu  yn  Nghrist 
lesu  i  weithredoedd  da,  y  rhai  a  rag-ddarparodd  Duw,  fel  y  rhod- 
iem  ni  ^iiddynt." 

UN  amcan  mawr  trwy  y  Beibl  ydyw  dwyn  Duw  i'r 
golwg  ;  oherwydd  gwreiddyn  crefydd  yw  y  Bod  o 
Dduw.  Rhaid  i'r  hwn  sydd  yn  dyfod  at  Dduw  gredu  ei 
fod  Ef  A  mwy  na  hyny  hefyd,  y  mae  y  Beibl  yn  dangos 
Duw  yn  ei  berthynas  â'i  greaduriaid.  Efe  wnaeth  y  cwbl, 
ac  Efe  sydd  yn  llywodraethu  y  cwbl  ;  ac  yr  ydym  ninau 
yn  gyfrifol  iddo,  a  chenym  fater  ac  achos  rhyngom  âg  Ef 
Y  mae  yn  debyg  mai  dyma  ddyben  y  benod  gyntaf  oll  yn 
y  Beibl,  sef,  dangos  Duw  yn  Awdwr  yr  oll  o'i  waith.  Nid 
dysgu  daeareg  y  mae,  ond  dysgu  pobl  i  weled  y  cwbl  yn  ei 
berthynas  â  Duw.  "  Yn  y  dechreuad  y  creodd  Duw  y 
nefoedd  a'r  ddaear."  Ac  eto,  y  mae  y  Beibl  yn  dangos  fod 
yr  iachawdwriaeth  yn  tarddu  o  Dduw.  Y  mae  yr  oll  o 
drefn  y  cadwedigaeth  o  Dduw.  Dyma  y  prif  amcan  gyda'r 
pethau  ereill  i  gyd.  Dyna  paham  y  maent  yn  rhedeg  trwy 
y  llyfr,  sef  dangos  Duw  yn  Dduw  yr  iachawdwriaeth — Duw 
yn  Nghrist.  A  dyna  sydd  gan  yr  apostol  mewn  gohvg  yn 
y  penodau  hyn.  "  Canys  ei  waith  ef  ydym,  wedi  ein  creu 
yn  Nghrist  lesu  i  weithredoedd  da." 

Cawn  enwi  tri  mater  oddiwrth  y  geiriau. 

/.   GweLwn  ìiiai  Duw ydyw  Awdwr  lachawdwriaeth. 

II.  lesu   Grist  yn   Gyjrwng  yr  lachawdwriaetJi :  ''  Wedi 
ein  creu  yn  Nghrist  lesu." 


196  PREGETHAU. 

///.  G-dueithredoedd  da  yn  ddyben  yr  lachawdwriaeth : 
"  I  weithredoedd  da." 

Y  mae  yr  olwg  yna  yn  gosod  gweithredoedd  da  yn  bur 
uchel ;  y  mae  yn  bosibl  yn  llawer  uwch  nag  y  mae  rhai  yn 
arfer  edrych  arnynt.  Ond  dyna  fel  y  maent  yn  cael  eu 
dangos  yn  y  Beibl, — gweithredoedd  da  yn  ddyben  trefn  yr 
iachawdwriaeth. 

/.  Duw yn  Awdwt  y  drefn  :  "  Ei  waith  ef  ydym." 

"  We  are  his  workmanship."  Fel  pe  baech  yn  meddwl 
am  ddyn  celfydd,  medrus,  yn  gofyn  pwy  wnaeth  hwn.  Ni 
raid  i  chwi  ofyn  hyny,  oherwydd  nid  oedd  neb  ond  hwn  a 
allasai  ei  wneyd.  Wel,  y  mae  rhyw  waith  ar  enaid  y  dyn 
duwiol  nas  gallai  neb  ond  Duw  ei  wneyd.  Ni  threuliaf 
amser  i  brofi  hyn.  Y  mae  pawb  yn  cydnabod  hyn.  Ond 
ni  byddai  yn  ddrwg  dangos  perthynas  y  gwirionedd  â  ni  : 
Ei  bwysfawredd  ;  y  gwerth  sydd  ynddo  ;  fel  y  mae  yn 
dwyn  perthynas  â'r  oll  o'n  crefydd.  Y  mae  pob  peth 
crefydd  yn  cael  grym  a  bywyd  o'r  grediniaeth  mai  Duw  yw 
awdwr  yr  iachawdwriaeth.  I'r  graddau  yr  ydym  yn  credu 
ac  yn  teimlo  y  gwirionedd  mawr  hwn,  i'r  graddau  hyny 
)r  ydym  yn  cynyddu  mewn  crefydd.  Y  mae  pawb  yn 
cydnabod  mai  peth  mawr  mewn  crefydd  yw  gweddio. 
Wel,  y  mae  ysbryd  gweddi  yn  gwaeddi  am  hyn.  Teimlo 
fod  y  cwbl  o  Dduw.  I'r  graddau  hyny  y  byddwn  yn 
weddiwyr  mawr.  Nid  ydych  yn  gweddio  am  beth  y  gallwch 
ei  wneyd  eich  hunain.  Ond  pan  y  byddwn  yn  teimlo  fod 
yr  oll  o'n  cadwedigaeth  uwchlaw  ein  gallu  ni,  fel  na  allwn 
wneyd  dim,  dyna  pan  y  deuwn  i  ddechreu  gweddio.  Pe 
baem  yn  byw  yn  awyr  y  gwirionedd  hwn,  byddem  yn  well 
gweddiwyr.  ColH  yr  olwg  ar  hyn  yw  yr  achos  o'n  gwendid 
mewn  gweddi.  Y  mae  y  dyn  cryf  ynddo  ei  hunan  yn  wan 
mewn  gweddi.     Ond  y  mae  y  dyn   gwan,  sydd  yn  methu 


PREGETHAU.  197 

gwneyd  dim  ei  hunan,  yn  dibynu  ar  Dduw.     Dyna  y  dyn 
cryf  mewn  gweddi. 

Peth  mawr  iawn  mewn  crefydd  hefyd  ydyw  ysbryd 
diolch.  Dyna  ydyw  y  nefoedd  i  raddau  mawr.  Dyna  lle 
y  mae  cysur  crefydd.  Wel,  o  ba  le  y  daw  ysbryd  diolch  ? 
Wel,  o'r  fan  yma.  O'r  grediniaeth  fod  y  cwbl  o  Dduw.  I'r 
graddau  y  gwelwch  Dduw  yn  mhob  psth,  i'r  graddau  hyny 
y  diolchwch  iddo. 

Peth  mawr  iawn  ydyw  fîydd.  Y  mae  y  cwbl  trwy  íifydd, 
Cadwedigaeth  trwy  ffydd  ;  trefn  y  cadw  trwy  ffydd.  Wel, 
dyna  ydyw  credu — dyn  yn  methu  ynddo  ei  hunan  ;  ac  yn 
y  teimlad  hwnw  yn  ymddiried  mewn  un  arall.  I'r  graddau 
y  gwelwn  fod  y  cwbl  o  Dduw,  y  credwn,  yr  ymddiriedwn, 
yr  ymddibynwn  arno.  Fel  yna,  y  mae  y  cwbl  o  grefydd 
yn  ymddibynu  ar  hyn.  "  Ei  waith  ef  ydym."  Y  mae  hyd 
yn  nod  prif  ddyledswyddau  crefydd  yn  gorwedd  mewn 
prisio  y  pwnc  hwn,  mai  o  Dduw  y  mae  cadwedigaeth  ; 
oddiyma  y  cawn  rym  at  bob  dyledswydd. 

//.  lesu  Grist  yn  Gyfrwng  I achawdwriaeth  :  "  Wedi  eiti 
creu  yn  Nghrist  lesu." 

Dyma  ganolbwynt  y  drefn  i  gyd.  Dyma  yr  haul  mawr 
yn  ffurfafen  y  nefoedd.  Dyma  lle  y  mae  y  cwbl  wedi  ei 
drysori,  a  dyma  lle  y  mae  yn  aros  byth.  Cyflawnder  y 
Duwdod  ydyw  lesu  Grist.  Y  mae  y  cwbl  o  Dduw  ;  y  mae 
y  cwbl  yn  Nghrist.  yma  eto  y  mae  nerth  i  ni.  Teimlo 
fod  yr  oll  o'n  gras  ni  yn  Nghrist.  Pe  baech  ddim  ond  yn 
myned  trwy  yr  epistol  hwn,  chwi  gaech  mai  dyma  brif 
fater  Paul — fod  yr  oll  o  gadwedigaeth  dyn  yn  Nghrist.  Y 
mae  yma  rywbeth  mwy,  mae  yn  bosibl,  nag  o  Grist.  O 
Dduw,  nid  o  Grist.  Nid  yn  unig  trwy  Grist,  ond  yn 
Nghrist.  Yn  Nghrist  yr  etholwyd  ni  cyn  bod  y  byd, 
"  Megis  yr  etholodd  efe  ni  ynddo  ef  cyn  seiliad  y  byd." 


198  PREGETHAU. 

Ni  buasai  modd  ethol  pechadur  ond  yn  Nghrist  Ni 
buasai  modd  i  Dduw  garu  pechadur  ond  yn  ei  Fab.  Y 
mae  Duw  yn  sanctaidd,  ac  y  mae  Duw  yn  bur.  Pa  fodd  y 
carodd  Efe  ni  ?  Wel,  yn  Nghrist.  Nid  ein  hethol,  a'n 
rhoddi  i  lesu  Grist  i'n  cadw  a  wnaeth  Efe  ;  ond  ethol  y 
Mab,  a'n  hethol  ninau  yn  y  Mab  ;  "  Megis  yr  etholodd  efe 
ni  ynddo  ef  cyn  seiliad  y  byd." 

Wel,  wedi  hyny,  y  mae  yn  dangos  yma  ein  bod  wedi  ein 
creu  yn  Nghrist.  Y  mae  yn  anhawdd  dweyd  at  ba  amser 
y  mae  yn  cyfeirio.  Nid  oes  a  fyno  trefn  Duw  âg  amser. 
Nid  yw  amser  yn  efîeithio  dim  arno  :  "  O  dragwyddoldeb  i 
dragwyddoldeb."  Y  cwbl  yn  Nghrist,  yr  hwn  sydd  "ddoe  a 
heddyy/  yr  un,  ac  yn  dragywydd."  Y  mae  mewn  rhai 
manau  yn  llefaru  am  adgyfodiad  Crist  fel  adgyfodiad  i 
ninau.  Fe'n  cyfodwyd  ni  yn  Nghrist.  Fe  ddaeth  bywyd  i 
ni  yn  mywyd  Crist.  "  Wedi  goleuo  llygaid  eich  meddyliau," 
medd  yr  apostol,  "  fel  y  gwypoch  beth  yw  gobaith  ei  alwed- 
igaeth  ef,  a  pheth  yw  golud  gogoniant  ei  etifeddiaeth  ef  yn 
y  saint,  a  pheth  yw  rhagorol  fawredd  ei  nerth  ef  tuagatom 
ni  y  rhai  ym  yn  credu,  yn  ol  gweithrediad  nerth  ei  gadernid 
ef,  yr  hon  a  weithredodd  efe  yn  Nghrist,  pan  y  cyfododd  e^ 
oddiwrth  y  meirw."  Y  mae  rhyw  gysylltiad  rhwng  y  geir- 
iau  yna  â'u  gilydd.  Beth  yw  rhagorol  fawredd  ei  nerth  ef 
tuagatom  ni  ?  Beth  yw  hyny  ?  Wel,  y  mae  _yn  ol  rhyw 
beth.  Y  mae  yn  cyfateb  i  "  weithrediad  nerth  ei  gadernid  " 
ef  yn  Nghrist.    Yr  un  yw  y  cwbl  pan  y  cyfododd  ef  o  feirw. 

Y  mae  yr  achos  o  adgyfodiad  Crist  yn  cynwys  ein  had- 
gyfodiad  ninau.  Dadblygiad  o'r  weithred  fawr  o  gyfodi 
Crist  o  feirw  ydyw  ein  cyfodi  ninau  o  feddau  ein  pechodau. 

Y  mae  y  cwbl  ynddo  Ef  Y  mae  yr  holl  iachawdwriaeth 
yn  ei  adgyfodiad  Ef.  Y  mae  yr  un  fath  a  gwaith  y  gread- 
igaeth.  Fe  wnaeth  Duw  y  cwbl  mewn  chwe'  diwrnod.  Y 
mae  yn  gwneyd  rhywbeth  wedi  hyny.     "  Y  mae  fy  Nhad," 


PREGETHAU.  199 

medd  lesu  Grist,  "  yn  gweithio  hj^'d  yn  hyn,  ac  j^r  ydwyf 
finau  yn  gweithio."  Efe  sydd  yn  gwneyd  pob  peth  eto,  yn 
rhoddi  bywyd  i'r  cwbl.  Y  mae  pob  peth  byw  yn  symud  a 
bod  ynddo  Ef  Efe  sydd  yn  gwneyd  pob  peth.  Ond  y 
mae  y  cwbl  y  mae  yn  ei  wneyd  yn  awr  yn  ddadblygiad  o'r 
act  fawr  o  greu  y  chwe'  diwrnod,  Nid  oes  dim  newydd  yn 
bod  yn  awr ;  nid  oes  dim  defnydd  newydd  yn  cael  ei 
ddwyn  i  fod,  dim  un  math  o  ddefnydd  na  roddwyd  bod 
iddo  yn  y  chwe'  diwrnod.  Ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  nid 
oes  dim  gallu  newydd,  dim  forces  newydd.  Nid  oes  dim 
mwy  o  allu  yma  yn  awr  nag  oedd  yn  niwedd  y  chwe' 
diwrnod.  Gwnaed  y  cwbl  ar  unwaith  ;  ac  eto,  yn  Nuw  y 
mae  y  cwbl  yn  cael  ei  ddwyn  allan  fe!  y  mae  yn  awr. 

Y  mae  rhywbeth  tebyg  yn  nhrefn  yr  iacha\vdwriaeth. 
Nid  oes  dim  yn  cael  ei  wneyd  yn  nghadwedigaeth 
pechaduriaid  heddyw,  nad  oedd  yn  cael  ei  gynwys  yn 
"  nerthol  weithrediad  Duw  "  pan  y  cyfododd  Grist  o  feirw. 
Yr  oedd  ein  bywyd  ni  ynddo,  a'n  creadigaeth  ni  yn  yr  act 
hono.  Nid  oes  yma  ddim  newydd.  Ac  eto,  fe  ddar- 
fyddai  y  cwbl,  oni  b'ai  fod  Crist  yn  byw  heddyw.  Y  mae 
yr  holl  fywyd  ynddo  heddyw  yn  aros.  Y  mae  y  cwbl 
ynddo.  Y  mae  ein  bywyd  ni  wedi  ei  guddio  ynddo.  Fe'n 
gosodwyd  i  gydeistedd  gydag  ef  Y  mae  y  cwbl  yn 
Nghrist.  Dyna  lle  y  mae  ein  gras  ni,  yn  mawredd  y 
Cyfryngwr. 

///. — Dyben  y  Cwbl :  "  I  weithredoedd  da." 

Nid  wn  i  ddim  a  ydych  yn  foddlawn  i'r  apostol  yn  y  fan 
yna.  Onid  ydyw  yn  codi  gweithredoedd  da  yn  rhy  uchel. 
Y  mae  yn  dweyd  fod  y  cwbl  wedi  cael  ei  wneyd  i  weith- 
redoedd  da.  Y  mae  Paul,  a  ninau  hefyd,  mi  a  obeithiaf, 
yn  rhoddi  lle  mawr  i  weithredoedd  da.  Nid  oes  dim  modd 
eu  codi  yn  rhy  uchel.     Dyna  yr   unig  gwestiwn,  pa  le  y 


200  PREGETHAU. 

mae  eu  gosod  hwy  ?  Y  maent  i  fod  ;  ac  mae  yn  rhaid  eu 
cael.  Yr  unig  ddadl  yw,  pa  un  ai  o  weithredoedd  da,  ai  i 
weîthredoedd  da  ?  Fel  yna  y  mae  Paul  yn  penderfynu — / 
weithredoedd  da.  Nid  o  weithredoedd  da,  ond  i  weith- 
redoedd  da.  Rhoddwch  le  mor  uchel  a^  y  mynoch  iddynt ; 
ond  peidiwch  a'u  rhoddi  yn  y  dechreu  ;  nid  o  weithredoedd. 
Ni  chedwir  neb  o  weithredoedd.  Ond  pob  un  a  gedwir,  y 
mae  yn  rhaid  ei  greu  i  weithredoedd  da.  Dyma  ddyben 
Duw  yn  y  cwbl.  Is  ddyben,  y  mae  yn  wir.  Ei  ogoniant 
Ef  yw  y  dyben  uwchaf — ei  ogoniant  ei  hunan.  Ond 
sylwch.  Ni  chaiff  Duw  mor  dyben  uwchaf,  ond  trwy  ein 
gweithredoedd  da  ni.  Y  mae  gweithredoedd  da  yn  an- 
hebgorol  er  mwyn  i  Dduw  gael  ei  ogoniant  a'i  enw.  Fel 
yna  y  mae  yn  meddwl  cael  gogoniant.  "  Llewyrched  felly 
eich  goleuni  gerbron  dynion,  fel  y  gwelont  eich  gweith- 
redoedd  da  chwi,  ac  y  gogoneddont  eich  tad  yr  hwn  sydd 
yn  y  nefoedd."  Ni  fedrwch  ei  ogoneddu  ond  trwy  weith- 
redoedd  da.  Mae  y  dyben  yma  yn  y  golwg  o'r  dechreu. 
Yr  ydym  ni  wedi  ein  hethol  i  sancteiddrwydd. 

Fe  fu  lesu  Grist  farw  i'n  prynu  ni  oddiwrth  bobanwiredd, 
i'n  puro  yn  bobl  briodol  iddo  ei  hun,  awyddus  i  weith- 
redoedd  da.  Wel,  dyna  ydyw  crefydd  mewn  gair.  Cael 
ein  dyben  ni  yr  un  peth  a  dyben  Duw.  Beth  oedd  dyben 
Duw  ?  Beth  yw  ein  dyben  ni  ?  Fe  anfonodd  Duw  ei  Fab 
i  farw  ar  Galfaria.  I  ba  beth  ?  Er  mwyn  ein  cael  ni  yn 
ddynion  da.  I  gael  ei  ogoniant  ei  hunan.  lë,  y  mae  yn 
wir.  Ond  ei  ogoniant  ei  hunan  trwy  ein  gwneyd  ni  yn 
ddynion  duwiol,  a'n  codi  ar  ei  ddelw.  Ychydig  iawn  y 
mae  y  Beibl  yn  son  am  ddedwyddwch  fel  dyben.  Ni  wn  i  a 
ydyw  yn  son  o  gwbl  ai  peidio,  erbyn  i  chwi  grafìfu.  Fe 
ddanfonodd  Duw  ei  Fab  i  farw,  er  mwyn  ein  cael  ni  i'r 
nefoedd  ?  Na  ;  uwch  na  hyny ;  uwch  na  dy  godi  i'r 
nefoedd.     Beth  oedd  hyny  ?     Dy  wneyd  yn  ddyn  duwiol. 


PREGETHAU.  20I 

Dyna  y  dyben.  Dy  wneyd  yn  ddyn  da — dyma  rywbeth 
uwch  na  hyny.  Ein  cael  ni  i  fyw  yn  dduwiol  yn  y  byd 
sydd  yr  awrhon,  a'n  gwneyd  yn  bobl  briodol  iddo  ei  hunan, 
awyddus  i  weithredoedd  da. 

"  Y  rhai  a  ragddarparodd  Duw,  fel  y  rhodiem  ni  ynddynt." 
Fel  fifordd  i  chwi  rodio  ynddi.  Ein  gwneyd  ni  yn  gyntaf 
ac  yna  gwneyd  ffordd  i  ni  rodio  ynddi.  Y  maent  i  ateb 
i'w  gilydd.  Ni  wnaeth  Duw  ddim  erioed  heb  waith  ar  ei 
gyfer.  Y  mae  wedi  myned  i  draul  fawr  i'n  hachub,  i'n 
cadw  ni.  Y  mae  wedi  myned  i  draul  fawr  i  wneyd  y 
peiriant.  Wel,  i  ba  beth  ?  Y  mae  ganddo  waith  mawr. 
Y  mae  wedi  gwneyd  y  peirianau,  yr  agerdd-gerbyd,  ac  y 
mae  wedi  gwneyd  ffordd  iddynt  dramwyo.  Gweithredoedd 
da  y  dyn  yw  y  ffordd  y  mae  efe  i  rodio  ynddi.  Dyna  y 
rheilffordd.  Dyma  lle  y  byddwch  yn  ddiogel.  Y  mae 
Duw  wedi  gwneyd  y  ffordd,  ac  wedi  ei  chysegru,  ac  wedi 
apwyntio  i  chwi  fyned  ar  hyd-ddi — "  Y  rhai  a  rag-ddarpar- 
odd  Duw,  fel  y  rhodiem  ni  ynddynt."  Wel,  dyma  beth 
mwy  na  nefoedd.  Nyni  sydd  yn  codi  gweithredoedd  da 
yn  uchel,  yn  llawer  uwch  na'r  Arminiaid.  Y  maent  hwy 
yn  eu  rhoddi  yn  wreiddyn  o  weíthredoedd,  a  ninau  yn  eu 
rhoddi  yn  ddyben  i  weithredoedd.  Duw  yn  Awdwr,  a 
gras  yn  wreiddyn.  Trefn  ddwyfol  mewn  cyfamod — dyma 
y  ffynonell.  Ond  eto,  y  mae  gweithredoedd  da  yn  amcan 
i'r  cwbl.  Puro,  sancteiddio,  ein  cael  oddiwrth  y  byd,  cael 
ein  serch,  ein  harferion,  a'n  codi  o'r  ddaear  yn  bobl  briodol, 
i  fyw  yn  dduwiol  yn  y  byd  hwn. 

Yr  wyf  yn  awr  yn  eich  gadael.  Cofiwch  hyn  :  y  mae  y 
gweithredoedd  yma  yn  bethau  rhy  uchel  i  ni  fedru  eu 
cyflawni.  Nid  oes  genym  yn  y  diwedd  ond  ymdaflu  yn  ol 
ar  y  dechreu — "  Ei  waith  ef  ydym."  Pa  le  y  cawn  ni 
nerth  i  fyw  yn  dduwiol,  ac  i  gyflawni  ein  dyledswyddau,  ac 
i  orchfygu  ein  gelynion,  i  farweiddio  ein  llygredd  ?     "  Ei 


202  PREGETHAU. 

waith  ef  ydym."  Nid  oes  yma  ddim  grym  i  gyflawni 
gweithredoedd  da.  Nid  oes  yma  ddim  defnydd  da  o'n 
mewn.  Na,  ei  waith  Ef  ydym.  Pwyswch  ar  y  gras  sydd 
yn  Nghrist.  Y  mae  y  cwbl,  holl  nerth  y  Duwdod  yn 
Nghrist,  o  fewn  ein  cyrhaedd,  yn  yr  hwn  y  mae  i'w  gael 
trwy  gredu  ynddo  ;  a  hyny  fydd  yn  nerth  i  ni  at  bob 
dyledswydd  y  gelwir  arnom  i'w  chyflawni.     Amen. 


PREGETH  XXIII. 


Luc  xvi.  10 — 12  :  "  Y  neb  sydd  ffyddlawn  yn  y  Ueiaf,  sydd  ffyddlawn 
hefyd  mewn  Uawer  ;  a'r  neb  sydd  anghyfiawn  yn  y  Ueiaf ,  sydd 
anghyfiawn  hefyd  mewn  llawer.  Am  hyny,  oni  buoch  ffyddlawn 
yn  y  mammon  anghyfiawn,  pwy  a  ymddiried  i  chwi  am  y  gwir 
olud  ?  Ac  oni  buoch  ffyddlawn  yn  yr  eiddo  arall,  pwy  a  rydd  i 
chwi  yr  eiddoch  eich  hun  '?" 

/.  ^\T  GWAHANIAETH  rhwng  y  byd  hwn  aW  byd  a 
-L       ddaw. 

//.  Y  berthynas  a  ddengys  y  geiriau  rhwng  y  byd  hwn  cür 
hwn  a  ddaw. 

I.    Y  gwahaniaeth  rhwng  y  ddaufyd. 

Y  mae  hyny  yn  rhedeg  drwy  y  tair  adnod  hyn.  Yn 
gyntaf,  dangosir  fod  pethau  y  byd  hwn  yn  bethau  lleiaf, 
pethau  amser,  pethau  a  welir.  Byddai  yn  fendith  i  ni  gael 
golwg  ar  bethau  y  byd  hwn,  pe  argyhoeddid  ni  mai  pethau 
bychain  yw  pethau  y  byd.  Pethau  rhy  fach  i  feddwl  dyn 
fyfyrio  arnynt,  rhy  fach  i  chwi  wneyd  eich  cartref  ynddynt. 
Draw  mewn  byd  arall  y  mae  yn  dweyd  fod  y  pethau  mawr. 
A  hyny  o  bethau  mawr  sydd  yma  ydyw  hyny  sydd  yn 
dyfod  o  hwnw. 

Y  mae  cryn  lawer  o  drafnidiaeth  rhwng  hwnw  a  hwn. 
Yr  ydym  ni  fel  rhai  yn  byw  mewn  ynys  dlawd,  a  llongau 
yn  trawsgludo  pethau  gwerthfawr  i  ni  o  ynysoedd  ereill. 
Felly  pethau  bach  yw  pob  peth  yma.  Pob  peth  a  gloddir 
yma,  y  pethau  lleiaf  ydynt.  Ond  y  mae  cyfoeth  yn  dyfod 
yma  ;  ac  y  mae  yn  bosibl  cael  digon  yma  i'ch  gwneyd  yn 
gyfoethog  mewn  byd  arall. 


204  PREGETHAU. 

Yn  yr  adnod  nesaf  dangosir  y  gwahaniaeth  rhwng  y  gwir 
a'r  gau.  Mammon  anghyfiawn  yw  pethau  y  ddaear. 
Pethau  tragwyddol  ydyw  y  gwir  olud.  Peidiwch  a  thwyllo 
eich  hunain  ;  yr  ydych  yn  fanwl  iawn  gyda'r  aur  a'r  arian, 
a'r  papyrau,  i'w  cael  yn  iawn,  yn  wir,  a  didwyll.  Byddwch 
yn  gofidio  yn  arw  pe  caech  eich  twyllo.  Ond  gau  ydyw  y 
cwbl  i'r  enaid.     Pethau  y  byd  arall  yw  y  gwir  olud. 

Dyna  y  meddwl  arall  ddangosir  yma,  sef,  mai  pethau  y 
byd  hwn,  eiddo  arall  ydynt  hwy.  Rhaid  i  ni  gael  pethau 
byd  arall  i  fod  yn  eiddo  i  ni  ein  hunain.  Y  mae  oen  bach, 
feddyliwn,  yn  eiddo  arall  ;  hyny  yw,  un  o  bethau  y  ddaear 
ydyw.  Nid  chwi  piau  hwy.  Nid  ydych  ond  goruchwyl- 
wyr.  Beth  bynag  ymddiriedwyd  i  chwi,  goruchwylwyr 
ydych.  Eiddo  ereill  ydynt.  Y  maent  wedi  eu  rhoddi  i 
chwi  dros  amser  byr.  Trust  ydyw,  a  chymerir  ef  i  ffordd 
yn  fuan  iawn.  Os  ydych  am  rywbeth  yn  eiddo  i  chwi  eich 
hunain,  ymaflwch  mewn  pethau  byd  arall.  Dyma  feddiant 
yn  eiddo  i  chwi  eich  hunain.  Cyfiawnder,  a  chyfiawnder 
Mab  Duw,  dyma  hwna  yn  eiddo  i  chwi  am  dragwyddoldeb. 
Felly  y  mae  yr  apostol  yn  dweyd  mewn  man  arall,  pan  yn 
cynghori  Timotheus  i  ddysgu  y  rhai  goludog  yn  y  byd  hwn, 
i  beidio  bod  yn  uchel  feddwl,  ac  i  beidio  gobeithio  mewn 
golud  anwadal,  ond  yn  y  Duw  byw  ;  i  wneuthur  daioni, 
ymgyfoethogi  mewn  gweithredoedd  da,  ac  fod  yn  hawdd 
ganddynt  roddi  a  chyfranu,  gan  drysori  iddynt  eu  hunain 
sail  dda  erbyn  yr  amser  sydd  ar  ddyfod.  Chwi  welwch  y 
cyferbyniad  :  y  rhai  sydd  oludog  yn  y  byd  hwn,  pethau  i'w 
rhoddi  i  eraill  ydynt.  Ond  os  ydynt  am  drysori  iddynt  eu 
hunain,  y  mae  yn  rhaid  iddynt  gael  sail  dda  erbyn  yr 
amser  sydd  ar  ddyfod.  Dyma  fydd  genych  i  chwi  eich 
hunain.  Y  mae  diwrnod  yn  ymyl  na  bydd  genych  ddim  i 
chwi  eich  hunain,  os  byddwch  heb  grefydd  iawn.  Dyna  y 
gwahaniaeth  rhwng  y  ddau  fyd. 


PREGETHAU.  205 

II.  Perthynas  y  ddau  fyd  â'u  gilydd. 

Y  maent  yn  perthyn  yn  agos  iawn.     Sylwn  fel  y  mae  ein 
hymddygiad  gyda  phethau  y  byd  hwn  yn  effeithio  arnom 
yn  y  byd  arall.     Byddwch  ffyddlawn.     "  Y  neb  sydd  ffydd- 
lawn  yn  y  lleiaf,"  hyny  ydyw,  gyda  phethau  y  byd.     Y  mae 
o  bwys  pa  sut  yr  ydych  yn  ymddwyn  gyda  phethau  y  byd 
hwn.     Y  mae  ffyddlondeb  gyda'r  pethau  ymddiriedwyd  i 
ni   dros   ychydig    amser,    pethau    goreu    y    byd    hwn,    yn 
effeithio  arnom.     Y  mae  yma  sylw  yn  cael  ci  dalu  iddo  ; 
ac  felly  yr  ymddug  Duw  tuag  atom  yn  mhethau  byd  arall. 
Dyna   yr   ystyr,    gwnewch    a    fynoch.      Dyna    eiriau    yr 
Arglwydd  lesu  Grist.     '•  Y  neb  sydd  ffyddlawn  yn  y  lleiaf ;" 
y  neb  sydd  yn  gwneyd  iawn  ddefnydd  o'i  arian,  ac  o  dru- 
gareddau  y  bywyd  hwn,  hwnw  hefyd  sydd  ffyddlawn  yn 
mhethau  crefydd.     Ffyddlawn  i  Dduw  feddylir.      Y  mae 
y  geiriau  yn  gymwysiad  ar  ol  dameg  y  goruchwyliwr.     Yno 
y  mae  yn  son  am  y  goruchwyliwr  anghyfiawn.     Yr  idea 
ydyw  mai  goruchwylwyr  ydym  ni  ar  bethau  y  byd  yma. 
Y  mae  genym  Feistr  ac  Arglwydd,  ac  y  mae  yn  disgwyl  i 
ni  fod  yn  ffyddlawn  i'n  Meistr.     Fe  fydd  cyfrif  am  y  cwbl  ; 
fe  fydd  cyfrif  o'r  arian.     Fe  fydd  rhai  wedi  eu  treulio  mewn 
meddwdod,  ac  ereill  mewn  gwychder.     Ond  fe  fydd  cyfrif 
am  danynt.     Wel,  bod  yn  ffyddlawn  i'n  Meistr  yw  gwneyd 
iawn  ddefnydd  o'r  pethau  y  mae  yn  eu  rhoddi  yn  ein  dwy- 
law  ;  eu  defnyddio  i  wneyd  daioni,  i  roddi  addysg  i  blant 
tlodion,  i  anfon  yr  Efengyl  i  Lydaw  ac  India,  ac  i  gynal 
Gair  y  Bywyd  yn  Nghymru.     Y  Meistr  biau  y  cwbl.     A'r 
hwn  sydd  ffyddlawn  gyda  phethau  y  byd  hwn  sydd  ffydd- 
lawn  yn  ei  grefydd.     Y  mae  crefydd  i  fesur  mawr  yn  gyn- 
wysedig  yn  hyn  :  gwneyd  iawn  ddefnydd  o  bethau  y  byd 
yma.     Dyna  ydyw  byw  yn  grefyddol.      Dyn  yn  byw  drwy 
yr  wythnos  yn  anghrefyddol,  ac  yn  brysur  gyda  chrefydd  y 
Sabbath  ?     Na  ;  rhaid  byw  yn  grefyddol   yn  y  fasnach,  a 
gwneyd  pob  peth  i'r  Arglwydd. 


206  PREGETHAU. 

Y  mae  y  ddau  fyd  yn  perthyn  i'w  gilydd.  "  Ac  oni 
buoch  ffyddlawn  yn  y  mammon  anghyfiawn  a  ymddiriedir 
i  chwi,  pwy  a  ymddiried  i  chwi  am  y  gwir  olud  ?"  Beth  yw 
yr  achos  na  byddai  mwy  o  lewyrch  ar  y  pregethau  ?  Wel, 
nid  ydych  yn  rhoddi  digon.  Y  mae  Duw  yn  rhoddi  yr 
hyn  y  mae  wedi  ei  roddi  i  chwi  o  bwrpas  er  mwyn  i  chwi 
roddi.  "  Ac  oni  buoch  ffyddlawn  yn  y  mammon  anghyf- 
iawn,  pwy  a  ymddiried  i  chwi  am  y  gwir  olud  ?"  Y  gwir 
olud  ydyw  gras.  Nid  ydym  i  ddisgwyl  bendith  dragwyddol 
i'n  heneidiau,  oni  byddwn  yn  gwneyd  defnydd  ffyddlawn  i'r 
Arglwydd  o  bob  ffyrling  y  mae  yn  ei  roddi  i  ni. 

Drachefn,  yr  hwn  sydd  ffyddlawn  yn  yr  eiddo  arall,  i 
hwnw  y  rhoddir  yr  eiddo  ei  hunan.  Ffyddlawn  ar  yr  eiddo 
arall.  Y  mae  cysylltiad  yn  y  fan  yma  eto.  Wrth  wneyd 
iawn  ddefnydd  o'r  pethau  hyn  y  cawn  y  budd  mwyaf  i  ni 
ein  hunain.  Hyny  fydd  genym  i  ni  ein  hunain.  Bydd 
ein  gweithredoedd  yn  ein  canlyn.  Fel  yr  ymddygwn  yn 
awr  gyda'r  pethau  y  mae  Duw  yn  eu  hymddiried  i  ni,  felly 
y  rhoddir  i  ni  drugareddau  i  fod  yn  eiddo  i  ni  wrth  farw. 
Dyna  fydd  genych  wrth  farw.  Y  mae  bendith  Duw  yn 
gyfatebol  i'r  defnydd  yr  ydych  yn  ei  wneyd  o'i  roddion. 
Ond  nid  ar  roddi  llawer  y  mae  Efe  yn  sylwi ;  nid  maint 
eich  rhoddion,  ond  eich  hysbryd.  Y  mae  y  wraig  dlawd 
yn  rhoddi  mwy  na'r  cyfoethog.  Ar  hyny  y  mae  Duw  yn 
edrych.  Yr  ysbryd  sydd  yn  rhoddi  gwerth  ar  y  cwbl,  ac 
yn  troi  y  cwbl  yn  fendith  i  ni. 

Wel,  y  mae  o  bwys  pa  sut  yr  ydym  yn  by w  gyda  phethau 
y  byd  yma.  Y  mae  pob  peth  yn  myned  yn  bwysig  gyda'r 
Beibl.  Treuliwch  bob  diwrnod  a'ch  golwg  ar  dragwyddol- 
deb.  Byddwch  byw  fel  rhai  yn  teimlo  fod  yr  Arglwydd 
lesu  yn  edrych  arnoch.  Nid  yw  yn  rhoddi  y  dillad,  y 
gwres,  y  goleu,  y  bwyd,  er  mwyn  i  ni  fyw  i  ni  ein  hunain, 


PREGETHAU.  20/ 

a  phorthi  ein  blysiau,  a  dilyn  pleserau,  ac  i  sathru  eî 
ddeddfau  sanctaidd  dan  ein  traed,  ond  i  gysegru  ein  gallu- 
oedd,  a'n  talentau,  a'r  cwbl  i'w  wasanaethu.  Gwnaed  ni 
yn  ffyddlawn.     Amen. 


PREGETH    XXIV. 


1  CoR.  XV.  17  :  "  Ac  os  Crist  ni  chyfodwyd,  ofer  yw  eich  fíydd  chwi; 
yr  ydych  eto  yn  eich  pechodau." 

"  A  C  os  Crist  ni  chyfodwyd."  Po  fwyaf  a  ddarllenwn 
-^~^  ar  y  Beibl,  ac  a  chwiliwn  i  mewn  iddo,  mwyaf  yn  y 
byd  a  welwn  o'r  pwys  a  roddir  ar  yr  undeb  rhwng  Crist  a'i 
bobl.  Y  mae  hyn  yn  rhedeg  drwy  holl  Efengyl  loan.  A 
braidd  na  allem  ddweyd  nad  yw  Paul  yn  ymresymu  ar  un 
pwnc  nad  yw  yn  dwyn  hyn  i  mewn,  fel  sylfaen  pob  ym- 
resymiad,  sef,  yr  undeb  rhwng  Crist  a'i  bobl. 

Y  mater  yma  ydyw  adgyfodiad  y  meirw.  Y  mae  llawer 
o  ysgrifenu  wedi  bod  ar  hyn.  Ond  ychydig  sydd  yn 
cymeryd  y  llwybr  a  geir  yn  ysgrifeniadau  Paul.  Y  prawf 
mawr  o  adgyfodiad  y  meirw  ydyw  adgyfodiad  Crist.  Yn 
y  fan  yma  y  mae  yn  dechreu.  Dyna  y  fan  y  mae  yn  cael 
sylfaen  i'w  holl  ymresymiadau.  Y  mae  yn  gweled 
cysylltiad  anwahanol  rhwng  y  ddau.  Os  gwadwch  y  naill, 
yr  ydych  yn  gwadu  y  llall  ;  ac  os  addefwch  y  naill,  yr 
ydych  yn  addef  y  llall.  Os  y  meirw  ni  chyfodir,  ni 
chyfodwyd  Crist  ychwaith.  Y  mae  dweyd  na  chyfodir  y 
meirw  yr  un  peth  yn  union  a  dweyd  fod  lesu  Grist  yn  y 
bedd.  Ni  chyfodwyd  Crist  ychwaith.  Ni  buasem  ni  yn 
synu  cymaint,  pe  buasai  yn  dweyd,  Os  Crist  ni  chyfodwyd, 
ni  chyfodir  y  meirw  ychwaith.  Ond  fel  arall  y  mae  y 
geiriau  :  Os  y  meirw  ni  chyfodir,  ni  chyfodwyd  Crist 
ychwaith.  Y  mae  hyn  yn  dangos  fod  perthynas  agosach 
na  chyffelybiaeth  yn  bod  rhyngddynt.  Nid  cyfifelybiaeth 
yw  y  cwbl.     Nid  analogy,  nid  cyffelybrwydd,  ond  sicrwydd ; 


PREGETHAU.  209 

y  sicrwydd  mwyaf  diymwad  sydd  yma,  fod  adgyfodíad  y 
saint  yn  gynwysedig  yn  ei  adgyfodiad  Ef  Y  mae  y  naiU 
yn  Achos,  ac  y  mae  y  llall  yn  Efifaith.  Os  gwadwch  yr 
effaith,  yr  ydych  yn  gwadu  yr  achos.  Os  y  meirw  ni 
chyfodir,  ni  chyfodwyd  Crist  ychwaith.  Y  mae  hyny  yn 
dweyd  ar  unwaith  fod  gwaith  Crist  yn  anefifeithiol.  Y  mae 
yn  dryllio  yr  undeb  rhwng  Crist  a'r  eghvys.  Ac  os  Crist  ni 
chyfodwyd,  ofer  yw  eich  fifydd  chwi.  Fel  hyn,  y  mae  holl 
athrawiaethau  y  Beibl  yn  dal  perthynas  â'u  gilydd.  Os 
gwadwch  yr  adgyfodiad,  yr  ydych  yn  gwadu  adgyfodiad 
Crist.  Os  gwadwch  adgyfodiad  Crist,  yr  ydych  yn  yspeilio 
eich  fifydd  o'i  gwrthddrych  a'i  sylfaen.  Nid  oes  ganddi 
ddim  i  bwyso  arno.  Ofer  yw  eich  ffydd  chwi  ;  yr  ydych 
eto  yn  eich  pechodau.  Nid  oes  un  gobaith  am  waredigaeth 
oddiwrth  bechod.  Yr  ydych  wedi  eich  rhwymo  mewn 
anobaith  tragwyddol.     Yr  ydych  yn  ngafael  eich  pechodau. 

Cyn  myned  yn  mhellach,  gweddus  ydyw  i  mi  apelio 
oddiwrth  y  gair  yma  at  y  rhai  sydd  yn  credu  fel  hanes  fod 
lesu  Grist  wedi  cyfodi  oddiwrth  y  meirw.  Yr  ydym  yn 
cymeryd  yn  ganiataol  fod  y  cwbl  yn  wir ;  fod  lesu  Grist 
wedi  marw,  ei  fod  wedi  adgyfodi  y  trydydd  dydd.  Ond  y 
mae  yn  bosibl  fod  y  cwbl  yn  gelwydd  i  ni,  nad  yw  y  cwbl 
ddim  ond  hen  hanes  gwag  i  ni.  Y  mae  hyny  yn  gwneyd 
ein  cyflwr  ni  yn  waeth.  Y  mae  gwrandawyr  efengyl  yn 
Nghymru  yn  byw  fel  pe  buasai  lesu  Grist  heb  gyfodi.  Y 
mae  eu  ffydd  yn  ofer  ;  y  maent  eto  yn  eu  pechodau.  Nid 
yw  lesu  Grist  wedi  cyfodi  i'r  rhai  yma.  Y  mae  y  cwbl 
yn  ddisail,  heb  ddim  cynwys  na  syhvedd  ynddo. 

Ond  dyna  y  mater  sydd  yma,  y  pwys  a  roddir  ar  ad- 
gyfodiad  Crist.  Y  mae  ein  crefydd  i  godi  o  hyny  ;  ac  y 
mae  i  ymddibynu  ar  hyny.  A  ydyw  lesu  Grist  wedi 
cyfodi  ?  Byddai  yn  dda  iawn  pe  baem  yn  cymdeithasu  â'r 
gwirionedd  hwn  ;  nyni  sydd  yn  teimlo  yn  fwyaf  tawei  yn 


2IO  PREGETHAU. 

ei  gylch  fel  pwnc.  Gallai  nad  ydym  yn  ddigon  ym- 
arferol  yn  cymdeithasu  â'r  pwnc  yma — lesu  Grist  wedi 
cyfodi.  Yr  ydym  i  gyd  yn  son  llawer  iawn  am  lesu  Grist 
wedi  marw,  wedi  dyoddef,  wedi  myned  yn  ein  lle  ni,  a 
rhoddi  lawn  i'r  gyfraith.  Ond  nid  mor  fynych  yr  ydym 
yn  myfyrio  ar  bwnc  y  testyn,  lesu  Grist  wedi  cyfodi. 
Byddai  yn  help  mawr  iawn  i'n  ffydd,  pe  baem  yn  troi  yn 
aml  at  hwn. 

Y  mae  lesu  Grist  wedi  cyfodi.  Y  mae  yn  fyw.  Ceidwad 
byw  ydyw !  Y  mae  yn  y  byd  yn  awr  !  Nid  hanes  yw  y 
cwbl  sydd  genym  am  ryw  un  wedi  bod,  ond  Person  sydd 
yn  bod  yn  awr,  yn  wrthddrych  byw  i  ni  fyned  ato,  i  ym- 
ddiried  ynddo.  Y  mae  gwahaniaeth  mawr  rhwng  credu 
hanes  am  ryw  un,  a  chredu  yn  yr  un  hwn.  Credu  hanes 
ydyw  credu  am  lesu  Grist  wedi  marw,  os  gadewir  allan  ei 
fod  wedi  adgyfodi.  Ond  y  mae  y  meddwl  fod  Crist  wedi 
cyfodi  yn  dyfod  a  Christ  yn  Berson  i  ni  yn  awr  i  ymaflyd 
ynddo  trwy  ffydd.  Y  mae  efe  yn  bod  i  gydymdeimlo  â 
ni.  Y  mae  yn  gwybod  am  danom  ;  a  galiwn  ninau  fyned 
ato  i  roddi  ein  hachos  iddo.  I'r  dyben  o  argraphu  hyn, 
crybwyllwn  un  neu  ddau  o  ystyriaethau. 

laf  Dyoddefiadau  a  merthyrdod  yr  apostolion  fel 
tystiolaeth  o'r  pynciau  yma.  Fe  fu  rhai  farw  dros  y  mater. 
Yr  oeddynt  mor  sicr  nes  marw.  Ac  yr  oedd  y  rhai  hyny 
yn  rhai  nad  oedd  modd  eu  twyllo.  Rhaid  eu  bod  yn 
gwybod.  Y  mae  llawer  iawn  yn  hyny.  Nid  oes  neb  wedi 
marw  erioed  dros  ddim  nad  oedd  yn  credu  ei  fod  yn  wir. 
Ni  bu  neb  farw  dros  ddim  yr  oedd  efe  yn  gwybod  nad  oedd 
yn  wir.  Rhaid  ei  fod  yn  ei  gredu,  neu  ni  buasai  yn  marw 
drosto.  Yr  oedd  yr  apostolion  mewn  mantais  i  wybod  a 
oedd  hyn  yn  wir  ai  peidio.  Y  mae  rhai  wedi  marw  dros  y 
peth  yr  oeddynt  hwy  yn  gredu  oedd  yn  wir,  hcb  i  hyny 
fod.     Ni  allai  yr  apostolion  wneyd  hyny.     Gwyddent  hyny 


PREGETHAU.  211 

o'r  goreu.  Gwyddent  a  oeddynt  wedi  gweled  lesu  Grist  ai 
peidio.  Nid  ar  dystiolaeth  ereill  yr  oeddynt  yn  credu. 
Buont  farw  i  dystio  eu  bod  hwy  yn  credu.  A'r  peth  oeddynt 
yn  ei  gredu  oedd,  eu  bod  hwy  eu  hunain  wedi  gweled  yr 
Arghvydd  lesu  Grist  ar  ol  ei  groeshoeliad.  Rhaid  eu  bod 
yn  gwybod.  Ac  y  mae  yn  rhaid  eu  bod  yn  credu  ei  fod  yn 
wir,  neu  ni  buasent  yn  marw  drosto. 

2il.  Troedigaeth  yr  Apostol  Paul.  Dyna  fifaith  fawr  y 
Beibl.  Y  mae  dyn  fel  Paul  wedi  troi  ;  nis  gall  neb  wadu 
hyny.  Y  mae  gelynion  Cristionogaeth  yn  addef  hyny.  Y 
mae  eu  hathrawiaethau  yn  dangos  hyny.  Ac  nid  un  hawdd 
i'w  hudo  oedd  Paul.  Dyn  heb  ei  fath  oedd.  Dyma  y  dyn 
hwnw  yn  cael  ei  droi  :  wedi  bod  yn  elyn  Cristionogaeth, 
daeth  yn  un  o'r  rhai  cryfaf  o'i  phlaid.  Beth  a'i  trodd  ?  Ni 
buasai  yn  cymeryd  peth  bychan  i'w  droi.  Wel,  fe  glywodd 
lesu  Grist  yn  llefaru  wrtho.  Fe  gyfarfu  âg  ef,  wedi  adgyfodi, 
ar  y  ffordd  i  Damascus.  Dyna  ffaith  anwadadwy.  Dyna 
un  o'r  esiamplau  goreu  i  argraphu  ar  ein  meddyliau  fod 
hwn  yn  bod. 

Wel,  yn  awr  y  mae  yr  apostol  yn  tybio  yma,  os  cyfodwyd 
ef,  nad  yw  ein  ffydd  yn  ofer.  O'r  gwreiddyn  yna  y  mae  yn 
tarddu  holl  nerth  ffydd  y  Cristion.  Nid  yw  ein  ffydd  yn 
ofer.  Y  mae  y  naill  mor  sicr  a'r  llall.  Y  mae  sicrwydd 
ffydd  yn  cyfateb  i  sicrwydd  adgyfodiad  Crist.  Os  yw  Crist 
wedi  cyfodi  yn  sicr,  yna  y  mae  ein  ffydd  ninau  mor  sicr. 
Yn  adgyfodiad  Crist  y  mae  sicrwydd  i  ffydd  y  credadyn. 

Yn  gyntaf,  Sicrwydd  gwaredigaeth.  Sicrwydd  am 
faddeuant ;  sicrwydd  iachawdwriaeth.  O,  fy  ngwrandawyr, 
nid  ydym  gyda  phethau  amwys,  ond  sicr.  Y  nície  lesu 
Grist  wedi  adgyfodi.  Y  mae  hyny  yn  profi  fod  y  nefoedd 
wedi  ei  boddloni,  fod  yr  lawn  wedi  ei  gael.  Y  mae  yn 
profi  fod  gwaith  iachawdwriaeth  yr  eghvys  wedi  ei  orphen. 
Y  mae  pob  peth  yn  barod.     Nid  yw  ffydd  yn  ofer.     Nid 


212  PREGETHAU. 

ydym  yn  pwyso  ar  beth  gwan  heddyw  am  ein  bywyd,  am 
sicrwydd  cadwedigaeth.  Y  mae  mor  sicr  a  bod  lesu 
Grist  yn  y  nefoedd.  Y  mae  y  naill  fel  y  llall  yn  eu 
gilydd  yn  anwahanol  byth.  Os  bu  Crist  farw,  ac  ad- 
gyfodi,  fe  gedwir  pawb  a  gredo  ynddo.  Cymerwch  afael 
ar  hyn,  gyfeiUion.  Pwyswch  arno.  Os  Crist  ni  chyfodwyd, 
ofer  y\v  ein  ffydd  ni  ;  ond  y  mae  hyny  yn  cynwys,  os  Crist 
a  gyfodwyd,  nid  aiff  eich  ffydd  yn  ofer,  beth  bynag  fydd 
yn  ofer.  Y  mae  miloedd  o'n  cyd-ddynion  yn  pwyso  ar 
bethau  fydd  yn  ofer,  ac  a  fydd  yn  troi  yn  siomedig. 
Peidiwch  a  phwyso  ar  ddim  ond  Crist.  Nid  ar  eich  teim- 
ladau  ;  nid  ar  eich  proffes,  nac  ar  eich  moesoldeb,  ond  ar 
Grist  wedi  cyfodi.  Yn  y  fan  yma  y  mae  sicrwydd  am 
gadwedigaeth  pechadur.     Ond  dyna  beth  arall, 

Yn  ail,  Y  mae  adgyfodiad  Crist  hefyd  yn  sicrhau  nad 
aiff  ein  ffydd  yn  ofer,  oherwydd  y  bydd  gwobr  am  ein 
gwaith.  Fe  fydd  tâl  am  ein  ilafur.  Ni  bydd  gwaith  ein 
ffydd  yn  ofer,  a'n  llafur  gyda'r  achos.  Y  mae  adgyfodiad 
Crist  yn  sicrhau  nad  aiff  ein  hymlyniad  wrth  ei  achos  ddim 
yn  ddisyhv  yn  ngohvg  y  nefoedd.  Y  mae  ffydd  yn  edrych 
yn  ol  ac  yn  mlaen.  Y  mae  yn  edrych  yn  ol  at  yr  hyn 
sydd  wedi  cael  ei  wneyd  gan  Grist  drosto.  Y  mae  yn 
edrych  yn  ol  i  Galfaria.  Ac  y  mae  yn  edrych  yn  mlaen  i 
fyd  arall.  Nid  aiff  y  naill  na'r  llall  yn  ofer.  Pwy  bynag 
sydd  yn  credu  am  ei  fywyd  yn  marwolaeth  ac  adgyfodiad  yr 
Arglwydd  lesu  Grist,  ac  yn  rhoddi  ei  hunan  iddo,  ac  yn 
ymdrechu  gyda'i  waith — y  mae  yn  cael  nerth  o  adgyfodiad 
Crist  heddyw  ;  ac  y  mae  yn  edrych  yn  mlaen  i  adgyfodiad 
y  meirw,  Nid  aiff  hyny  ddim  yn  ofer.  Rhyw  ychydig 
bach  yr  ydym  yn  ei  wneyd  drosto,  nid  aiff  ddim  yn  ofer. 
Nid  aiff  cystuddiau  yr  amser  presenol  ddim  yn  ofer  ;  y 
profedigaethau  a'r  dyoddefiadau  ;  llafurio  trwy  anhaws- 
derau,  a'n  gohvg  yn  mlaen  gan  ddisgwyl  y  gobaith  gwyn- 


PREGETHAU.  213 

fydedig,  ac  ymddangosiad  gogoniant  y  Duw  mau  r.      Dyna 
sydd    yn   ein   cynal — edrych   heibio  i  amser.     Y  mae  ein 
golwg  ar  fyd  arall.     Yr  ydym  yn  byw  mewn  byd  annuwiol. 
Yr  ydym  yn  disgwyl  gwobr.     Dilyn  lesu  drwy  yr  anialwch 
yn    ei    brofedigaethau,   ac  yn  y  gorthrymderau  yr  ydym. 
Nid  yvv  yn  bechod  i  chwi  edrych  yn  mlaen  ;  er   fod  yr  hen 
ddywediad    hwnw   yn    ddigon    g'>vir,    fod    rhywbeth   gyda 
chrefydd  sydd  yn  codi  dyn  i  garu  Duw  er  ei  fwyn  ei   hun. 
Ond    eto.  y   mae   yn    help   i'n    ffydd   i   edrych   yn    mlaen. 
Dyna  ddaliodd  Mo.ses.     Edrych  yr  oedd  efe  ar  daledigaeth 
y  gwobrwy.     Bydd  tâl  i'ch  gwaith.     Sut   y   gwyddoch  fod 
y  nefoedd  yn   bod  ?     Y  mae  Crist  wedi  adgyfodi.     Sut  y 
gwyddoch  y  cewch  chwi  nefoedd  ar  ol  marw  ?     Y   mae  ein 
Hiesu  ni  wedi  myned  yno.     Y   mae  yno   heddyw  gyda'n 
hachos  yn  parotoi  lle  i  ni.     Y  mae  ei  fynediad  Ef  yno  yn 
sicrhau  y  cawn  ninau  fyned  ato.     Nid  y  mae  yn    bosibl   y 
gwelir  ni  ar  gael  ;  ond  y  mae  yn  rhaid  i  ni  gael  y  nefoedd. 
Nid  oes  un  amheuaeth  na  chawn  ni  nefoedd.     Y  mae  holl 
rinweddau   marwolaeth  Mab  Duw  o  blaid  rhoddi  bywyd 
tragwyddol  i  bawb  a  gredant  ynddo.     Nid  oes  modd  ein 
colli  ni.     Nid  aiff  eich  credu  yn  ofer.     Nid  aifif  eich  llafur 
yn  ofer.     Nid  aiff  eich   ffydd   yn  ofer.     Na  ;  daliwch  am 
ychydig  bach.     Beth  bynag  aiff  yn  ofer,  nid  aiff  ein  ffydd 
yn   ofer.     A   beth  ydyw   rhyw  ychydig   o  lafurio  at  dra- 
gwyddoldeb  o  orphwys  ?     Cymdeithasu  â'r  hwn  fu  farw  yn 
ein  lle !     Ein  tragwyddoldeb  i  fod  gydag  Ef !     Myned  i 
mewn  i  lawenydd    ein    Harglwydd !      Bod    uwchlaw    pob 
pechod ! 

Y  mae  hyn  yn  cynwys  na  byddwn  yn  ein  pechodau  ein 
hunain.  Os  Crist  ni  chyfodwyd,  yr  ydych  eto  yn  eich 
pechodau.  Ond  os  cyfodwyd  ef,  cewch  gyflawn  ryddhad 
oddiwrthynt.  Y  mae  Crist  wedi  adgyfodi.  Ymaflwch  yn 
hyn.     Y  mae  ein  Crist  yn  byw  yn  awr.     Mae  undeb  rhwng 


214  PREGETHAU. 

rhai  ohonoch  âg  Ef,  na  thorir  byth  mohono.  Fe  ddeil  yn 
angeu.  Y  mae  yn  rhaid  iddo  gael  ei  bobl  ato.  Y  mae  ei 
adgyfodîad  yn  profi  eich  adgyfodiad  chwithau,  a'i  esgyniad 
yn  profi  eich  esgyniad  chwithau.  Y  mae  rhyw  berthynas 
yn  y  fan  yma.  O,  fater  hapus,  undeb  â'r  Arglwydd  lesu 
Grist  ;  perthynas  â'r  uwchaf  yn  y  nefoedd  !  Y  mae  yn 
hyfryd  meddwl  am  adgyfodiad  y  corph  o'r  bedd  ;  ond 
adgyfodiad  lesu  fydd  ei  rinwedd.  Ac  yn  ei  rinwedd  daw 
bywyd  tragwyddol  yn  y  fan.  Y  mae  lesu  Grist  yn  perthyn 
i  ni  yn  awr.  Nid  yn  unig  yr  oedd  yn  perthyn  i  ni,  ond 
y  mae.  Nid  oes  dim  yn  ei  berthynas  â  ni  nad  yw  yn  dal 
heddyw  yn  y  nefoedd.  Ac  yn  rhinwedd  hyny,  awn  ato  yn 
y  fan.  Cymdeithas  yr  lesu  ydyw  y  nefoedd.  Mynwch 
grefydd  felly.  Y  mae  rhai  sydd  yn  gwrando  yma  eto  yn 
eu  pechodau.  Y  maent  yn  byw  fel  pe  na  buasai  Crist  ;  fel 
pe  buasai  y  ddaear  yma  heb  ei  weled.  Y  maent  eto  yn  eu 
pechodau.  Y  mae  y  cwbl  yn  ofer  iddynt  hwy.  Yr  holl 
draul  fawr  wedi  myned  yn  ofer  o'u  rhan  hwy.  Ond  fe 
gedwir  tyrfa  rif  y  gwHth,  beth  bynag  ddaw  ohonom  ni.  A 
chedwir  pob  un,  y  penaf  a'r  gwaelaf  sydd  yn  credu  yn 
angeu  yr  lesu,  a'i  adgyfodiad,  a'i  Berson  mawr.  Nid  aifìf 
eu  ffydd  yn  ofer.     Bendith  arnoch.     Amen. 


PREGETH  XXV. 


2  CoR.  V.  17:  "  Gan  hjnj',  od  oes  neb  yn  Nghrist,  y  mae  efe  yn 
greadur  newydd  :  yr  hen  bethau  a  aethant  heibio  ;  wele,  gwnaeth- 
pwyd  pob  peth  yri  newydd." 

^T'  PRIF  beth  yn  y  benod  hon  a'r  penodau  blaenorol 
-*-  ydyw  profiad  yr  Apostol  Paul  fel  gweinidog  yr 
Efengyl,  sef  dadleu  ei  ddiragrithrwydd  yn  ngwyneb 
cyhuddiadau.  Y  cysur  oedd  yn  gael  yn  hyn  oedd  yn 
gynhaliaeth  i'w  feddwl  yn  ei  adfyd,  ei  boenau,  a'i  erledig- 
aethau.     Dyna  y  prif  fater. 

Ond  nid  yw  yr  apostol  byth  yn  son  am  dano  ei  hun  yn 
faith,  heb  droi  o  hyd  at  yr  Arglwydd  lesu  Grist.  Y  mae 
yn  yr  adnod  gyntaf  yn  son  am  dŷ  nid  o  waith  llaw,  tra- 
gwyddol  yn  y  nefoedd.  Gallech  feddwl  yn  aml  iawn  ei 
fod  wedi  anghofio  ei  fater.  Pa  gysylltiad  sydd  rhwng  hyny 
â  gweinidogaeth  yr  Efengyl  yn  awr  yr  erledigaeth  yr  oedd 
gweinidogion  danynt  yn  y  dyddiau  hyny? 

Yr  un  fath  drachefn  y  mae  yn  son  am  y  farn  :  "  Y  mae 
yn  rhaid  i  ni  oll  ymddangos  gerbron  brawdle  Crist."  Pa 
gysylltiad  sydd  rhwng  hyny  â  phrofiad  y  Cristion  ? 

Sonia  wedi  hyny  am  gariad  Crist  yn  marw  drosom  ni. 
ünd  y  mae  fel  yn  rhyw  anfoddlon  drachefn  heb  gysylltu  y 
cwbl  â  helynt  yr  apostol  fel  pregethwr  a  gweinidog.  Dyna 
oedd  ei  ddyben  yn  y  benod  o'r  blaen,  pan  y  mae  yn  son 
am  ein  byr  ysgafn  gystudd  ni,  yn  odidog  ragorol,  yn 
gweithredu  tragwyddol  bwys  gogoniant  i  ni.  Cystuddiau 
y  weinidogaeth  yn  fwyaf  uniongyrchol.  Ond  y  mae  yr 
apostol,  wrth  drin  pob  pwnc,  yn  rhoddi  addysgiadau  i  ni  ag 


2l6  PREGETHAU. 

sydd  yn  lles  i  bawb.  "  Tra  nad  ydym  yn  edrych  ar  y 
pethau  a  welir,  ond  ar  y  pethau  ni  welir."  Dyna  sydd  yn 
fy  nghynal  i  i  bregethu, — cadw  fy  ngolwg  ar  bethau  uwch. 
Yno  y  mae  yn  cael  cryfder.  A  dyma  Ile  y  mae  cryfder  i 
bawb,  sef,  wrth  edrych  ar  y  pethau  ni  welir. 

Ac  yna  y  mae  yn  dechreu  y  benod  hon  gyda  hyny, 
"  Canys,  ni  a  wyddom,  os  ein  daearol  dŷ  o'r  babell  hon  a 
ddatodir,  fod  i  ni  adeilad  gan  Dduw,  sef  tŷ  nid  o  waith  llaw, 
tragwyddol  yn  y  nefoedd."  Pe  baent  yn  datod  yr  hen  babell 
bridd  yma,  yr  erlidiwr  yn  fy  rhoddi  i  farwolaeth,  y  mae  i  mi 
dŷ  nid  o  waith  llaw.  Nid  wyf  yn  ofni  a  phryderu  ;  y  mae  fy 
ngolwg  i  draw,  ar  dŷ,  nid  o  waith  llaw,  tragwyddol  yn  y 
nefoedd.  Yna  y  mae  yn  aros  ar  y  mater,  er  cysuro  y 
Cristion  yn  mhob  oes  o'r  byd  mewn  erledigaethau.  Y  mae 
trwy  ei  brofiad  ei  hunan  yn  rhoddi  cysur  i  bawb  yn  yr  olwg 
ar  angau  o'u  blaen  hwy  eu  hunain,  neu  trwy  gladdu 
perthynasau.  Y  mae  wrth  fyned  heibio  fel  yna  yn  taflu 
cysur  o'i  amg^rlch  oddiwrth  bob  pwnc. 

Y  mae  yn  benodol  yn  cyfeirio  at  ddau  beth  yn  y  benod 
hon  ag  sydd  yn  ei  ysgogi  gyda  gweinidogaeth  yr  Efengyl : 
dau  brif  ysgogydd  i  holl  wir  weinidogion  y  Gair.  Y  maent 
yn  perthyn  i  bawb  eto.  Y  mae  y  ddau  beth  y  mae'  yr 
apostol  yn  ddweyd  oedd  yn  effeithio  arno  ef  ei  hunan,  yn 
effeithio  ar  bob  Cristion,  i'w  wneyd  yn  awyddus  i  achub  y 
bobl,  ac  i  lafurio  gyda  gwaith  Crist. 

Un  o'r  ddau  yw  ofn,  a'r  llall  yw  cariad.  Y  maent  yn 
ddau  gwahanol  iawn.  Ond  y  mae  y  ddau  yn  tarddu  o 
lesu  Grist :  "  Canys  rhaid  i  ni  oll  ymddangos  gerbron 
brawdle  Crist ;  fel  y  derbynio  pob  un  y  pethau  a  wnaeth- 
pwyd  yn  y  corph."  Y  mae  yn  rhaid  i  ni  oll  ymddangos, 
myfi  a'm  gwrandawyr.  Y  mae  yn  rhaid  i  ni  oll  gael  ein 
gwneyd  yn  amlwg,  yn  eglur,  i  bawb  gael  gweled  beth  oedd 
y  dyben. 


PREGETHAU.  2\y 

A  dyma  y  gaír  nesaf,  "  A  ni  gan  hyny  yn  gwybod  ofn  yr 
Arglwydd,  yr  ydym  yn  perswadio  dynion."  Dyna  un  peth 
oedd  yn  ysgogi  pregethwyr  yr  oes  yma — gwybod  ofn  yr 
Arglwydd.  Ofn  yr  Arglwydd  lesu  Grist  feddylir,  y  mae 
yn  debyg  iawn.  Pan  y  daw  Efe  ar  y  cwmwl  fel  Barnwr, 
bydd  yn  rhaid  i  bawb  ymddangos  ger  ei  fron.  Y  mae  yma 
ryw  rai  yn  ei  adwaen.  A  ni  yn  gwybod  mor  ofnadwy 
ydyw  cyfarfod  â'r  Arglwydd  lesu  Grist  yn  y  Farn,  yr 
ydym  yn  perswadio  dynion.  Ni  fedrwn  ni  ddim  peidio,  er 
cael  ein  herlid  ;  er  fod  y  tŷ  oddiallan  yn  malurio,  y  dyn 
oddiallan  o  ddydd  i  ddydd  yn  adfeilio. 

Wel,  beth  sydd  yn  eich  ysgogi,  Paul  ?  Wel,  gwj^bod 
yr  ydym  ofn  yr  Arglwydd  ;  mor  ofnadwy  fydd  yr  olwg,  y 
diwrnod  hwnw,  ar  y  Barnwr.  Yr  ydym  yn  cadw  y  ddau 
beth  hyn  o  flaen  ein  llygaid.  Yr  ydym  yn  perswadio 
dynion.  Dyma  yn  awr  egwyddor  newydd,  ac  achosydd  o 
lafur  Paul  fel  gweinidog,  sef,  cariad  Crist  yn  ei  gymhell. 
Ni  fedrwn  ni  yn  ein  byw  ymatal.  Paham  ?  Wel,  y  mae 
cariad  Crist  yn  ein  cymhell  ni.  Nid  ofn  yn  unig,  ond  cariad 
hefyd.  Ac  nid  cael  ein  gyru  yr  ydym,  ond  cael  ein  cymhell. 
Cariad  Crist  at  ddynion  feddylir  yma,  ac  nid  ein  cariad  ni 
at  Grist.  Cariad  Crist  atom  ni  ydyw.  Y  mae  yn  profi 
hyny  yn  yr  adnod  nesaf,  wrth  son  am  ei  effeithiau,  "  Ac 
efe  a  fu  farw  dros  bawb."  Y  mae  meddwl  am  ei  gariad 
mawr  yn  ein  cymhell  ni  i  son  am  dano.  Os  nad  ydych  yn 
sicr  eich  bod  chwi  yn  caru  Crist,  meddyliwch  lawer  am 
gariad  Crist  atom  ni.  Fel  yna  y  daw  y  llall — meddwl  am 
ei  gariad  Ef  Ond  i  ni  gymdeithasu  â  chariad  Crist  at 
bechadur,  y  mae  hyny  yn  creu  cariad  ynom  ninau  at  Grist. 
Yr  wyf  yn  ofni  nad  wyf  yn  caru  Crist.  Wel,  cymer  y  pwnc 
yma  i  feddwl  am  dano,  yr  egwyddor  o  gariad  Crist  atom 
ni,  Ond  i  ni  wneyd  hyny,  fe  gawn  nerth  i  wneyd  rhyw- 
beth  drosto,  beth  bynag.     Cariad  Crist ! 


2l8  PREGETHAU. 

"  Os  bu  un  farw  dros  bawb,  yna  meirw  oedd  pawb."  Y 
mae  bron  yn  sicr  mai  dyna  yr  ystyr  yma.  Os  bu  un  farw 
dros  bawb,  yna  y  bu  pawb  farw,  sef,  y  pawb  y  bu  farw 
drostynt.  Y  pawb  hyny,  fe  fu  farw  drostynt.  Dyma  fel  y 
mae  pob  esboniwr  yn  esbonio  y  geiriau  yn  ddieithriad.  Yr 
oedd  marw  dros  yn  cynwys  marw  ynddo.  Os  bu  ef  farw 
dros  bawb,  y  mae  yna  bawb  wedi  marw  ynddo  yntau. 
"  Ac  efe  a  fu  farw  dros  bawb,  fel  na  byddai  i'r  rhai  byw 
fyw  mwyach  iddynt  eu  hunain,  ond  i'r  hwn  a  fu  farw 
drostynt,  ac  a  gyfodwyd."  Bûm  ni  farw  ynddo,  ac  yr  oedd 
hyny  yn  cynwys  ein  bod  ni  i  fyw  iddo,  ac  nid  i  ni  ein 
hunain.  i\m  hyny,  yr  ydym  ni  yn  ymgysegru  i  bre- 
gethu  Crist.  Yr  ydym  yn  teimlo  effeithiau  ei  gariad  yn 
ein  codi  i  wneyd  a  allom  i'w  ogoniant.  Nid  ydym  am  fyw 
i  ni  ein  hunain,  ond  i'r  hwn  fu  farw  drosom.  Dyna  ein 
hamcan.  Doed  fel  y  delo,  yr  ydym  wedi  ymgysegru  iddo. 
Yn  gyntaf,  fel  Pregethwyr.  Ond  rywfodd,  y  mae  pob  peth 
a  ddywed  Paul  am  dano  ei  hun  yn  addysg  i  bawb.  Wedi 
hyny,  y  mae  yn  son  am  effeithiau  y  cyfnewidiad  :  Marw 
gyda  Christ,  a  byw  gydag  ef  Yr  ydym  wedi  dyfod  i  fyd 
newydd,  pob  peth  yn  newydd.  Yr  ydym  wedi  dyfod  i  fyw 
y  pethau  newydd.  "  Am  hyny,  nyni,  o  hyn  allan,  nid  ad- 
waenom  neb  yn  ol  cnawd  ;  ac  os  buom  hefyd  yn  adnabod 
Crist  yn  ol  y  cnawd,  eto  yn  awr,  nid  ydym  yn  ei  adnabod 
ef  mwyach."  Yr  ydym  wedi  myned  i  fyd  arall — byd 
ysbrydol.  Golwg  ysbrydol  ydyw  ein  golwg  ar  bob  peth. 
Nid  ŷm  yn  adnabod  neb  yn  ol  y  cnawd.  Y  m.ae  y  rhan 
fwyaf  yn  esbonio  y  geiriau  fel  yn  cyfeirio  at  luddewon  a 
chenhedloedd.  Nid  ydym  yn  adnabod  neb  yn  ol  y  peth 
ydym  mewn  cysylltiad  â'r  byd  a'r  bywyd  hwn,  pa  un  ai 
tlawd  ai  cyfoethog,  mawr  ai  bach,  a  phethau  felly.  Nid 
ydym  yn  adnabod  neb  fel  yna.  Byw  i  Grist,  a  gwneyd  a 
allom  erddo  yw  ein  hamcan.     Nid  ydym  yn  prisio  neb  yn 


PREGETHAU.  219 

ol  y  cnawd.  Ac  os  buom  hefyd  yn  adnabod  Crist  yn  ol  y 
cnawd,  eto  yn  awr,  nid  ydynn  yn  ei  adnabod  ef  mwyach. 
Yr  ydym  wedi  cael  golwg  newydd  arno.  Buom  yn  ei 
adnabod  yn  ol  y  cnawd.  Buom  yn  edrych  arno  fel  dyn,  a 
dim  ychwaneg  ;  buom  yn  edrych  arno  yn  unig  yn  ei  natur 
ddynol,  fel  lesu  o  Xazareth.  Ond  erbyn  hyn  yr  wyf  wedi 
cael  golwg  newydd  arno.  Y  mae  Crist  yn  rhywbeth  mwy 
i  ni  heddyw.  Nid  dyn  ydyw,  ond  Duw  mewn  cnawd, 
Ceidwad,  Offeiriad,  Prophwyd,  Brenin.  Y  mae  Crist  yn 
Fyw3'd  i  ni.  Nid  wyf  yn  ei  adnabod  yn  ol  yr  olwg  oddi- 
allan.  "  Ac  od  oes  neb  yn  Nghrist,  y  mae  efe  yn  greadur 
newydd ;  yr  hen  bethau  a  aethant  heibio  ;  wele,  gwnaeth- 
pwyd  pob  peth  yn  newydd." 

Y  mae  yma  Greadigaeth  newydd.  Dyma  waith  newydd 
y  Creawdwr  mawr.  Pob  un  sydd  wedi  credu  yn  Mab  Duw, 
y  mae  yn  greadigaeth  newydd.  Wel,  pwnc  mawr  i  ni  ydyw 
bod  yn  Nghrist.  Yr  ydym  yn  son  llawer  am  hyny, — bod 
yn  Nghrist.  Cawn  wneyd  ychydig  sylwadau  ymarferol  ar 
hyn,  er  mwyn  i  ni  gael  adnabod  ein  hunain,  a  gweled  ein 
hunain,  rhag  ofn,  wedi  y  cwbl,  ein  bod  yn  ein  twyllo  ein 
hunain. 

A  ydym  ni  yn  Nghrist  ai  peidio  ?  O,  gynulleidfa  anwyl, 
y  mae  cymaint  ag  a  dâl  eich  eneidiau  yn  troi  ar  fod  yn 
Nghrist.  "Nid  oes  dim  damnedigaeth  i'r  rhai  sydd  yn 
Nghrist  lesu."  Yr  wyf  yn  ofni  nad  yw  pawb  ddim  ynddo. 
Byddai  yn  ormod  credu  fod  pob  proffeswr  yn  Nghrist. 
Byddai  yn  dda  i  bawb  ohonom  brofi  ein  hunain,  a  dyfod  at 
y  mater  hwn,  a  gofyn,  A  ydwyf  yn  Nghrist  ?  Fe  ddaw 
ystormydd  yn  union — A  ydwyf  yn  Nghrist  ?  Pa  fodd  y 
mae  i  ni  wybod  ? 

Dyna  ydyw  yr  adnod  hon — prawf  i  bob  dyn  ei  fod  yn 
Nghrist, — "  Od  oes  neb  yn  Nghrist,  y  mae  efe  yn  greadur 


220  PREGETHAU. 

newydd  ;  yr  hen  bethau  a  aethant  heibio  ;  wele,  gwnaeth- 
pwyd  pob  peth  yn  newydd."  Nid  yn  unig  y  mae  wedi 
gwella,  ond  y  mae  yn  greadur  newydd.  Nid  wedi  ei 
drwsio  oddiallan  a'i  harddu.  Y  mae  hyn  yn  dda  iawn  ;  ond 
y  mae  mwy  mewn  crefydd  ;  y  mae  yn  dyfod  yn  greadur 
newydd.  Creadigaeth  newydd  ;  y  mae  efe  yn  greadur  ;  nid 
y  mae  creadur  newydd  ynddo  ;  ond  y  mae  efe,  y  dyn  i  gyd, 
yn  greadur  newydd.  Y  mae  pob  peth  yn  newydd. 
Gobeithio  fod  yma  rywbeth  newydd  yn  rhyw  un.  Nage, 
y  mae  pob  dyn  sydd  yn  Nghrist  yn  ddyn — gorph  ac  enaid, 
oddimewn  ac  allan,  yn  gyfangwbl,  yn  greadur  newydd. 

Edrychwch  ar  natur  ac  ansawdd  y  greadigaeth  newydd. 
Ni  a  gymerwn  yr  hen  greadigaeth  yn  help  i  edrych  ar  y 
mater  yma.  Y  greadigaeth  gyntaf,  a  gwaith  Duw  fel  y 
dangosir  yn  nechreu  Genesis.  Y  mae  yma  ryw  debyg- 
rwydd  ;  ond  y  mae  yma  ragoriaeth.  Dyma  y  greadigaeth 
fawr,  y  nefoedd  a'r  ddaear  newydd.  Ond  y  mae  y  llall  yn 
rhoddi  awgrym  i  ni,  neu  gysgod,  i  ddangos  pa  fath  ydyw  y 
greadigaeth  newydd. 

Nid  awn  i  sylwi  yn  fanwl  ar  waith  pob  diwrnod  yn  yr 
hen  greadigaeth  ;  ond  gallwn  grynhoi  y  cwbl  i  dri  pheth. 
laf,  Goleuni.  2il,  Bywyd.  3ydd,  Enaid.  Dyna  y  gread- 
igaeth.  Dyna  hanes  creadigaeth.  Beth  wnaeth  Duwyn  y 
chwe'  diwrnod  ?  Goleuni  a  bywyd.  Goleuni  i  ddechreu,  yna 
bywyd  trwy  y  cwbl :  llysiau  a  bywyd  anifeilaidd  y  môr  a'r 
tir.     Ac  yn  ddiweddglo  ar  y  cwbl,  dyma  ddyn  yn  enaid  byw. 

Wel,  beth  yw  creadur  newydd  ?  Yr  un  peth  mewn 
ystyr  llawer  uwch.  Yn  gyntaf,  Goleuni  yn  Nghrist ;  yn 
ail,  Bywyd  yn  Nghrist  ;  ac  yn  drydydd,  Enaid  yn  Nghrist. 
Dyna  greadur  newydd.  Dyna  y  peth  cyntaf  yn  y  gread- 
igaeth,  goleuni  ysbrydol.  Dyna  y  peth  cyntaf  y  mae  Duw 
yn  ei  wneyd  yn  nhröedigaeth  peohadur  ydyw  ei  oleuo  ef 


PREGETHAU.  231 

Y  mae  y  tri  yna  gyda'u  gflydd  yn  loan.  Goleuni,  a 
bywyd,  ac  ysbryd.  Dyna  swm  Efengyl  loan  o'i  dechreu 
i'w  diwedd.  Y  mae  y  penodau  cyntaf  yn  son  am  Grist  fel 
Goleuni,  ac  yna  am  dano  fel  Bywyd  ;  ac  yna  y  mae  yn  son 
am  Ysbryd  Crist  yn  trigo  yn  y  credadyn.  Ond  y  peth 
cyntaf  yw  goleuni.  Goleu  yn  dyfod  i'r  meddwl  ar  bethau 
ysbrydol  ;  gweled  pethau  tragwyddoldeb.  Y  mae  y  pwnc 
yna  gan  yr  apostol  yn  y  fan  yma.  "  Tra  na  byddom  yn 
edrych  ar  y  pethau  a  weh"r,  ond  ar  y  pethau  ni  welir  ;  canys 
y  pethau  a  welir  sydd  dros  amser,  ond  y  pethau  ni  welir 
sydd  dragwyddol."  Goleu  newydd  ar  y  cwbl.  "  Nid  ydym 
yn  adnabod  neb  yn  ol  y  cnawd."  A  gawsoch  chwi  olyg- 
iadau  newydd  ?  A  ydych  wedi  newid  eich  barn  am  y  byd 
ac  am  bechod  ?  A  ddarfu  i  chwi  weled  pethau  y  byd 
ysbrydol,  heblaw  clywed  hanes  am  danynt  ?  Y  mae  pawb 
yn  gweled  yr  hanes  yn  y  Beibl  ;  ond  nid  ydynt  yn  gweled 
y  pethau.  Y  mae  yma  fwy  na  gweled  pynciau  :  y 
mae  y  dyn  anianol  yn  gweled  y  pynciau.  Y  mae 
yn  bosibl  adrodd  y  pwnc  am  gyflwr  dyn  heb  weled  y 
cyflwr  ei  hunan,  dim  ond  hanes  y  pwnc  am  dano.  Y  mae 
yn  bosibl  i  chwi  weled  y  pwnc,  a  threfn  lesu  Grist  i  gadw 
pechadur,  heb  olwg  ysbrydol  ar  lesu  Grist  ei  hunan.  O 
gweddiwch  am  y  goleu  i  weled  y  cyflwr  drwg,  i  weled 
pechod  a  thragwyddoldeb. 

Y  mae  yn  bosibl  i  chwi  weled  byd  arall.  Y  mae  yma 
rai  wedi  gweled  tragwyddoldeb.  Dyna  ydyw  golwg 
ysbrydol — gweled  Duw  yn  Dduw  Mawr.  A  ddarfu  i  chwi 
ei  weled  ?  Chwi  glywsoch  am  dano.  A  gawsoch  chwi 
oleu  i  weled  Duw  ?  A  fyddwch  chwi  yn  gweled  Duw 
o'ch  blaen  yma  ?  Pa  le  bynag  yr  ewch,  a  fyddwch 
chwi  yn  gweled  Duw  yno  ?  "  Gwyn  eu  byd  y  rhai  pur  o 
galon,  canys  hwy  a  welant  Dduw."  Dyma  ydyw  goleu 
ysbrydol  y  greadigaeth  newydd. 


222  PREGETHAU. 

2.  Bywyd  yn  Nghrîst.  Y  mae  hyn  yn  y  greadigaeth 
newydd.  Pa  le  bynag  y  mae  dyn  wedi  cael  tro,  y  mae  yno 
fywyd  newydd.  Y  mae  dau  beth  ynddo.  Yn  gyntaf, 
Bywyd  oddifewn  ;  ac  yn  ail,  Bywyd  oddiallan.  Byddwch 
yn  arfer  y  gair  bywyd  yn  y  ddau  ystyr  :  bywyd  ynoch  ;  a 
bywyd  wedi  hyny,  pan  yn  y  golwg,  ei  rodiad  a'i  fuchedd. 
Pa  sut  y  mae  yn  byw  ?  Y  mae  y  ddau  yn  myned  gyda'u 
gilydd.  Nid  oes  bywyd  mewnol  nad  yw  yn  eíifeithio  ar  yr 
holl  fuchedd.  Byw  yn  dduwiol.  Y  mae  yma  fywyd  o  lesu 
Grist,  ac  i  lesu  Grist.  O'r  Arghvydd  lesu  Grist  y  daeth, 
fel  y  mae  yr  adnodau  o'r  blaen  yn  dangos.  O  angeu  Crist 
y  cawsom  ni  ein  bywyd.  Y  mae  y  bywyd  hwnw  yn  rhedeg 
yn  fawl  ac  anrhydedd  i'r  hwn  fu  farw  drosto.  Pa  fodd  yr 
ydych  yn  byw  ?  Dyna  y  prawf  dy  fod  yn  Nghrist,  fod  tro 
yn  y  bywyd,  a  chyfnewidiad.  Pa  sut  y  mae  gyda  hyn  ? 
A  adawsoch  chwi  yr  hen  bethau  ?  A  ydyw  pob  peth  yn 
newydd  ? 

Beth  ydyw  y  bywyd  newydd  ?  Y  ffordd  oreu  ydyw 
cymeryd  geiriau  Paul  ar  y  mater.  Fel  hyn  y  mae  efe  yn 
dangos  am  y  greadigaeth  newydd  :  "  Dodi  ohonoch  heibio, 
o  ran  yr  ymarweddiad  cyntaf,  yr  hen  ddyn,  yr  hwn  sydd 
lygredig  yn  ol  y  chwantau  twyllodrus  ;  ac  ymadnewyddu 
yn  ysbryd  eich  meddwl  ;  a  gwisgo  y  dyn  newydd,  yr 
hwn  yn  ol  Duw  a  grëwyd  mewn  cyfiawnder  a  gwir 
sancteiddrwydd." 

Dyna  ydyw  y  greadigaeth  newydd  :  cyfiawnder  a  gwir 
sancteiddrwydd.  "  Oherwydd  paham,  gan  fwrw  ymaith 
gelwydd,  dywedwch  y  gwir  bob  un  wrth  ei  gymydog."  A 
ydych  chwi  wedi  rhoddi  heibio  y  cehvydd  ?  Mi  garwn 
wybod  a  ydwyf  yn  greadur  newydd.  Dyma  reol  Duw  : 
Dywedwch  y  gwir  bob  un  wrth  ei  gymydog.  Digiwch  ac 
na  phechwch  ;  na  fachluded  yr  haul  ar  eich  digofaint  chwi. 
Yr  hwn  a  ladratäodd,  na  ladratcd  mwyach.    Na  ddeued  un 


PHEGETHAU.  223 

ymadrodd  llygredig  allan  o'ch  genau  chwi.  Nid  oes  un 
dyn  cehvyddog  yn  Nghrist.  Y  mae  yn  anmhosibl.  Dyn 
yn  Nghrist  yn  dweyd  cehvydd  !  Na  ;  nid  yw  efe  ddim. 
Dyn  yn  siarad  pethau  Uygredig,  nid  yw  efe  ddim  ynddo 
Ef.  Dyma  y  dyn  duwiol  :  "  Na  ddeued  un  ymadrodd 
llygredig  allan  o'ch  genau."  "  Tyner  ymaith  oddiwrthych 
bob  chwerwedd,  a  IHd,  a  dig,  a  llefain,  a  chabledd,  gyda 
phob  drygioni."  Dyma  ydyw  y  bywyd  newydd,  a  byvvyd 
y  Cristion. 

Diolch  fod  un  yn  medru  creu.  Fe  fuasai  yn  bur  dlawd 
arnom  oni  b'ai  hyny.     Ond  y  mae  Duw  yn  medru  creu. 

Y  mae  yma  Greawdwr  i  wneyd  trefn  ar  hen  galon  ddrwg. 
Ond  heblaw  goleuni  a  bywyd,  y  mae  yma  un  peth  eto. 

3.  Enaid  ysbrydol.  Y  mae  enaid  y  dyn  yma  yn  enaid 
newydd  mewn  ystyr.  Y  mae  yn  enaid  ysbrydol.  Y  mae 
yn  cymdeithasu  â'r  Ysbryd  Glân  ;  y  mae  yn  byw  yn  yr 
Ysbryd  Glân  ;  ac  y  mae  dehv  Duw  arno.  Y  mae  wedi  ei 
adnewyddu  i  ddehv  yr  hwn  a'i  creodd.  Dyma  y  dyn 
ysbrydol.  Yr  oedd  y  dyn  cyntaf  yn  enaid  byw  ;  ond  y 
mae  yr  Adda  diweddaf  yn  Ysbryd  yn  bywhau  ;  ac  y  mae 
ei  Ysbryd  yn  trigo  yn  y  dyn  duwiol.  "  Y  sawl  a  arweinir 
gan  Ysbryd  Duw,  y  rhai  hyn  sydd  blant  i  Dduw."  Ac  y 
mae  presenoldeb  a  gwaith  Ysbryd  Duw  ynom  ni  yn 
ysbrydoli  ein  hysbrydoedd  ninau.  Y  mae  ei  ewyllys,  ei 
reswm,  ei  serchiadau,  ei  hoU  enaid  yn  cymdeithasu  á  Duw. 

Y  mae  llawer  o  ddadleu  wedi  bod  yn  Nghymru,  a  ydyw  yn 
bosibl  i  enaid  dyn  gymdeithasu  â'r  Anfeidrol.  Mewn  ystyr 
ni  aHwn  ddeall  Duw,  na  meddu  un  dychymyg  am  dano. 
Eto,  y  mae  rhywbeth  tebyg  i  Dduw  yn  y  creadur  newydd 
mewn  ystyr  arall.  Pa  sut  hyny  ?  Yr  ydym  yn  gwahan- 
iaethu  rhwng  y  priodoHaethau  cyfranogol  a'r  priodoH"aethau 
anghyfranogol.  Y  priodoHaethau  anghyfranogol,  nid  ydym 
yn  debyg  i  Dduw  ynddynt.     Nis  gaHwn  byth  ddeaü  HoH- 


224  PREGETHAU. 

bresenoldeb.  Nid  oes  genym  un  syniad  am  ei  Hollbresen- 
oldeb,  a'i  Hollwybodaeth.  Sut  yr  oedd  Duw  yn  gwybod 
pethau  cyn  eu  bod  ?  Dyna  rywbeth  nad  oes  dim  tebyg 
iddo  yn  neb  dynion.  Sut  y  mae  Düw  yn  llanw  pob  man  ? 
Yr  oll  o  Dduw  yn  mhob  lle — nis  gallwn  ni  mo'i  ddeall. 
Nid  oes  yma  ddim  tebyg  iddo  mewn  dynion.  Ond  y  mae 
yn  dda  genym  ddweyd  am  y  priodoliaethau  cyfranogol,  fod 
yn  bosibl  i  ni  fod  yn  debyg  i'r  Anfeidrol  mewn  cyfiawnder 
a  sancteiddrwydd,  gwirionedd,  a  chariad.  Y  mae  y  creadur 
newydd  yn  dwyn  delw  yr  hwn  a'i  crëodd  yn  y  pethau  hyn. 
Y  mae  delw  sanctaidd  Duw  ar  enaid  y  Cristion.  Y  mae 
delw  gwirionedd  Duw  wedi  ei  hargraphu  arno.  Y  mae 
delw  cariad  Duw  ar  bob  creadur  newydd.  Dyma  ydyw  yr 
enaid  ysbrydol,  enaid  ydyw  wedi  ei  godi  ar  ddelw  yr  hwn 
a'i  crëodd. 

Dyma  fi  yn  dyfod  yn  ol  at  y  dechreu.  Sut  y  mae  cael 
y  pethau  hyn  ?  Beth  yw  y  dyben  o  son  am  bethau  fel  hyn, 
os  nad  oes  modd  eu  cael  ?  Sut  y  mae  i  mi  fod  yn  greadur 
newydd  ?  Beth  sydd  i  mi  i'w  wneyd  i  gael  tro,  i  gael  cyf- 
newidiad  fel  yna  ?  Dyma  fi  yn  foddlon  gadael  pob  peth  ; 
a  charwn  yn  fy  nghalon  gael  bod  yn  ddyn  arall.  Pa  sut  yr 
ydwyf  i  gael  y  peth  yna  ? 

Y  mae  yr  ateb  yn  adnod  y  testyn  :  yn  Nghrist.  Ynddo 
Ef  mi  fyddi  yn  ddyn  newydd.  Rho  dy  hunan  i  Grist. 
Cred  ynddo.  Sut  y  mae  i  mi  fod  ynddo  ?  Wel,  trwy 
gredu.  Dyro  dy  hunan  iddo  yn  bechadur  damniol  fel  yr 
wyt.  Rhed  ato  ;  ymguddia  dan  ei  gysgod.  O,  y  mae  yn 
derbyn  pechaduriaid  !  Y  mae  digon  o  le  yn  ei  fynwes  fawr 
i'r  gynulleidfa  yma  i  gyd.  Yn  Nghrist — yn  yr  undeb  â 
Christ.  Ond  rhoddi  dy  hunan  yn  bechadur  i  Grist,  byddi 
yn  greadur  newydd.  Oddiyma  y  daw  y  tro.  Peidiwch  a 
cheisio  troi  eich  hunain.  Dowch  ato  Ef  fel  yr  ydych. 
Diangwch  o  bob  man  ato  Ef     Rhedwch  i'w  glwyfau  am 


PREGETHAU  225 

eich  bywyd.  Ond  cael  cyffyrddiad  âg  Ef,  y  mae  rhinwedd 
ynddo  i'n  gwneyd  ninau  yn  greaduriaid  newydd.  Y  mae 
rhai  wedi  bod  yn  ceisio  gwneyd  hyn,  ond  heb  íbd  o  ddifrif, 
feallai.  Byddwch  o  ddifrií.  Rhoddwch  eich  hunain  iddo. 
Y  mae  Ysbryd  Duw  yn  foddlon  i  ddyfod  i  breswylio  ynoch. 
Bendith  yr  Arglwydd  ar  hyn.     Amen. 


PREGETH  XXVI. 


2  Pedr  iii.  17,  18 :  "  Chwychwi  gan  hyny,  anwylyd,  a  chwi  yn  gwybod 
y  pethau  hyn  o'r  blaeu,  ymgedwch  rhag  eich  arwain  ymaith  trwy 
amryfusedd  yr  annuwiol,  a  chwympo  ohonoch  oddiwrth  eich 
sicrwydd  eich  hun.  Eithr  cynyddwch  mewn  gras  a  gwybodaeth 
ein  Harglwydd  a'n  Hiachawdwr  lesu  Grist.  Iddo  ef  y  bydào 
gogoniant  yr  awrhon  ac  yn  dragywyddol.     Amen." 

YMAE  y  geiriau  yn  briodol  iawn  i  chwithau  heddyw. 
Yr  ydych  chwi  yn  gwybod  y  pethau  hyn  o'r  blaen. 
Yr  ydych  yn  eu  gwybod.  Yr  ydych  fel  cynulleidfa  yn 
gwybod  ;  yr  ydych  wedi  eich  dysgu  a'ch  egwyddori.  Ond 
y  perygl  ydyw  aros  yn  hyny,  heb  yr  ymarferiad  hwn — heb 
weithredu  felly.  Ymgedwch  rhag  eich  arwain  ymaith  er 
eich  bod  yn  eu  gwybod  o'r  blaen.  Nid  yw  eich  sefyllfa  yn 
ddiberygl  i  gael  eich  arwain  ymaith. 

Dengys  y  geiriau  ddau  beth  ;  a  disgynwn  arnynt  yn  awr 
ar  unwaith.     Mae  yr  apostol  yn  dangos — 

/.  Pa  beth  y  mae  crefyddwyr  i  gilio  oddiwrthynt. 

II.  Pa  beth  i  aincanu  ato. 

Dyma  waith  ;  dyma  sydd  yn  gofyn  sylw.  Dyma  waith 
y  gelwir  ato  bawb  sydd  yn  proffesu.  Pawb  sydd  yn 
meddwl  dyfod  yn  mlaen  at  fwrdd  yr  Arglwydd  heddyw,  y 
mae  ganddynt  rywbeth  i  ymgadw  oddiwrtho,  ac  i  fod  ar  eu 
gwyh'adwriaeth  rhagddo  yn  wastadol  ;  ac  hefyd,  y  mae 
yma  waith  y  gelwir  ni  ato,  fel  amcan  i  ymofyn  am  ei 
gyrhaedd.  Yr  hyn  y  gelwir  ni  i  gilio  oddiwrtho  ydyw 
amryfusedd  yr  annuwiol ;  a'r  hyn  y  gelwir  ni  i  amcanu  ato 
ydyw  cynyddu  mewn  gras  a  gwybodaeth  ein  Harglwydd 
a'n  Hiachawdwr  lesu  Grist. 


PREGETHAU.  227 

/.  Vr  hyn  y  gelwir  credinwyr  yn  benodol,  yn  y  geiriau 
hyn,  i  ymgadw  oddiwrtho,  ac  i  gilio  rhagddo  ;  i  gilio,  ac  i 
yinbellhau  oddiwrího :  "  Ymgedwch  rhag  eich  arwain 
ymaiíh  " — eich  arwain  ymaith  oddiwrth  grefydd,  oddiwrth 
lesu  Grisí,  drwy  amryfusedd  yr  annuwiol. 

Y  mae  yn  son  am  yr  annuwiol  yn  y  rhan  o'r  blaen  o'r  benod ; 
annuwiolion  y  dyddiau  diweddaf.  Xid  wyf  yn  gwybod  fod 
y  Beibl  yn  són  am  saint  y  dyddiau  diweddaf ;  ond  y  mae 
yn  arwyddo  fod  annuwiolion  y  dyddiau  diweddaf.  Y  mae 
nôd  yn  cael  ei  roddi  arnynt  yn  amlwg  yn  y  testyn  :  "  Gan 
wybod  hyn  yn  gyntaf,"  yn  benaf  Dyma  beth  neillduol  y 
gelwir  ein  sylw  ato.  Os  ydych  am  ddal  heb  eich  dyrysu 
a'ch  maglu,  cofiwch  hyn  yn  gyntaf,  y  daw  yn  y  dyddiau 
diweddaf  watwarwyr.  Dyna  y  dosbarth  penodol  o  annuw- 
iolion  y  gelwir  ni  i  ymgadw  oddiwrthynt. 

Wel,  yr  ydym  ni  yn  y  dyddiau  hyn  yn  gweled  nad  oes 
dim  yn  fwy  amlwg  na  hyn — ysbryd  gwatwar.  Y  mae 
dynion  yn  ddigon  hyf  i  watwar  pethau  sanctaidd.  Ym- 
gedwch  oddiwrthynt.  Y  mae  llawer  iawn  o  lyfrau  felly  yn 
cael  eu  cyhoeddi.  Y  mae  rhyw  fath  o  ddawn  ynddynt ; 
ond  y  mae  y  dyn  yn  gwasanaethu  Satan  ;  a'r  ffordd  a 
gymer  ydyw  gwatwar.  Nid  ymresymu  y  mae,  ond  gwat- 
war.  Ciliwch  oddiwrth  yr  ysbryd  yna.  Bobl  ieuainc,  os 
gwelwch  ddynion  a  thuedd  felly  ynddynt,  ciliwch  oddi- 
wrthynt.  Nid  oes  dim  sydd  yn  llygru  mwy  arnom  nag 
ymgymysgu  â  dynion  gwatwarus — dynion  yn  gwatwar  y 
Beibl.  Felly  y  dywedir  yma,  "  Ac  yn  dywedyd,  Pa  le  y 
mae  addewid  ei  ddyfodiad  ef  ?"  Dyna  y  pethau  sydd  yn 
myned  yn  mlaen  yn  y  dyddiau  hyn.  Dyna  grynhodeb  o'u 
dywediadau  yn  awr.  Nid  yn  unig  y  mae  eisieu  cilio  o'u 
cyfeillach,  ond  y  mae  eisieu  cilio  oddiwrth  eu  hysbryd.  Y 
mae  yn  bosibl  i'w  hysbryd  ymaflyd  yn  y  dynion  mwyaf 
duwiol.      Rhyw  amheuaeth,  ai.ghiediniaeth,  ac  amharch  i 


228  PREGETHAU. 

bethau  sanctaidd.  Gwyliwch  rhagddynt.  Os  daw  amheu- 
aeth  i'ch  meddwl,  peidiwch  rhoddi  lle  iddo,  peidiwch  edrych 
arno.  Ymgedwch  oddiwrth  bob  peth  felly  ynoch  eich 
hunain.  Tuedd  at  bechod,  at  bleserau  pechadurus,  rhyddid 
pechadurus — dyma  wreiddiau  anghrediniaeth  yr  oes.  Nid 
ydynt  yn  hoffi  sancteiddrwydd.  Mae  yr  hen  elyniaeth 
sydd  rhyngddynt  yno.  Y  maent  yn  rhodio  yn  ol  eu 
chwantau  eu  hunain.  Ymgedwch  oddiwrthynt ;  oherwydd 
dyna  ddiwedd  yr  ysbryd  yma  :  "  Cwympo  ohonoch."  Nid 
ar  unwaith,  ond  yn  raddol.  Y  mae  dyn  ar  y  cyntaf  yn  colli 
blas  ar  ddyledswyddau  ysbrydol  crefydd,  yn  esgeuluso 
gweddi  ddirgel,  a  darllen  y  Beibl,  yn  esgeulus  o'i  gyd- 
gynulliad ;  colli  blas  ar  ymddiddanion  crefyddol,  &c. 
Gwyliwch  rhag  y  ffordd  yna.  Dyna  ddwy  ffordd.  Y 
maent  yn  edrych  yn  debyg  iawn  ar  y  dechreu.  Ond  y 
maent  yn  pellhau  yn  raddol.  Edrychwch  beth  fydd  y 
diwedd. 

Dyna  ddiwedd  pob  gwatwar,  pob  ysgafnder,  pob  di- 
brisdod  o  bethau  crefydd,  pob  siarad  hyf,  annuwiol,  pob 
ymgyfeillach  halogedig, — dyma  y  diwedd,  "  Cwympo 
ohonoch."  Ai  dyna  ddiwedd  rhai  o'r  ieuenctyd  yma  ? 
Wel,  ymgedwch  yn  ofalus  rhag  y  pethau  yna. 

Arweinir  ni  yn  mlaen.  Beth  sydd  i  grefyddwr  i  ym- 
gyrhaedd  ato  : 

//.  Cynyùuu  mewn  gras  a  gwybodaeth  em  Harglwydd 
dn  Hiachawdwr  lesu  Grist. 

Dyma  wendid  llawer  o  grefyddwyr :  y  maent  yn  byw  yn 
nacaol.  Y  mae  yn  haws  ymladd  â  phechod,  a  chiHo  oddi- 
wrth  ddrwg,  heb  ymaflyd  yn  ein  dyledswyddau  yn  gadarn- 
haol.  Y  mae  yn  rhaid  i  ni  gael  gweithio.  A'r  ffordd  i 
gadw  y  meddwl  oddiwrth  y  pethau  sydd  yn  ei  halogi, 
ydyw  ei  roddi  ar  waith  i  gynyddu   mewn  ymdrech  gwas- 


PREGETHAU.  229 

tadol    am    fwy    o    ras   a  gwybodaeth  eia    Harglwydd   a'n 
Hiachawdwr  lesu  Grist. 

Carwn  i  chwi  feddwl,  gyfeiHion,  mai  dyledswydd  ydyw 
cynydd.  Y  mae  hwn  yn  beth  i  ni  fod  gydag  ef,  ymdrechu 
am  ei  gael  ;  y  mae  yn  bechod  peidio.  Fel  hyny  yr  ydym 
yn  cael  ein  hunain  yn  gyffredin,  y  byddai  yn  ddymunol 
cael  cynydd, — pe  y  gwelai  yr  Arglwydd  yn  dda  ei  roddi. 
Ond  nid  oes  dim  i'w  wneyd  ond  dysgwyl  nes  y  daw,  a  bod 
yn  dawel,  a  gobeithio  y  daw  cynydd  rywbryd.  Na  ;  eich 
dyledswydd  ydyw  cynyddu.  Ymdrechwch  am  y  cynydd. 
Duw  sydd  yn  ei  roddi.  Nid  yw  yn  ei  roddi  i'r  segur.  Nid 
ar  hvybr  diogi  y  cawn  ef.  Yr  ydym  i  gynyddu,  a  meddwl 
am  hyn  yn  wastadol.  Yn  yr  ymdrech  y  daw,  ac  nid  heb 
hyny. 

Cynyddu,  cynyddu  !  Dylem  feddwl  am  gy nyddu 
yn  wastadol  ;  a  meddwl  am  fyned  i'r  oedfa  er  mwyn 
cynyddu,  a  darllen  y  Beibl.  Dylem  ddarllen  y  Beibl, 
a  gallwn  wneyd  hyny,  a  dylem  gynyddu  mewn  crefydd. 
Cynyddwch  !  Dyma  ydyw  crefydd  iawn  !  Prawf  fod 
bywyd  yn  y  grefydd  ydyw  y  cynydd  ;  a  hwnw  yn 
gynydd  cyflawn.  Dyna  natur  gwir  gynydd  :  cynydd  ar  y 
dyn  i  gyd,  oddifewn  ac  oddiallan.  Y  mae  y  cynydd  yn 
cyrhaedd  pob  cyneddf  yn  yr  enaid.  Y  mae  yr  holl  ddyn 
newydd  yn  cynyddu  gyda'u  gilydd. 

Y  mae  cynydd  afiachus  yn  bod.  Dyma  ydyw  cynydd 
iawn,  cynydd  iachus  :  bod  yr  holl  ddyn  yn  cynyddu 
gyda'u  gilydd — cynydd  cyflawn.  Y  mae  yr  apostol  yn 
dangos  hyn.  Y  mae  yn  rhywle  yn  dangos  fel  y  mae  y 
cynydd  yn  cyrhaedd  yn  dufewnol  ac  yn  allanol  ;  yn 
dufewnol  yn  gyntaf.  Y  mae  yn  cynyddu  oddifewn,  yn 
cynyddu  i  mewn,  yn  cynyddu  mewn  crefydd  ysbrydol.  Y 
mae  yn  dweyd,  Chwanegwch  at  eich  cynydd.     Dyna   y 


23 O  PREGETHAU. 

cynydd  oddifewn.  "  Chwanegwch  at  eich  fifydd  rinwedd  ; 
ac  at  rinwedd  wybodaeth  ;  ac  at  wybodaeth  gymedroldeb," 
&c.  Ac  ar  ymyl  y  ddalen,  Chwanegwch  yn  eich  ffydd. 
Ac  y  mae  yn  debyg  mai  dyna  yr  ystyr.  Y  mae  yn  myned 
yn  fwy  tufewnol  o  hyd  ;  un  gras  yn  y  gras  arall.  Chwan- 
egwch  yn  eich  ffydd.  Ychwanegwch  yn  eich  ffydd.  Yr 
wyf  yn  methu  cael  gafael  yn  y  geiriau  :  y  maent  yma  yn 
rhywle.  Darllenwch  hwynt  eto.  Y  mae  y  cynydd  yn  myned 
o  hyd  yn  fwy  tufewnol.  Gras  mewn  gras.  Gras  yn  y  gras 
arall,  nes  o'r  diwedd  y  mae  yn  myned  yn  gariad  brawdol ; 
ac  yn  hwnw  gariad  :  dyna  y  mwyaf  tufewnol.  Y  mae  y 
cwbl  yn  derbyn  eu  nerth  o  hyny. 

Wel,  nid  yw  ond  ofer  i  ninau  ymdrechu  am  yr  allanol 
heb  y  tufewnol.  Mynwch  y  grasau  tufewnol  yma.  Pe 
caem  y  rhai  yna,  daw  yr  allanol.  Y  geiriau  nesaf  ar  ol  y 
rhai  yna  gan  yr  apostol  j^'dynt,  "Canys  os  yw  y  pethau 
hyn  genych,"  y  maent  yn  peri  na  byddoch  na  segur 
na  diffrwyth  yn  ngwybodaeth  ein  Harglwydd  lesu 
Grist.  Pan  y  bydd  dyn  yn  myned  ar  gynydd  gwastadol 
oddifewn,  y  mae  hyny  yn  sicr  o  roddi  cynydd  yn  ein  hym- 
drech  allanol.     Mynwch  y  cynydd  cyflawn,  gyfeilHon. 

Y  mae  yn  gynydd  gwastadol  hefyd.  Nid  oes  dim  wedi 
gwneyd  mwy  o  niwed  i  ni  fel  cenedl  na  chrefydd  y  tymerau. 
Mynwch  grefydd  a  chynydd  gwastadol  ynddi ;  cynyddu 
bob  dydd.  Mae  rhyw  ymholiad  weithiau  yn  ddymunol 
iawn,  mae  yn  wir.  Nid  wyf  yn  dweyd  dim  yn  ei  erbyn — 
rhyw  ysgydwad  weithiau  i  roddi  cychwyn  newydd  arnom. 
Ond  y  prawf  ein  bod  yn  cael  cynydd  gwirioneddol  ydyw 
ei  fod  yn  gwneyd  ei  ôl  arnom  yn  wastadol — dilyn  adnabod 
yr  Arglwydd  ;  glynu  yn  wastadol  ;  para  hyd  y  diwedd.  O, 
dyma  rywbeth  i  chwi  amcanu  ato.  Myned  ar  gynydd  y 
dyddiàu  tawel  yma.     Nid  oes  dim  Ilawer  o  swn  ;  ond  eto, 


PREGETHAU.  23 1 

feallai   fod    yma  gynydd.      A   dyma    yn  ddiau  bynciau  i 
gynyddu  ynddynt — gras  a  gwybodaeth. 

Cynyddwch  mewn  gras.  Nid  cynyddu  mewn  dawn 
gymaint,  ond  cynyddu  mewn  gras.  A  ydyw  hyn  yn  farc 
gan  y  bobl  yma?  Myned  ar  gynydd  mewn  gras.  Sut  y 
mae  yma  ?  Yr  ydych  yn  cynyddu  mewn  cyfoeth  ;  ond  a 
oes  cynydd  mewn  gras  ?  A  ydyw  yn  gymaint,  a  mwy,  yn 
ein  golwg  ni  na  dim  arall  ?  A  oes  amcan  ynom  am  fwy  o 
ras  ?  O,  air  hyfryd  !  Cynydd  mewn  gras  !  Yn  ngras  eiii 
Harglwydd  lesu  Grist.  Cynydd  mewn  derbyn  yr  iachawd- 
wriaeth.  Dyna  yw  gras,  rhoddi  ;  cynyddu  yn  rhoddion 
Crist.  Derbyn  mwy  bob  dydd.  Pa  sut  y  mae  i  ni  dderbyn 
mwy  ?  Wel,  cymdeithasu  mwy  :  cofio  mai  ynddo  Ef  y 
mae  ein  nerth,  ac  nid  ynom  ni  ein  hunain.  Peidiwn  ym- 
ddiried  ynom  ein  hunain,  a  meddwl  myned  yn  mlaen  felly  ; 
ond  credwn  fod  ein  cadernid  yn  yr  Arglwydd  lesu  Grist. 
Derbyn  y  byddom  ohono  drwy  y  moddion.  Trwy  y 
moddion  y  mae  derbyn,  yn  enwedig  drwy  y  Gair.  Fel  y 
dywed  yr  apostol,  "  Wedi  rhoi  heibio  gan  hyny  bob  dryg- 
íoni,  a  phob  twyll,  a  rhagrith,  a  chenfigen,  a  phob  gogan 
air,  fel  rhai  bychain  newydd  eni,  chwenychwch  ddidwyll 
laeth  y  Gair,  fel  y  cynyddoch  trwyddo  ef"  Dyna  fel  y 
mae  cynyddu.  Cynyddu  mewn  gras  ydyw  derbyn  gras  o 
lesu  Grist.  A'r  ffordd  i  dderbyn  gras  ohono  Ef  ydyw  trwy 
ddidwyll  laeth  y  Gair — trwy  y  Gair,  A  ydym  yn  cynyddu 
gyda'r  holl  ddarllen  yma  ?  A  ydyw  yn  cael  lle  oddifewn  ? 
A  ydyw  yn  geni  ynom,  ac  yn  myned  yn  rhan  ohonom  ? 
Mae  yn  bosibl  cael  geiriau  yr  Arghvydd  lesu  yn  nerth  yn 
ein  henaid,  yn  rhan  o  dy  ysbryd  wrth  ymborthi  arno.  Yr 
wyt  yn  sicr  o  hyn.  Rhaid  ymdrechu  :  ni  chawn  hyn  yn  yr 
agwedd  segur  yma.  Rhaid  parhau.  Rhaid  darllen  o  ddif- 
rif  Rhaid  chwilio  yr  Ysgrythyrau.  Rhaid  cloddio.  Rhaid 
cnoi  ein  cil  ar  y  pregethau  yma  wedi  hyny.     Rhaid  iddynt 


232  PREGETHAU. 

gael  lle  nes  y  byddont  yn  geni  yn  ein  meddyliau  ni.  Fel 
hyn  yr  awn  ar  gynydd.  O,  mi  ddowch  yn  ddynion  mawr 
gyda  chrefydd  !  Y  mae  lesu  Grist  am  i  chwi  fod  yn  fawr, 
ond  yn  fawr  mewn  gras. 

Dyna  beth  arall,  gwybodaeth.  Y  mae  eisieu  y  ddau 
gyda'u  gilydd.  Gras  ydyw  y  profiad.  Cynydd  mewn 
gras  yw  cynydd  mewn  profiad.  Ond  nid  oes  profiad  i'w 
gael  heb  wybodaeth.  Rhaid  i  ni  wybod  yr  Ysgrythyr  lân. 
Yn  enwedig  rhaid  i  ni  gael  gwybodaeth  ein  Harglwydd 
lesu  Grist.  Dyma  fater  i  ni  i'w  astudio.  Nid  ydym  ond 
plant  eto.  Y  mae  yn  gywilydd  i  ni  mor  ddieithr  a  thywyll 
ydym  am  y  Cyfryngwr,  ei  Berson  a'i  waith.  Cynyddwch 
yn  y  wybodaeth  am  Grist.  Ni  bydd  pob  peth  arall  yn  y 
man  yn  werth  dim.  Ond  dyma  wybodaeth  a  rydd  gysur 
wrth  farw.  Astudiwch  fwy  ar  y  gwirioneddau  am  Berson  a 
gwaith  yr  Arglwydd  lesu.  Y  mae  pob  peth  yn  y  wybod- 
aeth  yma.  Y  mae  pob  gwybodaeth  o  bwys  i  bechadur  yn 
y  wybodaeth  am  lesu  Grist.  Y  mae  pob  peth  ynddo,  holl 
ryfeddodau  y  nefoedd.  Duwdod  a  dyndod.  Dyma 
fawredd,  dyma  uchder,  dyma  ddyfnder !  Y  mae  defnyddiau 
y  nefoedd,  cyfiawnder  a  thrugaredd,  yr  hoU  briodoliaethau, 
a  phob  peth  yn  y  nefoedd,  yn  lesu  Grist  ;  a  phob  peth  ag 
sydd  yn  angen  ar  bechadur. 

Wel,  ynte,  ein  hiaith  fyddo  yn  ngeiriau  yr  apostol, "  Iddo 
ef  y  byddo  gogoniant  yr  awrhon  ac  yn  dragwyddol,  Amen." 
Ar  ymyl  y  ddalen,  "  hyd  ddydd  tragwyddoldeb."  Iddo  ef. 
lesu  fyddo  gwrthrych  ein  myfyrdod  ;  ac  wrth  fyfyrio  arno, 
y  mae  yn  sicr  o  danio  ein  calonau.  Iddo  ef  y  byddo  y 
gogoniant  yr  awr  hon  ac  yn  dragywydd.  Amen.  Hyd 
ddydd  tragwyddoldeb.  Felly  yr  esponia  rhai  ef  Dydd 
tragwyddoldeb.  Nid  dydd  a  nos.  Y  mae  yma  mewn  rhan 
yn  awr.  Ond  dyma  ddydd  yn  nhragwyddoldeb.  Daliwch 
ati  am  ychydig  bach,  os  ydych  yn  ofni  na  chawsoch  grefydd 


PREGETHAU.  233 

iawn.  Ewch  ar  gynydd,  ac  ymdrechwch.  Byddwch  o  hyd 
yn  astudio,  ac  yn  llafurio  am  fwy  ;  a  rhoddwch  eich  myfyr- 
dod  ar  Berson  y  Cyfryngwr.  Yn  y  man  daw  yn  ddydd 
goleu,  hyd  ddydd  tragwyddoldeb.  O,  am  grefydd,  pe 
b'ai  ond  gair  ar  ein  profiad  ;  daw  yn  ddydd  goleu,  pan  y 
gelli  ddweyd,  Dacw  y  Duw  y  credais  ynddo.  Dyma  yr 
amser  y  bydd  dy  holl  amheuon  wedi  darfod,  a'th  ofnau 
wedi  cilio  yn  nydd  tragwyddoldeb.  Un  ai  dydd  byth,  neu 
nos  byth,  yn  nhragwyddoldeb.  Y  mae  hi  yn  gymysg  yn 
awr.  Y  mae  rhyw  ychydig  bach  o  oleu  i'r  dyn  gwaethaf,  a 
rhyw  faint  o  nos  i'r  Cristion  yma.  Ond  y  mae  byd  o'n 
blaen,  un  ai  bydd  yn  nos  dragwyddol  i  rii  ynddo,  neu  yn 
ddydd  tragwyddol.  Yn  awr  y  mae  penderfynu.  Beth 
bynag  ydyw  y  llwybr  y  cerddwn  arno,  y  mae  yn  dybenu 
un  ai  mewn  nos  heb  ddydd  byth,  neu  ddydd  na  ddaw  nos 
byth  ar  ei  ol.  O,  am  gael  crefydd  a  chynydd  ynddi,  fel  y 
caffom  y  fendith  yn  nydd  tragwyddoldeb  !  Duw  a  fendithio 
yn  Nghrist.     Amen. 


PREGETH  XXVII. 


Gal.  iv.  4  :  "  Ond  pan  ddaeth  cyflawnder  yv  amser,  y  danfonodd  Duw 
ei  Fab,  wedi  ei  wneuthur  o  wraig,  wedi  ei  wneuthur  dan  y  deddf.'' 

T  T  N  daioni  mawr  y  mae  Cristionogaeth  wedi  ei  wneyd 
^  i'r  byd  yw  argraphu  ar  feddyh'au  dynion  eu  cyf- 
rifoldeb  personol ;  dangos  y  pwys  mawr  sydd  mewn  per- 
sonoliaeth,  mewn  bod  yn  ddyn  ;  dwyn  dyn  i  deimlo  fod 
ganddo  fater  mawr  ar  ei  ben  ei  hun,  rhyngddo  ef  a  Duw, 
ac  yn  cyrhaedd  i  dragwyddoldeb.  Y  Beibl  sydd  wedi 
dweyd  hyn. 

Ond  drachefn,  y  mae  golwg  arall  hefyd.  Heblaw  dangos 
fod  dyn  yn  berson  ar  ei  ben  ei  hun,  y  mae  y  Beibl  yn  gosod 
pwys  ar  gysylltiadau  dynion  â'u  gilydd  ;  ar  eu  perthynas, 
ac  ar  eu  cyfrifoldeb  mewn  teyrnasoedd  a  gwledydd.  Y 
mae  wedi  dangos  y  pwys  mawr  sydd  yn  perthyn  i 
gysylltiad  dynion  a'u  gilydd  mewn  amser,  heblaw  eu 
cysylltiad  mewn  Ile.  Y  mae  yn  dangos  fod  cysylltiad 
rhyngddynt  mewn  amser,  y  naill  oes  yn  dwyn  perthynas 
âg  oes  arall  ;  yr  oes  hon  ag  un  wedi  hon.  Mewn  rhyw 
ystyr,  y  mae  y  Beibl  yn  edrych  ar  holl  ddynolryw  fel  un 
dyn.  Fe  fu  unwaith  yn  faban.  Wedi  hyny,  yr  oedd  y 
dyn  cyffredinol  yma  yn  dyfod  yn  fachgen  ;  ac  wedi  hyny, 
y  mae  yn  dyfod  i'w  gyflawn  faintioh'. 

A  dyna  bwnc  yr  apostol,  pan  y  mae  yn  son  am  gyflawn- 
der  yr  amser.  Pan  ddaeth  dyn  i'w  lawn  faint ;  pan  ddaeth 
dynion  i'w  maintioh',  cyflawnder  yr  amser  yn  hanes  dyn. 
Y  geiriau  o'r  blaen  sydd  ganddo  ydynt :  "  Dros  gymaint 


PREGETHAU.  235 

o  amser  ag  y  mae  yr  etifedd  yn  fachgen,  nid  oes  dim 
rhagor  rhyngddo  a  gwas,  er  ei  fod  yn  arglwydd  ar  y 
cwbl." 

Yr  oedd  rhyw  fawredd  yn  perthyn  i  ddynol  ryw  yn  ei 
sefyllfa  o  febyd,  Mewn  rhyw  ystyr,  y  mae  dyn  yn 
Arglwydd  ar  y  cwbl.  Ond  eto,  yr  oedd  yna  angen  am  ei 
ymgeleddu,  am  gyfreithiau  a  gosodiadau.  Vr  oedd  yn 
rhaid  ei  gadw  yn  yr  ysgol  dan  gyfreithiau  a  rheolau  pur 
gaeth.  Nid  oedd  dyn  ddim  wedi  dyfod  i'w  lawn  faint,  i 
gael  ei  ffordd,  a'i  ollwng  yn  rhydd.  Oherwydd  y  mae  efe 
dan  ymgeleddwyr,  hyd  yr  amser  a  osodwyd  gan  y  Tad. 
Felly  ninau  hefyd,  pan  oeddym  fechgyn,  oeddym  gaethion 
dan  wyddorion  y  byd.  Ond  pan  ddaeth  cyflawnder  yr 
amser,  pan  ddaeth  dynolryw  i'r  cyfnod  yn  ei  hanes  y  gellir 
dweyd  fod  cyflawnder  yr  amser  wedi  dyfod,  pan  ddaeth  yn 
fab  i'w  oed,  y  danfonodd  Duw  ei  Eab. 

Beth  yw  y  cysylltiad  sydd  yma  ?  Wel,  rhywbeth  fel 
hyn,  y  mae  yn  ymddangos.  Yr  oedd  hoU  ddynolryw  wedi 
myned  yn  gaeth,  wedi  ei  gwerthu  i  gaethiwed,  wedi 
gwerthu  eu  hunain  dan  y  ddeddf  Nid  oeddynt  yn  rhydd, 
neu  mewn  sefyllfa  fabaidd,  ond  caethweision  oeddynt. 
Dyna  y  ddeddf  A  dyna  oedd  yn  gwneyd  eu  cyflwr  yn 
dlawd,  fel  nad  oedd  neb  ohonynt,  drachefn,  yn  meddu  y 
gallu,  na'r  ewyllys,  i  gyrhaedd  eu  rhyddid,  neu  i  weithio 
allan  ryddid.  Yr  oeddynt  yn  foddlon  yn  y  caethiwed. 
Dyna  eu  hanian.  A  mwy  na'r  cwbl  yr  oedd  y  gyfraith  yn 
eu  rhwymo,  fel  nad  oedd  modd  eu  gwaredu  heb  i'r  gyfraith 
gael  tâl  ;  ac  ni  feddai  neb  ddim  i  dalu.  Meibion  oeddynt 
i  ddechreu  ;  ond  yr  oeddynt  wedi  gwerthu  eu  hunain  i 
gaethiwed.  Ni  buasai  y  cwbl  oedd  ganddynt  yn  y  dechreu 
ddim  yn  ddigon  ;  ond  yr  oeddynt  wedi  colli  hwnw.  Yr 
oedd  eu  sefyllfa  yn  anobeithiol,  a  phawb  dan  gaethiwed. 


236  PREGETHAü. 

Wel,  sut  yr  oedd  cael  y  caethion  yn  ol  yn  feibion  ? 
Dyna  bwnc  yr  oesoedd.  Nid  oedd  neb  ond  Duw  yn  gallu 
ei  ateb.  Nid  oedd  yno  un  mab  yn  perthyn  i  ddynolryw  i 
enill  rhyddid  i'r  lleill.  Nis  gallent  wneyd  hyny.  Ond  pan 
ddaeth  yr  amser,  fe  fynodd  Duw  ddyfod  yn  ddyn.  Dan- 
fonodd  Duw  ei  Fab  ei  hun  i  gael  y  caethion  yn  feibion. 
Dyma  Fab  wedi  dyfod  i  blith  dynion,  i  blith  y  caethion. 
Nid  hwy  enillodd  ryddid  ;  ond  un  oedd  uwchlaw  deddf  a 
ddaeth  yn  un  ohonom  ni,  i  enill  rhyddid  i  ni,  Ac  mewn 
undeb  â  hwn  y  mae  rhyddid  i  ninau.  Cafwyd  trefn  i  gael 
dynoliaeth  gyflawn,  pan  wedi  colli  y  cwbl.  Cafwyd  dynol- 
iaeth  berffaith  yn  Nghrist.  Cafwyd  maboliaeth  uwch  nag 
a  fu  erioed  yn  mhlith  dynolryw.  Ac  y  mae  trefn  yn  awr  i 
uno  dynion  oedd  wedi  colH  eu  maboHaeth,  â'r  uniganedig 
Fab  ;  fel  y  derbyniont  y  mabwysiad,  ac  y  delent  yn  feibion 
i  Dduw,  yn  yr  undeb  âg  Ef  "  Pan  ddaeth  cyflawnder  yr 
amser,  Duw  a  ddanfonodd  ei  Fab."  "  Ac  oherwydd  eich 
bod  yn  feibion,  Duw  a  ddanfonodd  Ysbryd  ei  Fab." 

Dyma  ddau  anfoniad  mewn  cysylltiad  â'u  gilydd — y 
Mab  a'r  Ysbryd.  Yr  oedd  y  ddau  mor  angenrheidiol  a'u 
gilydd  ;  ac  nid  oedd  modd  cael  yr  ail  heb  y  cyntaf  Y 
pwnc  oedd  ein  cael  ni  yn  feibion.  Nid  oedd  modd  cael 
hyny  ond  trwy  Ysbryd  mabwysiad  ;  ac  nid  oedd  modd 
cael  hyny  ond  trwy  y  Mab.  Ac  mewn  canlyniad  i  anfoniad 
y  Mab,  y  mae  yn  anfon  yr  Ysbryd  Glân  i'ch  calonau  chwi, 
yn  llefain  Abba,  Dad. 

Dyna  y  mater —  V  ddmi  anfoniad^  a^u  ìieffeithiau.  Y  mae 
yma  son  am  y  ddau  anfoniad,  ac  effeithiau  cyfatebol  yn 
perthyn  iddynt. 

/.  Anfoniad  j'  Mab  di  effeithiau. 

11.  Anfoniad  yr  Yspryd,  a'r  gwaith  a  wneir  eto  drwy 
hyny. 


PREGETHAU.  237 

/.  Anfoniad  y  Mab  àH  effeithiau. 

Y  mae  dau  beth  yn  cael  eu  dweyd  am  hyny  ;  a'r  ddau 
beth  yn  cyfateb  i'r  ddau  waith.     Danfonodd  Duw  ei  Fab  : 
Yn   gyntaf,  wedi  ei  wneuthur  o   wraig.     Yn   ail,  wedi  ei 
wneuthur  dan  y  ddeddf     Dyna  ddau  bwnc  yr  anfoniad. 
Dyma  ddau  waith  yn  cyfateb  :  Fel  y  prynai  y  rbai  oedd 
dan  y  ddeddf ;  fel  y  derbyniem  y  mabwysiad.     Y  maent 
yn  cyfateb  :  y  cyntaf  yn  yr  ail  ddosbarth  yn  ateb  i'r  olaf 
yn  y  dosbarth  cyntaf ;  yr  ail  yn  yr  ail  ddosbarth  yn  ateb  i'r 
cyntaf  yn  y  dosbarth  cyntaf     Y  maent  yn  cael  eu  rhoddi 
ar  gyfer  eu  gilydd  :  Wedi  ei  wneuthur  o  wraig,  fel  y  der- 
byniem  y  mabwysiad  ;  wedi  ei  wneuthur  o  dan  y  ddeddf, 
fel  y  prynai  y  rhai  oedd  dan  y  ddeddf.     Dechreua  yn  yr 
anfoniad,  y  mae  yn  dibenu  yn  y  gweithrediad.     Y  mae  yn 
dibenu  yn  yr  anfoniad,  y  mae  yn  dechreu  wedi  hyny  yn  y 
gwaith  a  wneir  drwy  hyny.     Yn  gyntaf,  y  mae  wedi  ei 
wneuthur   o  wraig.     Dyma  y  Mab,    Mab    Duw,   wedi    ei 
wneuthur  o  wraig.     Bûm  i  yn  hir  cyn  gweled  pwys  yr  hen 
ddywediad,  mai  nid  cymeryd  person  ato  ei  hun  a  wnaeth, 
ond   cymeryd  ein  natur.     Yr  oedd  hyny  yn  cael  ei  ddweyd 
gan  yr  hen  Gristionogion.     Yr  oeddynt  yn  dadleu  llawer 
drosto.     Ac  erbyn   edrych,  y   mae  hyn   o'r  pwys  mwyaf. 
Nid  danfon  y  Mab  i  gymeryd  person  dynol  i  undeb  ag  Ef 
ei  hun  a  wnaeth  efe  ;  ond  un  Person,  Mab  Duw,  a  ddaeth 
yn  Fab  dyn :  "  Wedi  ei  wneuthur  o  wraig."     Y  mae  yma 
ddirgelwch,  a  dirgelwch  mawr,  dirgelwch  y  dirgeledigaethau, 
syndod   yr  oesoedd.      Buasai  yn  beth  rhyfedd   iawn  uno 
dau  mor  bell,  Duw  a  dyn.     Ond  nid  uno  dau  berson  wnaed, 
ond  Mab  Duw  a  ddaeth  yn  Fab  dyn  :  "  Wedi  ei  wneuthur 
o  wraig." 

Oni  buasai  hyn,  ni  buasai  trefn  i  achub  ;  ni  buasai  mar- 
wolaeth  Calfaria  ond  marwolaeth  dyn  ;  ac  ni  buasai  mar- 
wolaeth  dyn  yn  achub  un  enaid  byth— dyn  perffaith,  dyn 


238  PREGETHAU. 

wedi  cadw  y  ddeddf  hyd  farw.  Ond  dyna  sydd  yn  rhoddi 
anfeidrol  haeddiant  yn  yr  lawn.  Yr  oedd  marwolaeth 
Calfaria  yn  farwolaeth  Mab  Duw.  Mab  Duw  oedd  yn 
marw !  Danfonodd  ei  Fab,  wedi  ei  wneuthur  o  wraig. 
Dyma  werthfawrogrwydd  yr  lawn.  Pa  le  y  mae  haeddiant 
a  gwerth  yr  lawn  ?  Am  mai  Mab  Duw  oedd  y  Person  yn 
y  dyoddefiadau.  Nid  dyn  yn  cael  ei  gynal  gan  Fab  Duw 
oedd  yno,  ond  Mab  Duw  ei  hunan.  Efe  ei  hun  fu  yn  y 
cadachau.  Tad  Tragwyddoldeb  ei  hunan  oedd  yno  yn 
faban  yn  y  preseb.  Crëawdwr  y  bydoedd  oedd  yn  marw  ar 
Galfaria.  Nis  gallwn  ni  byth  gynwys  peth  fel  yna.  Nid 
oes  modd  ei  gynwys.  Y  mae  yma  fôr  o  ryfeddodau  yn 
oes  oesoedd. 

A  dyna  sydd  yn  rhoddi  grym  i'r  gair  nesaf  Mab  Duw 
wedi  ei  wneuthur  o  wraig,  "  wedi  ei  wneuthur  dan  y 
ddeddf."  Nid  dyn  perffaith  yn  cael  ei  gynal  dan  y  ddeddf; 
ond  efe  ei  hunan,  Mab  Duw,  dan  y  ddeddf  Ac  y  mae 
rhyw  feddwl  mawr  i  hyn.  Beth  yw  ystyr  bod  dan  y 
ddeddf?  Wel,  yn  gymwys  yn  ein  lle  ni.  Y  Mab  yn 
gymwys,  dyna  yr  ystyr.  Yr  oeddym  ni  wedi  gwerthu  ein 
hunain  i  gaethiwed.  Dyma  y  Mab  yn  entro  i  mewn  i'n 
cyflwr,  yn  cymeryd  ein  hachos  ;  a  dyma  anrhydedd  i'r 
ddeddf — Mab  Duw  yn  rhoddi  ufudd-dod  iddi.  Dyma  lle 
y  gwelwch  chwi  y  ddeddf  yn  uchel  a  gogoneddus.  Dyma 
y  Creawdwr  yn  ymostwng  i  roddi  ufudd-dod  iddi.  Ni  elHd 
ei  thori ;  yr  oedd  yn  dal  dynolryw  mewn  caethiwed.  Nid 
oedd  modd  ei  thori.  Yr  unig  ffordd  oedd  yn  bosibl,  oedd 
i  Fab  Duw  ddyfod  i  lawr,  a  myned  dani  ei  hunan.  Ac  yna, 
dyma  yr  effeithiau  yn  dechreu,  Fel  y  prynai  y  rhai 
oedd  dan  y  ddeddf  Nid  trwy  dori  y  ddeddf,  ond  trwy 
brynu  ar  dir  cyfiawnder.  Dyma  gyfiawnder  wedi  cael 
lawn.  Fel  y  byddai  yr  hen  Fethodistiaid  yn  dweyd, 
"  Llwyr  brynu  trwy  Iwyr  dalu."     A  dyna  paham  yr  oedd 


PREGETHAU.  239 

yn  rhaid  cael  y  Mab..  Nid  oedd  genym  ddim  i  brynu, 
Ond  dyma  y  Mab  i  dalu  y  ddyled  oll  trwy  roddi  ei  hunan. 
Fe  fawrhaodd  y  gyfraith  trwy  ufudd-dod,  a  hwnw  yn 
ufudd-dod  hyd  angeu. 

Ac  wedi  hyny,  dyma  yr  ail  bwnc,  yr  effaith,  Fel  y 
derbyniem  y  mabwysiad.  Y  mae  wedi  dyfod  yn  gylch  yn 
awr.  Dechreuodd  yn  Mab  Duw  ;  ac  yn  awr  y  mae  wedi 
dyfod  oddi  amgylch.  Aeth  i  lawr  i'r  preseb,  i  lawr  i  Geth- 
semane,  i  lawr  yn  ein  natur  i  gaethiwed,  i  gaethiwed  y 
priddfeini  a'r  dyoddefiadau.  Ac  y  mae  wedi  dyfod  i  fyny, 
ac  wedi  dwyn  ein  mater  ni  i  fuddugoliaeth  ;  a  ninau  yn 
feibion  yddo,  fel  y  derbyniem  y  mabwysiad.  Ni  gawn  fod 
yn  feibion  fel  yntau,  ond  nid  yn  ogyfuwch  âg  ef,  ond  yn  yr 
un  undeb  â  lesu  Grist. 

//.  Wel,  drwy  yr  anfoniad  yna,  dyma  yr  ail  fater,  Fe 
ddanfonodd  Duw  Ysbryd  ei  Fab,  "  Ac  oherwydd  eich  bod 
yn  feibion,  yr  anfonodd  Duw  Ysbryd  ei  Fab  i'ch  calonau 
chwi."  Yn  yr  undeb  hwn  â  Christ  yr  ydym  yn  feibion  ; 
a'r  foment  hono  dyna  Ysbryd  Duw  yn  cymeryd  meddiant 
o'ch  calonau.  Y  mae  yr  ysbryd  cyn  hyny  yn  y  weinid- 
ogaeth  ;  ond  nid  yw  yn  nghalon  neb  nes  y  cred.  Y  mae 
yr  Ysbryd  cyn  hyny  yn  y  weinidogaeth  ;  ond  nid  yw  yn 
nghalon  neb  nes  y  cred.  Y  mae  yn  gweithio  arno  o'r 
blaen,  ond  nid  yn  gweithio  ynddo.  Pwy  ddaw  âg  ef  i 
gredu  ?  Yr  Ysbryd  ;  ond  nid  yw  ynddo  cyn  credu  ohono. 
Gweithio  arno  drwy  y  Gair  y  mae  ;  nid  heb  y  Gair,  ond 
drwyddo.  Dyna  y  drefn.  Drwy  y  Gair  y  mae  yr  Ysbryd 
yn  gweithio  ar  feddyliau  y  gwrandawyr ;  a'r  fynud  y  cred 
pechadur  yn  Mab  Duw,  dyna  fe  yn  cael  ei  godi  i  undeb 
dirgeledig  â'r  Meichiau  ei  hunan.  Y  mae  yn  fab  yn 
Nghrist.  A'r  foment  hono,  dyna  Ysbryd  Crist  ynddynt. 
Dyma  undeb  gogoneddus  ! 

Yn  y  Mab  yr  ydym  yn  dyfod  yn  feibion  i  Dduw  ;  ac  y 


240  PREGETHAU. 

mae  Ysbryd  y  Mab  ynom  ninau  yn  dyfod  yn  Ysbryd 
mabwysiad.  Ysbryd  tragwyddol  y  trydydd  Person  yn 
Nuw  ei  hunan  yn  cymeryd  meddiant  o  enaid  y  credadyn, 
yn  anadlu  ynddo,  yn  byw  ynddo,  yn  gweithio  ynddo,  yn 
llefain  Abba,  Dad. 

Dyna  yr  anfoniad,  danfon  yr  Ysbryd  ;  a  dyna  yr  eíifaith, 
llefain.  Lle  bynag  y  mae  yr  Ysbryd,  y  mae  llefain  ;  a'r 
llefain  ydyw,  Abba,  Dad.  Beth  yw  y  llefain  yn  nghalon 
credadyn  tlawd  ?  Llais  yr  Ysbryd  yw.  Peidiwch  a  di- 
ystyru  a  dirmygu  llef  plentyn  Duw.  Y  trydydd  Person 
sydd  yno,  yn  gweithio,  yn  treiddio  yno,  yn  puro,  Ysbryd 
mabwysiad  yn  llefain  Abba,  Dad.  Y  mae  rhyw  daerineb 
yn  llefain,  Fy  Nhad,  Fy  Nhad  ;  llefain  mewn  ymddiried. 
Yn  mhob  trallod  y  mae  yn  llefain  ar  ei  Dad  ;  llefain  mewn 
awydd  am  ei  gymdeithas,  a  dyfod  yn  nes  ato ;  rhyw  lefain 
o'r  dyfnder  am  gael  mwy  o  gymdeithas  ac  undeb  â'r  Tad 
yn  Nghrist. 

Dyma  ei  bwnc  yn  awr,  llefain  ar  Dduw.  Peidiwch  di- 
ystyru  y  llefain  ac  ysbryd  gweddi.  Peth  mawr  yn  ngolwg 
y  nefoedd  ydyw  hwnw.  Y  mae  efe  yn  gweddío.  Yr 
arwydd  fod  Ysbryd  Crist  ynot  ti,  ydyw  ysbryd  gweddi, 
Ysbryd  galw  arno.  Peidiwch  diystyru  y  llefain  hwn,  na 
gwneyd  rhagoriaeth  chwaith.  Dyma  sydd  yn  rhoddi 
gwerth  ar  gyfarfod  gweddi,  pa  faint  o  lefain  sydd  ynddo. 
Ewch  yno,  nid  i  fyned  trwy  y  wers.  Na  ;  llefain,  gweddio 
o'r  galon  at  Dduw  y  nefoedd,  a'r  un  Duw  ag  a  ddanfonodd 
ei  Ysbryd  i  dy  galon  sydd  yn  sicr  o  wrando  pob  llef  o'r 
galon  ag  y  mae  Ysbryd  Duw  ynddi.  Duw  roddo  ei 
fendith.     Amen. 


PREGETH    XXVIII.* 


AcTAU  xxi.  16 :  ••  A  rhai  o'r  dysgyblion  o  Cesarea  a  ddaeth  gyda  ni, 
gan  ddwjTi  un  Mnason  o  Cyprus,  hen  ddysgybl,  gyda'r  hwn  y 
llettj-em." 

'\7'  MAE  y  Beibl  wedi  ei  fwriadu  i  fod  yn  llyfr  o  anrhyd- 
-■-  edd  ar  ei  bobl  /ie>i.  Y  mae  y  peth  yma  yn  tynu 
sylw,  ac  os  bydd  yn  ei  le,  y  mae  yn  haeddu  hyny.  Y  mae 
pob  hen  bobl  yn  deilwng  o  barchedigaeth,  ac  yn  enwedig 
hen  bobl  dduwiol.  Y  maent  yn  haeddu  parch  dau 
ddyblyg.  Ac  ni  byddai  yn  arwydd  dda  ar  wlad  na  chenedl 
i  golli  parchedigaeth  i  henafgwyr.  Y  mae  hyny  yn 
bosibl.  Y  mae  rhyw  genhedloedd  felly,  heb  barch  i  henaint. 
Pob  bachgen  yn  meddwl  ei  fod  yn  ddyn  i  lywodraethu 
pawb  ;  a'r  diwedd  ydyw  colli  y  gallu  i  barchu,  i  barchu  y 
da.  Y  mae  yr  apostol  Paul  yn  rhoddi  hyn  fel  un  o 
arwyddion  y  dyddiau  diweddaf,  amseroedd  enbyd.  Bydd 
dynion  yn  ddibarch  i'r  rhai  da  (despisers  of  tìiose  that  are 
good)  ;  dim  yn  medru  parchu  dynion  ddylai  hawlio  parch. 
Nid  oes  un  nôd  gwaeth  ar  ddynion.  Y  mae  gobaith  hyd 
y  nod  am  ddyn  drwg,  a  drwg  iawn,  os  bydd  ganddo  barch 
i  rai  da  ;  ond  os  aifìf  mor  galed  ag  i  golh'  parch  i  hen  bobl 
dda,  fel  yr  hen  frawd  hwn,  bron  na  ddywedem  ei  fod  yn 
anobeithiol. 

Y  mae  eisieu  parchu  pob  peth  da,  ac  yn  enwedig,  hen 
bethau  da.  Ac  o  bob  peth  hen,  y  mae  yn  anhawdd  cael 
gwrthddrych  yn  fwy  teilwng  o  barchedigaeth  na  henGristion. 

■"  Pregeth  Angladdol  a  draddodwyd  gan  Dr.  Edwards  yn  y  Bala,  er 
coffadwriaeth  am  yr  Hen  Benjamin,  yr  hwn  fu  yn  gofalu  yn  ffyddlawn 
am  jT  hen  Goleg  a'r  Llyfrgell,  Medi  lóíed,  1867. 


242  PREGETHAU. 

Hen  Gristion.  Dyma  un  i'w  barchu  ;  dyma  un  i  barchu  ei 
goíifadwriaeth.  Y  mae  yn  deilwng  i  ni  wneyd  a  allwn  i 
ddangos  ein  bod  yn  barchus  o'u  cofifadwriaeth  wedi  iddynt 
farw.  Gobeithio  y  cawn  barchu  y  rhai  sydd  yn  ol  eto  heb 
ein  gadael. 

Yr  oedd  efeynwn  hawdd  iawn  i'w  barchu  gan  ei  fod  yn 
hen  Gristion.  Nid  oedd  dim  rhyw  synwyr  neillduol,  dim 
mawredd  meddyliol  o'i  amgylch,  nac  ynddo  dim  dawn. 
Ac  eto,  yr  oedd  yn  ddyn  parchus,  yn  hen  ddysgybl,  yn 
enill  parchedigaeth.  Y  mae  hyn  yn  dangos  nad  yw  mawr- 
edd  ddim  yn  anhebgorol  angenrheidiol  i  enill  parch.  Y 
mae  llawer  iawn  o  ddynion  mawr  yn  Nghymru  yn  ddibarch 
Bydd  aml  un  yn  gwenieithio  iddynt  er  mwyn  cael  rhywbeth 
ganddynt.  Ond  dyma  ddyn  tlawd  wedi  enill  parch  y  dref. 
Y  mae  yn  anhawdd  genym  feddwl  am  neb  oedd  yn  gwybod 
am  dano  nad  oedd  yn  ei  barchu.  Y  mae  llawer  dyn 
dysgedig  a  doniol  na  ellwch  ei  barchu,  y  bydd  eich  cyd- 
wybodau  yn  eich  erbyn.  Gwelwch  fod  yn  bosibl  i  chwi 
gyrhaedd  parch  heb  arian,  heb  ddoniau,  heb  ddysgeidiaeth, 
heb  lawer  o  wybodaeth,  heb  synwyr  cryf  anghyffredin — 
dyma  esiampl  o'ch  blaen.  Yr  oedd  yntau  yn  ddyn  call, 
doeth  a  synhwyrol ;  ond  nid  oedd  dim  anghyfìfredin,  dim 
mwy  neu  lai  na  chyffredin.  Ac  eto,  yr  oedd  yn  cael  y  fath 
barch.  Y  mae  yn  ddirgelwch  pa  fodd  yr  oedd  yn  cael  y 
fath  barch. 

Meddyliwch  am  fynud,  pa  beth  oedd  yn  ei  wneyd  felly. 
Ni  pherchid  ef  ar  gyfrif  un  swydd.  Nid  y  swydd  oedd  yn 
ei  godi  ef,  ond  yr  oedd  ef  yn  dyrchafu  y  swydd.  Ni  raid  i 
chwi  geisio  swyddau  er  mwyn  enill  parchedigaeth.  Dyna 
y  fan  y  dyrysa  Ilawer — meddwl,  ond  cael  Ile,  y  gorchymynant 
barch.  Pe  cawn  fyned  yn  Barchedig,  mi  fyddwn  yn 
ddyn  parchus.  Na,  ni  byddet,  os  nad  oes  defnyddiau 
parch    ynot  yn    y    fan    Ile   yr    wyt   ti.       Pe   cawn    fyned 


PREGETHAU.  243 

yn  flaenor,  mi  gawn  innau  barch.  Na,  y  mae  lle  yn 
gwneyd  dyn  yn  anmharchus,  yn  fwy  anmharchus,  os 
na  bydd  efe  yn  addas  i'r  lle.  Yr  oedd  yr  hen  ddysgybl 
hwn  yn  cael  ei  barchu  er  nad  oedd  na  phregethwr  na 
blaenor ;  er  ei  fod  yn  cyflawni  un  o'r  swyddi  iselaf  yn  yr 
eghvys.  Yr  oedd  yn  ei  gwneyd  yn  ffyddlawn.  A  hyny 
oedd  yn  creu  parchedigaeth  iddo.  A  dyna  y  peth  mawr. 
Dyna  sydd  yn  cario  dylanwad  mewn  amser.  Gall  dyn 
wneyd  sôn  am  dano  am  ryw  ychydig  ddyddiau  heb  wir 
deilyngdod.  Ond  y  mae  yn  darfod.  Y  mae  pob  peth  gau 
yn  darfod.  Ond  mae  ffyddlondeb  yn  parhau.  Yr  oedd 
hwn  yn  y  swyddau  bach  oedd  ganddo,  yn  gofalu  am  bethau 
allanol,  y  pethau  mwyaf  allanol  o'r  cwbl ;  eto,  enillai  barch 
am  ei  fìfyddlondeb.  Y  mae  hyn  yn  wers  i  ni.  Y  mae  yn 
bosibl  i  ddyn  fod  yn  uwch  mewn  parch  oherwydd  ei  fod  yn 
cyflawni  swyddau  isel.  Y  mae  yn  bosibl  i  ddyn  ddangos 
mawredd  wrth  wneyd  pethau  bach.  Y  mae  lesu  Grist  yn 
dysgu  hyny  i'w  ddysgyblion.  Os  myn  neb  ohonoch  fod  yn 
fawr,  bydded  weinidog  i  chwi  ;  a  phwy  bynag  fyno  fod  yn 
benaf,  bydded  was — dyna  y  penaf,  y  slave.  Y  dyn  sydd  yn 
ddigon  difalch  a  dirodres  i  wneyd  y  gwaith  nad  oes  ond  y 
slave  yn  ei  wneyd — dyna  y  dyn  mawr,  y  penaf  Bydded 
was  i  chwi.  Felly  yr  oedd  Efe  ei  hunan.  Mi  a  ddaethum  i 
wasanaethu.  Dyna  fawredd,  a  dyna  wir  fawredd  !  Nid  yn 
unig  fe  gyrhaeddodd  fawredd  trwy  ddyfod  i'r  amgylchiadau 
y  daeth  iddynt,  ond  yn  yr  iselder  yna  yr  oedd  ei  fawredd 
yn  dyfod  i'r  golwg. 

Wel,  yr  oedd  y  cyfaill  hwn  wedi  enill  parchedigaeth  yn 
y  fifordd  yna.  Ni  fuasai  yn  cael  ei  barchu  oni  buasai  ein 
bod  yn  bur  sicr  ei  fod  yn  caru  yr  Arglwydd  lesu  Grist ;  ac 
fod  ganddo  wreiddyn,a'i  fod  yn  dal  trwy  y  cwbl  hyd  y  diwedd, 
ac  yn  myned  ar  gynydd,  yr  oedd  efe  yn  cynyddu  mewn 
crefydd.     Nid,  feallaî,  mewn  gwybodaeth,  ond  mewn  duw- 


244  PREGETHAU. 

ioldeb.  A  dyna  oedd  yn  creu  parch  iddo.  Yr  oeddym  yn 
teimlo  ei  fod  yn  ddyn  duwiol.  Yr  oedd  yn  myned  yn  fwy 
iraidd  yn  ei  henaint,  "  Hen  ddysgybl."  Yr  oedd  yr 
addewid  yn  cael  ei  chyflawni  ynddo.  "  Tirfion  ac  iraidd 
fyddant."  Yr  oedd  llawer  o  ysbryd  ieuengaidd  ynddo  ;  ac 
yr  oedd  hyny  yn  creu  parch  iddo.  Nid  henafgwr  mewn 
dyddiau  yn  henaidd  yn  ei  ysbryd  oedd  efe.  Y  mae  rhai 
felly,  ond  dyn  oedd  hwn  yn  hen  mewn  dyddiau  ac  yn 
ieuengaidd  yn  ei  ysbryd.  Wel,  y  mae  hyn  o  fewn  eich 
cyrhaedd  chwithau  oll. 

Ond  dylem  sylwi — Y  mae  yn  anmhosibl  bod  yn  hen 
ddysgybl  heb  ddechreu  yn  ieuanc.  Y  mae  yr  esbonwyr  yn 
dweyd  yn  lled  gyfifredin  fod  ygwr  hwn,Mnason,yngrefyddvvr 
o'i  ieuenctyd.  Y  mae  yn  bosibl  bod  yn  hen,  a  bod  yn 
ddysgybl,  heb  fod  yn  hen  ddysgybl,  yn  hen  grefyddwr. 
Yr  oedd  yn  ddysgybl  er's  llawer  dydd.  Y  mae  yn  debyg 
iawn  ei  fod  wedi  gweled  yr  Arglwydd  lesu  Grist.  Y  mae 
hyn  yn  ddigon  tebyg.  Yr  oedd  yn  dda  gan  Paul  fyned  i 
fwyta  gydag  ef,  er  mwyn  son  am  yr  hen  bethau.  Wel, 
dyna  sydd  yn  werthfawr.  Dylem  werthfawrogi  hen 
ddysgyblion  er  mwyn  yfed  o  ysbryd  yr  hen  grefyddwyr,  er 
mwyn  cadw  yn  fyw  y  pethau  goreu  o'r  hen  oesoedd  i'r  oes 
hon,  a'u  trosglwyddo  i'r  oes  hon.  Y  mae  sôn  am  y 
parchedigaeth  a  delid  i  hen  bobl  yn  adeg  foreuol  Cristion- 
ogaeth.  Y  fath  anrhydedd  oedd  cael  hen  Gristion  i'r  ty,  i 
roddi  hanes  yr  apostoh'on  cyntaf,  ac  i  roddi  hanes  dyddiau 
boreuol  Cristionogaeth.  Wel,  i  gydmaru  pethau  bach  â 
phethau  mawr,  y  mae  rhywbeth  tebyg  eto.  Y  mae  yn 
anhawdd  genyf  feddwl  am  y  bachgen  y  daw  byth  yn  ddyn 
mawr,  os  dn  bydd  yn  hoff  o  ymddyddan  am  yr  hen  bethau, 
am  yr  hen  ddiwygiadau.  Y  mae  pethau  rhyfedd  wedi 
bod  yn  Nghymru.  Nid  ydym  yn  eu  cydmaru  â  phresen- 
oldeb  yr  Arghvydd    lesu  yn  y  byd  ;  ond  y    mae  pethau 


PREGETHAU.  245 

rhyfedd    iawn   wedi  bod   yn   ngwlad   ein  genedigaeth  yn 

Llangeitho — dynion  yn  cael  eu  hachub  wrth  y  cannoedd 

mewn    un    bregeth !      Daeargrynfaau   yn    ysgwyd    y   byd 

moesol.     Y  mae  pethau  rhyfedd  wedi  bod  yma  !     Byddai 

yn  dda  genyf  i  chwi  gadw  yr  hen   gapel  ar  ei  draed.     Y 

mae  yn  gofadail  am  yr  hen  adeg.      Yr  ydym  yn  claddu  yr 

hen  bobl.    Dyma  un   gofadail  wedi  syrthio,  a'i  ben  gwyn 

wedi  myned  i'r  bedd.     Ond  y  mae  yn  werth  i'r  bobl  ieuainc 

yma  fyned  i  ddefnyddio  pob  adeg  allent  gael,  i  drwytho 

eu  hunain  a'u  meddyliau  yn  ysbryd  yr  hen  ddiwygiadau. 

A'r  ffordd   i  chwi  gael  hyny  ydyw   gwneyd    yn    fawr    o 

gyfeillach  yr  hen  ddysgyblion.     Dyma  un  wedi  myned  na 

chewch  byth  y  cyfle  mwy.      Gobeithio  y  cofiwch  ei  ym- 

ddiddanion  !     Nid  oedd  ganddo  lawer  o  bethau  gwreiddiol ; 

ond  yr  oedd  ganddo  hanesion  am  lawer  o  bethau  rhyfedd 

a  welodd  ei  hunan.     Gwnewch  yn  fawr  o'r  ychydig  sydd 

eto.     Ac  os  carech  chwi,  bobl  ieuainc,  fod  yn   hen   ddys- 

gyblion,  y   mae  yn  rhaid   i   chwi   ddechreu   yn   awr.     Os 

gadewch  i'r  adeg  hon  fyned  heibio  fe  fydd  y  carictor  o  fod 

yn  hen  ddysgybl  allan  o'ch  cyrhaedd  am  byth  ;  oblegid  y 

mae  yn  anmhosibl  bod  yn  hen  un  heb  ddechreu  yn  ieuanc. 

Fe  fyddai  yn  werth  i  chwì  dreio  er  mwyn  hyny.     "Da  yw  î 

wr  ieuanc  ddwyn  yr  iau   yn  ei  ieuenctyd."     Fe  fydd  yn 

hyfrydwch  i   chwi   fod    wedi  ymgynefino  â'r  iau    pan    yn 

ieuanc.     Yr  ydych  yn  ffurfio  eich  carictor  yn  awr.     Fe  fydd 

dehv  y  blynyddoedd  yma  arnoch  os  cewch  fyw  i  fyned  yn 

hen  bobl.     Yn  awr  y  mae  i  chwi  ofalu  beth  fyddwch  yn 

eich  hen  ddyddiau.     Y  mae  nwydau  dynion  yn  myned  yn 

gryfach.     Y  mae  tueddiadau  moesol  5^  myned  yn  gryfach 

hyd    y    diwedd  ;  nid     teimladau    corphorol  ;    ac    nid    yw 

nerthoedd  y  meddwl  yn  myned  yn  gryfach,  ond  yn  wanach. 

Ond  y  mae  rhywbeth  yn  mhob  dyn   sydd   yn   myned   yn 

gryfach,  gryfach  hyd   y  diwedd.     Yn    awr  y  mae  edrych 


246  PREGETHAU. 

ati.  Y  mae  cariad  at  y  byd  yn  myned  yn  gryfach  yn  y 
dyn,  pe  byddai  byw  am  bedwar  ugain  mlynedd.  Os  y  byd 
yw  eich  duw  ;  ac  os  na  wyddoch  am  ryw  beth  mwy  na'r 
byd  yma — os  byddwch  byw  i  fyned  yn  hen,  fe  fydd  y  cwbl 
yn  slipio  o'ch  dwylaw,  a'ch  cariad  yn  myned  yn  gryfach 
ato.  Y  mae  cariad  at  lesu  Grist  yn  myned  yn  gryfach 
hefyd  yn  y  dyn  duwiol.  Y  mae  rhywbeth  mewn  hen 
ddysgybl  na  wywa  ddim  hyd  angeu.  Y  mae  yn  myned  yn 
gryfach.  Ac  y  mae  yn  aeddfedu  at  fyd  arall.  Os  nad  yw 
yn  myned  yn  fwy  o  bregethwr,  y  mae  yn  myned  yn  fwy 
iraidd,  yn  fwy  aeddfed,  yn  fwy  sanctaidd.  Un  o'r  pethau 
amlycaf  yn  hwn  oedd  hyny.  Yr  oedd  cyfnewidiad  amlwg 
ynddo.  Yr  oedd  fel  yn  aeddfedu  i  fyd  arall.  Gwelais 
hyny  lawer  gwaith.  Dynion  heb  ddim  hynod  ynddynt  ; 
ond  pan  yn  nesau  i  farw,  byddai  ysbryd  Duw  yn  gofalu 
am  eu  bod  yn  aeddfedu,  fel  yr  afal  ar  y  gangen,  cyn  dropio 
i'r  bedd. 

Hen  ddysgybl,  Hen  ddysgybl !  A  ydyw  pob  hen  wr 
sydd  yma  yn  hen  ddysgybl  ?  Gresyn  yw  gweled  y  pen  yn 
wyn,  y  cefn  yn  crymu,  y  nerth  yn  pallu,  y  llygaid  yn  pylu  ; 
ac  eto  dim  arwydd  bod  y  dyn  yn  meddwl  am  ei  ddiwedd. 
Y  mae  yn  amlwg  i  bawb  ei  fod  yn  ymyl  tragwyddoldeb  ; 
ac  eto  ei  holl  afael,  a'i  serchiadau  ar  bethau  a  welir !  A 
ydyw  pob  hen  wr  sydd  yma  heno  yn  hen  ddysgybl  ?  Y 
mae  yn  rhy  ddiweddar  ar  rai  i  fod.  Ond  nid  yw  yn  rhy 
ddiweddar  i  neb  i  gael  gafael  ar  lesu  Grist.  Y  mae  modd 
i  chwi  gael  crefydd  a  ddeil  hyd  y  diwedd.  Ond  ei  dewis, 
chwi  a'i  cewch  ;  a  daw  gyda  chwi  hyd  y  diwedd.  Mynwch 
grefydd  i  gyd.  Dyna  fydd  yn  gysur  i  chwi  wrth  farw,  ac 
mewn  henaint.  Nid  oes  dim  ond  hyny  a  fydd  yn  gysur 
mewn  henaint  a  chystudd  ond  y  grefydd  hon — Gafael  ar 
lesu  Grist,  a  rhodio  ynddo,  a  gras  yn  ein  calonau,  a  dewis 
Duw  yn  Dduw  i  ni.     Amen. 


CAERNARFON  : 
ARORAPHWYn    (iAN    W.    OWENLYN    EYANS,    rOOI.   STREET. 


PLEASE  DC 
CARDS  OR  SLIP^ 

UNIVERSITY  OF 


rSMOYE 
HÍSPOCKET 

^O  LIBRARY 


BX 

8333 

E39P7M 

1898 

C.l 

ROBA 


10170 


3 


0037 


